





1 



sU\> of Chicago 
libraries 



ADNODAU DYRYS 



I 





GAN T 

PARCH. O. WALDO JAMES, 

KINGSTON, PA. 



UTICA, N. Y. 

T. J. GEIPFITHS, ARGEAFFYDD, . 131 GENESEE ST. 

1887. 



<? 




Y CYFLWYNIAD. 



I SWYKDOGION AC AELCXDAU EGIAVYS Y BEDYDDWYB YN EDWABDS- 

DALE, PA., 

ANWYL FEODYR A CHWIORYDD : 

YE YDVVili' YN CYFIAVTNO YB EGLTTBIADATT CANLYNOL AE 

"ADNODAU DYRYS Y TESTAMENT," 

I CHWI, YN GYMAINT AG MAT AB EICH CATS CABEDIG CHWI Y CY- 
HOBDDIE HWY YN Y FSTJBF BBESENOL; A'M 

DYMUNIAD 

TDYW, l'B GYPBOL PECHAN HON POD YK GOF-ABWYDD o'CH HY- 

NAWSEDD TUAG ATA3P, AC O'B BEBTHYNAS DDEDWYDD A 

PODOLA BHYNGOM. YB YDW iJb 1 HEPYC 

YN DEISYF 

AB DDTJW DBOSOCH, AE I CHV7I GAEL EICH CYFOETHOGI PWY, PWY, 

" A GWYBODAETH El EWYLI.YS EP, YN MHOB DOETHINEB 

A T>-BAT,T. YSBBYDOL." 

iIi)Wy!J!', EICH GWASANAETHWB, 

YE AWDWK, 



Y CYFARGHIAD. 



ANWTL DDABLLENTDD: 

Yr byn a'n tueddodd i ymgymeryd a'r gorclrwyl o ysgrif erna 
cyfres o ertbyglau ar " ADNODATJ DYEIS Y TESTAMENT," ydoedd, 
aneghirder ein gwybodaetb bersonol am eu. dysgeidiaetli. Er yn 
facbgen, a tbrwy flyiiyddau ein bymgydnabyddiad a llenyddiaetb 
JTeiblaidd, sylwasom mai ycbydig iawn o lyfrau sydd wedi eu 
dyweddio yn bollol i'r gangen hon o ddeongliadaetb; yn wir, nis 
gwyddom am gymaint ag un yn yr iaitb Gymraeg, ac ain ond 
nifer fecban yn yr iaitb Seisoneg. Hyd yn byn, ni cbeir goleuni 
beirniadol ar yr adnodau byn ond yn unig mewn esboniadau 
drudfawr, a tbraetbodau gwasgaredig, llawer o ba rai sydd yn 
anadnabyddus i gyfangorpb ein cenedl ; ac byd yn nod pe y 
buasid yn gwybod am danynt, ac yn awyddus am en meddiamz, 
y mae ncbelder eu prisiau yn eu gwneyd yn angbyrbaeddadwy . 
O berwydd byn, yr ydym wedi bod yn cario yr argyboeddiad, 
droa flynyddau, y cyfarfyddai ymgais gyffelyb i bon g, ffafr, gyda 
miloedd o edmygwyr Llyfr Duw. 

Tra wrtb y gwaitb o f yfyrio y gwabanol destynau, ac ysgrifenu 
arnynt, daetbom o byd i oludoedd o ddeongliadau, a gwnaetbom 
ein meddwl i fyny, yn bytracb na rbithio gwreiddioldeb, i'w 
trosglwyddo i lygaid a deall y darllenydd. Tn credn fod defn- 
yddioldeb yn bwysicacb na gwreiddioldeb, ni ataliasom ddim o'r 
"petbau sydd dda a bnddiol i ddynion " oddiwrtbynt. Oyfrifa 
byn am amlder y dyfyniadau a geir yn ngborpb y gyf rol. 

Y mae yn ddiau y sylwir ein bod, mewn llawer o amgylcbiad- 
au, wedi beiddio datgan ein bangbydwelediad a rbai o'r beirniaid 



Tl Y CYFAECHIAD. 

uwchaf a duwiolaf. Yr ydym yn gcbeitMo na cliamddeallir yr 
ymarferiad hwn o hawlfraint bersonol, yn enwedig gan ein bod, 
yn mhob aches o'r fath, \vedi gosod i lawr ein rhesymau dros yr 
anghydwelediad. 

Drwy gar edigrwy dd y Parch. T. 0. Edwards (Oynonfardd), yr 
ydym yn alluog i osod ger bron, syniadau gwahanol i'r eiddom 
ein hunain ar yr adnodau a ddaliant gysylltiad a'r ordinhad o 
fedydd, yr hyn, ni a gredwn, a sicrha nid yn unig dderbyniad 
eangach i'r llyfr, ond hefyd wasanaeth mwy pan ddygwyddo 
yr adnodau hyny fod yn destyn ymddyddan. Addawodd ein 
hanwyl gyfaili yr ysgrif au hyn tra yn nghanol ei lafur amryfal, 
a chyflawnodd ei addewid tra yn ddyoddefydd oddiwrth nychdod 
wedi gor-laf ur. 

Y mae llawer o adnodau, heblaw y rhai yr ysgrif enir arnynt yn 
y tu dalenau canlynol, " yn y rhai y mae rhyw bethau anhawdd 
eu deall, y rhai y mae yr annysgedig a'r anwastad yn eu gwyr- 
droi, megys yr ysgrythyrau eraill, i'w dinystr eu hunain;" y rhai 
hefyd, pe jr ysgrifenem arnynt " bob yn un ac un," fuasai yn 
chwyddo maintioli a phris y llyfr i raddau annymunol. Y teb- 
ygolrwydd ydyw, os yr arbedir ni gan yr Arglwydd, y cyfarfydd- 
wn ein gilydd drachefn ar yr un maes. 

Yn hyderu y cenfydd dosbarthiadau Beiblaidd, athrawon yr 
ysgol Sul, ac yn wir holl gyfeillion yr Ysgrythyr Lan, gynorth- 
yn y lljfr i ddeall meddwl yr Ysbryd, y gorphwysaf. 

Yr eiddoch yn ddiffuant, 

0. WALDO JAMES. 
Kingston, Pa., Eydref 24, 1887. 



Y CYNWYSIAD. 



T Meirw i G-laddu y Meirw. Mat. viii. 22 9> 

T Llai na'r Lleiaf yn Hheyrnas Nefoedd. Mat. xi. 11 20- 

T Llai na'r Lleiaf yn Nheyrnas Nefoedd. Mat. xi. 11. (Y 

Parch. T. C. Edwards.) 29- 

Treisio Teyrnas Nefoedd. Mat. xi. 12. . . 32. 

Y Cabledd yn Erbyn yr Ysbryd Glan. Mat. xii. 31, 32 40 

Yr Eglwys ar y G-raig. Mat xvi. 18 52. 

En Hangelion Hwy. Mat. xviii. 10 63 

Y Ehwymo a'r Ehyddhau ar y Ddaear. Mat. xviii. 18 70 

Y Ehai Olaf yn Flaenaf . Mat. xx. 1-16 7& 

Duw y Bhai Byw. Marc xii. 26, 27 92 

Yr Ysbryd Aflan a'r Saitb. Ysbrydion Gwaetb. Luc xi. 21-26, 102. 

Y Denddeg ar Orsedddfeydd yn Barnu y Deuddeg Llwyth., 

Lnc xxii. 30 Ill 

Y Nef yn Agored, a'r Angelion yn Disgyn. loan i. 51 120 

Ei Frodyr Ef. loan Yii. 5 126 

Amseroedd Adferiad Fob Peth. Actau iii. 19-21 135 

Y Oreadur. Ehuf. viii. 19-23 147 

Y Crochenydd a'r Priddgist. Ehuf. ix. 20-23 163 

Cadwedig Megys Trwy Dan. 1 Cor. iii. 9-15 175. 

Traddodi i Satan. 1 Cor. v. 5 185 

Awdurdod ar ei Phen o herwydd yr Angelion. 1 Cor. xi. 10. . 192 

Bedyddio Dros y Meirw. 1 Cor. xv. 29. 203 

Bedyddio Dros y Meirw. 1 Cor. xv. 29. (Y Parch. T. C. 

Edwards 215 

Y Swmbwl yn y Cnawd. 2 Cor. xii. 7 217 

Ymadnewyddu Drachefn i Edifeirwch. Heb. vi. 4-6. ...... 228 



V1U Y CYNWYSIAD. 

Amyaedd Job a Diwedd yr Arglwydd. lago v. 11 236"' 

Gweddi y Ff ydd yn lachau y Claf . lago v. 15 246 

Yr Ysbrydion yn Ngharchar. 1 Petr iii. 18-20 256- 

Y Gyffelybiaeth Gyfatebol. 1 Petr iii. 21 267 

Y Gyffelybiaeth Gyfatebol. 1 Petr iii. 21. (Y Parch. T. C. 

Edwards 278 

Yr Ysgrythyr o Ddeongliad Priod. 2 Pedr i. 20 283 

Nefoedd Newydd a Daear Newydd. 2 Pedr iii. 13 287 

Y Ddadl rhwng Michael a'r Diafol yn nghylch Corph Moses. 

Judas 9 , 298, 



ADNODAU DYRYS Y TESTAMENT. 



Y MEIRW I GLADDU Y MEIRW, 

" Gad i'r meirw gladdu eu meinv." MAT. viii. 22f, 

Tr ydym yn awyddus i ddeall y frawddeg hon, nid 
yn unig er gwybod pa betli a ddywedodd Crist wrth y 
dyn a fynasai fod yn ddysgybl iddo, ond hefyd oblegid 
y credwn fod yn y frawddeg egwyddor yn cael ei dat- 
gan mewn ffordd ddyeithr, mae yn wir, ond y mae ei 
deall, er nyny, yn ddichonadwy, a'i deall he'yd yn 
hanf odol i ddysgyblion Crist holl oesau y ddaear. Tn 
yr ymgais i'w deall, yr ydym yn teimlo fod yr 

YMHOLIADAU 

canlynol, a'r atebion iddynt, yn ymwthio i'w han- 
hawsderau, ac yn cyfodi i fyny yr hyn a orwedd dan ei 
harwyneb; sef, Pwy sydd i'w ddeall wrth y meirw 
cyntaf yn y frawddeg ? Pa un ai rhai yn f eirw mewn 
ystyr ffigyrol, neu rai yn feirw mewn ystyr lythyrenol 
ydynt"? Ai yr un synwyr a fedd y gair meirw yn 
nechreu a diwedd y frawddeg? A ellir, trwy ddeongl- 
iad teg, ganfod gradd o angharedigrwydd yn atebiad 
yr lesu i'r ymof ynydd hwn ? Pa beth all fod y rheswm 
i Grist wahardd iddo fyned i gyflawni dyledswydd 
mor gysegredig a myned i gladdu ei dad? A fuasai 



10 Y MEIBW I GLADDU T MEIRW. 

claddu ei dad yn ei anghymwyso i bregethu yr efeng- 
yl ? Ai rhai annychweledig sydd i gladdu y meirw o 
dan yr efengyl ? A ydyw y prawfiedydd a roddwyd o 
ddidwylledd y dyn hwn yn engraifft o brawfiedyddion 
anhawdd eraill yr arferai Crist i'w rhoddi i'w ganlyn- 
wyr ? Fel y gellid dysgwyl, y mae gwahanol f arnau 
yn mysg esbonwyr yn nghylch ystyr y geiriau a ddefn- 
yddir ; ac lief yd yn nghylch amcan y G-waredwr yn eu 
llefaru o gwbl o dan y fath amgylchiadau. Fel eng- 
reifftiau o'r gwahanol f arnau hyn, sylwn ar a ganlyn : 

1, " Bydded i'r rhai ydynt yn ysbrydol f arw, y rhai 
ydynt heb gael un alwad i ddylyn Crist, gladdu 
y rhai sydd yn naturiol farw. Oddiwrth Luc ix. 59, 
ymddengys fod y dyn hwn wedi derbyn gorchymyn 
arbenig i ddylyn Crist, ac yr oedd yr ateb hwn yn gol- 
ygu prawf i'w ffydd a'i ufudd-dod. Fel yr Archoffeir- 
iaid a'r Nazareaid, nid oedd hwn i gyffwrdd a chorph 
marw. Lef. xxi. 10, 11 ; Num. vi. 6, 7." (Deon Man- 
sel yn y Speak. Com., ar y cysylltiad hwn.) Gwelwn 
fod yr awdurdod hon yn cyffwrdd, a thri golygiad, sef 
mai meirw ysbrydol ydynt y meirw cyntaf ; mai prawf- 
iedydd i ffydd y dyn ydoedd y gorchymyn, ac y dichon 
fod y Gwaredwr yn gwahardd iddo fyned i gladdu ei 
dad, oblegid fod hyny yn golygu halogedigaeth sere- 
moniol. Y mae yr eglurhad hwn mor wasgarog ac an- 
mhenderfynol, fel nas gallwn lai na chyduno ag un 
adolygydd dysgedig (Expositor, vol. viii., p. 155), i'w 
gyhoeddi yn siomedigaethus, gan y gallem ddysgwyl 
amgenach oddiwrth berchenog meddwl mor wreiddiol 
a dysgybledig. 

2. "T mae y cais a wneir gan fab am fyned i gladdu 



Y MEIRW I GLADDTJ Y MEIEW. 11 

ei dad, yn liynod deimladwy. Ymddengys nid yn unig 
yn naturiol, ond hefyd yn ganmoladwy. Y mae y 
gorchymyn awdurdodol, o ganlyniad, yn dangos y 
perygl a all ymgodi oddiwrth gynawniad hyd yn nod 
y dyledswyddau mwyaf rhwymedig. Ni ddylid can- 
iatau i aehosion daearol, pa fodd bynag, rwystro gwar- 
ogaeth uniongyrchol yr enaid i Grist." (Dr. J. Camp- 
bell's Expos. Fam. JBible ar y lie.) 

3. " T mae y neJcrous (meirw) cyntaf (ac nid yr ail 
hefyd, fel y mae Wiesse yn anmhriodol yn dal), yn dy- 
nodi y meirw ysbrydol, (cym. ar iv. 16, ar loan v. 21 
25, ac ar Luc xv. 24), *y rhai ydynt heb y bywyd ys- 
brydol sydd yn dyfod drwy Grist. T mae yr ail yn 
llythyrenol y meirw perthynol i'w cylchoedd eu hun- 
ain. Y mae Fritzche yn deongli yn llythyrenol yn y 
ddau achos " Bydded i'r meirw yn eu mysg eu hun- 
ain gladdu eu gilydd," yr hyn sydd fath o anghyfdyb 
(paradox) mewn ffordd o wrthodiad i'r deisyfiad. Y 
fath olwg ddiystyr ydyw hon ar ffordd feddylgar Crist 
o siarad ! Bhaid barnu llymder ymddangosiadol ateb- 
iad Crist (yn wahanol i Wiesse, Bruno, Bauer), drwy 
ystyried yr angenrheidrwydd a welai o ysgariaeth ben- 
derfynol ac uniongyrchol, mewn cymhariaeth i'r perygl 
gwrth-gyf erbyniol. ( Chrysostom. ) Cym. x. 37. " 
(Meyer's Crit. and Exeg. Com. ar y testyn.) 

Wedi dylyn Meyer i'r rhanau y'n cyf eirid, am yr ys- 
tyr a rydd i'r gair meirw, nid ydym yn cael ond ar- 
ddangosion o'r gwirionedd fod y Beibl oil yn ystyried 
" absenoldeb o weithrediad bywydol, yr hwn sydd yn 
cydnabod y gwirionedd," yn arwydd sicr o farwolaeth 
ysbrydol. Nis gall neb anghytuno a'r esboniad dysg- 



12 Y MEIBW I GLADDTJ T MEIBW. 

edig ar y pen hwn, ond, fod i'r gair meirw ystyr arall 
hefyd, a gydnabyddir ganddo ef ei hun yn ei nodiadau 
ar y frawddeg dan sylw. 

4. " T mae y dosran hwn, a'r un cydredol yn Luc ix. 
60, wedi rhoddi trafferth i esbonwyr, ac y mae amryw 
ddyfaliadau wedi eu ffurfio, ac egluriadau wedi eu 
rhoddi o hono. Un amcandyb ydyw, mai y testyn 
Groegaidd yn wreiddiol ydoedd, ' Gad y meirw i'r 
rhai y mae eu swydd i gladdu y meirw.' Ond nid yd- 
yw yn debyg y buasai yr un amryfusedd yn dygwydd 
yn y ddau le (Luc hefyd), ac heblaw hyny, y mae y 
f ath ddiwygiadau amcandybiol yn cael eu hanghymer- 
adwyo yn gyfiawn gan y beirniaid goreu. Yr arwydd- 
ocad ydyw, Gad i'r rhai sydd yn ysbrydol farw, y rhai 
sydd yn farw mewn camweddau a phechodau, neu y 
rhai ydynt yn annheimladwy i achosion enaid, ddefn- 
yddio eu hunain i gladdu y rhai, yn ystyr gyffredin y 
gair, ydynt yn f eirw; ; neu, mewn geiriau eraill, ' Na 
thro ymaith at achosion tymorol, ond gad hwy i'r rhai 
ydynt yn hollol ymlynol wrthynt.' " (Yalpy's N. T. 
with Eng. Notes, on Matthew.) 

5. " Nid yw ein Harglwydd i gael ei ddeall fel yn 
llefaru yn erbyn, neu yn anmharchus am gladdu y 
marw y mae ei eiriau yn cynwys y dylai gael ei 
wneuthur; ond yn unig nad oedd yn iawn i'r person 
hwn fod yn ei gylch yr amser yma,-yr hwn oedd wedi 
cael ei alw i uwch swydd, a chan hyny dylai adael y 
gwaith o gladdu i gael ei wneuthur gan bersonau i'r 
rhai yr oedd yn gweddu yn well. A pha mor ddyeithr 
ac anghynefin bynag y gall y fath ymadrodd swnio yn 
nghlustiau rhai, i un marw gladdu un arall, yr oedd 



Y MEIEW I GIADDtF Y MEIEW. 



13 



yn cael ei ddeall yn hawdd gan luddew, gyda pha un 
peth cyffredin jw dywedyd, 'fod pechadur yn cael ei 
gyfrif megys marw,' a bod ' dynion annuwiol, tra y 
maent yn fyw, yn cael eu galw yn feirw.' Ac yn yr 
ystyr hyny y mae y gair yn cael ei arf eryd yn y rhan 
flaenaf o'r geiriau, a meddwl Crist yw, ' Bydded i'r 
fath ag sydd yn feirw mewn camweddau a phechodau, 
ac i bob peth sydd yn ysbrydol dda, gladdu y rhai 
hyny ag sydd yn f eirw mewn ystyr naturiol a chorph- 
orol.' "Dr. J. Gill, yn ei Esbon. ar Mat.) 

6. " Y mae ein Harglwydd yn eglur yn bwriadu dau 
fath o farwolaeth, y rhai cyntaf ysbrydol, yr ail corph- 
orol, neti naturiol. O'r braidd y|mae yn gywir i ddy- 
vredyd fod y cyntaf yn ffigyrol. Marwolaeth ydyw 
ymataliad bywyd, a'r sefyllfa sydd yn dylyn hyny. 
Megys y mae llawer o fathau o fywyd, (peirianol, 
teimladol, deallol, ysbrydol, &c.); ymae cynifer a hyny 
o fathau o farwolaeth. Y mae y rhai nad ydynt^wedi 
eu bywhau gan Ysbryd Duw, a'u gwneuthur yn ' f yw i 
Dduw,' er eu bod mewn cyflawn feddiant o'r mathau 
iselaf o fywyd, yn wirioneddol ac yn llythyrenol farw 
gyda golwg ar y math uwchaf o fywyd. Eph. ii. 1, 5- 
14." (Conder's Com. on Mat. ar y lie hwn.) 

7. "Y mae dywediad caled ein Harglwydd yn deill- 
iaw oddiwrth sel losgedig ei gariad er iachawdwriaeth 
y byd. Y mae yn ymafael yn nghenadwr ei fywyd, f el 
na f uasai i'r gwaith bywyd-gyfranol gael ei rwystro 
trwy ei ofal am y 'claddu.' Megys mewn ysbyty mawr, 
lie y mae Uawer yn marw bob awr, mai unig ofal y 
meddyg ydyw iachau a gwaredu, gall eraill argymeryd 



10 Y MEIRW I GLADDU Y MEIKW. 

claddu ei dad yn ei anghymwyso i bregethu yr ef eng- 
yl ? Ai rhai annychweledig sydd i gladdu y meirw o 
dan yr efengyl ? A ydyw y prawfiedydd a roddwyd o 
ddidwylledd y dyn hwn yn engraifft o brawfiedyddion 
anhawdd eraill yr arf erai Crist i'w rhoddi iV ganlyn- 
wyr ? Fel y gellid dysgwyl, y mae gwahanol f arnau 
yn mysg esbonwyr yn nghylch ystyr y geiriau a ddefn- 
yddir ; ac hef yd yn nghylch amcan y Gwaredwr yn eu 
llefaru o gwbl o dan y fath amgylchiadau. Pel eng- 
reifftiau o'r gwahanol f arnau hyn, sylwn ar a ganlyn : 

1, " Bydded i'r rhai ydynt yn ysbrydol farw, y rhai 
ydynt heb gael un alwad i ddylyn Crist, gladdu 
y rhai sydd yn naturiol farw. Oddiwrth Luc ix. 59, 
ymddengys fod y dyn hwn wedi derbyn gorchymyn 
arbenig i ddylyn Crist, ac yr oedd yr ateb hwn yn gol- 
ygu prawf i'w ffydd a'i ufudd-dod. Fel yr Archoffeir- 
iaid a'r Nazareaid, nid oedd hwn i gyffwrdd a chorph 
marw. Lef. xxi. 10, 11 ; Num. vi. 6, 7." (Deon Man- 
sel yn y Speak. Com., ar y cysylltiad hwn.) Gwelwn 
fod yr awdurdod hon yn cyffwrdd a thri golygiad, sef 
mai meirw ysbrydol ydynt y meirw cyntaf ; mai prawf- 
iedydd i ffydd y dyn ydoedd y gorchymyn, ac y dichon 
fod y Gwaredwr yn gwahardd iddo fyned i gladdu ei 
dad, oblegid fod hyny yn golygu halogedigaeth sere- 
moniol. Y mae yr eglurhad hwn mor wasgarog ac an- 
mhenderfynol, fel nas gallwn lai na chyduno ag un 
adolygydd dysgedig (Expositor, vol. yiii., p. 155), i'w 
gyhoeddi yn siomedigaethus, gan y gallem ddysgwyl 
amgenach oddiwrth berchenog meddwl mor wreiddiol 
a dysgybledig. 

2. " Y mae y cais a wneir gan fab am fyned i gladdu 



y MEIEW I GLADDU Y MEESW. 11 

ei dad, yn hynod deimladwy. Ymddengys nid yn unig 
yn naturiol, ond hefyd yn ganmoladwy. Y mae y 
gorchymyn awdurdodol, o ganlyniad, yn dangos y 
perygl a all ymgodi oddiwrth gyflawniad hyd yn nod 
y dyledswyddau mwyaf rhwymedig. Ni ddylid can- 
iatau i achosion daearol, pa f odd bynag, rwystro gwar- 
* ogaeth laniongyrchol yr enaid i Grist." (Dr. J. Camp- 

bell's Expos. Fam. Bible ar y lie.) 

3. " Y mae y nekrous (meirw) cyntaf (ac nid yr ail 
hefyd, fel y mae "Wiesse yn anmhriodol yn dal), yn dy- 
nodi y meirw ysbrydol, (cym. ar iv. 16, ar loan v. 21 
25, ac ar Luc xv. 24), y rhai ydynt heb y bywyd ys- 
brydol sydd yn dyfod drwy Grist. Y mae yr ail yn 
llythyrenol y rneirw perthynol iV cylchoedd eu hun- 
ain. Y mae JFritzehe yn deongli yn llythyrenol yn y 
> ddau achos " Bydded i'r meirw yn eu mysg eu hun- 

ain gladdu eu gilydd," yr hyn sydd fath o anghyfdyb 
(paradox) mewn ffordd o wrthodiad i'r deisyfiad. Y 
; fath olwg ddiystyr ydyw hon ar ffordd feddylgar Crist 

| o siarad ! Rhaid barnu llymder ymddangosiadol ateb- 

1 iad Crist (yn wahanol i Wiesse, Bruno, Bauer), drwy 

ystyried yr angenrheidrwydd a welai o ysgariaeth ben- 
derfynol ac uniongyrchol, mewn cymhariaeth i'r perygl 
gwrth-gyferbyniol. (Ghrysostom.} Cym. x. 37." 
(Meyer's Grit, and Exeg. Com. ar y testyn.) 

Wedi dylyn Meyer i'r rhanau y'n cyf eirid, am yr ys- 
tyr a rydd i'r gair meirw, nid ydym yn cael ond ar- 
ddangosion o'r gwirionedd fod y Beibl oil yn ystyried 
" absenoldeb o weithrediad bywydol, yr hwn sydd yn 
cydnabod y gwirionedd," yn arwydd sicr o farwolaeth 
ysbrydol. Nis gall neb anghytuno a'r esboniad dysg- 



12 T MEIRW I GLADDU Y MEIRW. 

edig ar y pen hwn, ond, f od i'r gair meirw ystyr arall 
liefyd, a gydnabyddir ganddo ef ei hun yn ei nodiadau 
ar y frawddeg dan sylw. 

4. " T mae y dosran hwn, a'r tin cydredol yn Luc ix. 
60, wedi rhoddi trafferth i esbqnwyr, ac y mae aroryw 
ddyfaliadau wedi eu ffurfio, ac egluriadau wedi eu 
rhoddi o hono. Tin amcandyb ydyw, mai y testyn 
Groegaidd yn wreiddiol ydoedd, 'Gad y meirw i'r 
rhai y mae eu swydd i gladdu y meirw.' Ond nid yd- 
yw yn debyg y buasai yr un amryfusedd yn dygwydd. 
yn y ddau le (Luc liefyd), ac heblaw hyny, y mae y 
fath ddiwygiadau amcandybiol yn cael eu hanghymer- 
adwyo yn gyfiawn gan y beirniaid goreu. Yr arwydd- 
ocad ydyw, Gad i'r rhai sydd yn ysbrydol farw, y rhai 
sydd yn farw mewn camweddau a phechodau, neu y 
rhai ydynt yn annheimladwy i achosion enaid, ddefn- 
yddio eu hunain i gladdu y rhai, yn ystyr gyffredin y 
gair, ydynt yn f eirw ; neu, mewn geiriau eraill, ' Na 
thro ymaith at achosion tymorol, ond gad hwy i'r rhai 
ydynt yn hollol ymlynol wrthynt.' " (Valpy's N. T. 
with Eng. Notes, on Matthew.) 

5. " Nid yw ein Harglwydd i gael ei ddeall fel yn 
llefaru yn erbyn, neu yn anmharchus am gladdu y 
marw y mae ei eiriau yn cynwys y dylai gael ei 
wneuthur; ond yn unig nad oedd yn iawn i'r person 
hwn f od yn ei gylch yr amser yma, yr hwn oedd wedi 
cael ei alw i uwch swydd, a chan hyny dylai adael y 
gwaith o gladdu i gael ei wneuthur gan bersonau i'r 
rhai yr oedd yn gweddu yn well. A pha mor ddyeithr 
ac anghynefin bynag y gall y fath ymadrodd swnio yn 
nghlustiau rhai, i un marw gladdu un arall, yr oedd 



Y MEIBW I GLADDU Y MEIBW. 



13 



yn cael ei ddeall yn hawdd gan luddew, gyda plia un 
petit cynredin yw dywedyd, 'fod pechadur yn cael ei 
gyfrif megys marw,' a bod 'dynion annuwiol, tra y 
maent yn fyw, yn cael eu galw yn feirw.' Ac yn yr 
ystyr hyny y mae y gair yn cael ei arf eryd yn y rhan 
flaenaf o'r geiriau, a meddwl Crist yw, 'Bydded i'r 
fatli ag sydd yn feirw mewn camweddau a phechodau, 
ac i bob peth sydd yn ysbrydol dda, gladdu y rhai 
hyny ag sydd yn feirw mewn ystyr naturiol a chorph- 
orol' "Dr. J. Gill, yn ei Esbon. ar Mat.) 

6. " T mae ein Harglwydd yn eglur yn bwriadu dau 
fatb o farwolaetb, y rbai cyntaf ysbrydol, yr ail corph- 
orol, neu naturiol. O'r braidd yfmae yn gywir i ddy- 
wedyd fod y cyntaf yn ffigyrol. Marwolaetb. ydyw 
ymataliad bywyd, a'r sefyllfa sydd yn dylyn hyny. 
^f e gy s y mae Uawer o fathau o fywyd, (peirianol, 
teimladol, deallol, ysbrydol, &c.); yniae cynifer a hyny 
o fathau o farwolaeth. T mae y rhai nad ydynt^wedi 
eu bywhau gan Tsbryd Duw, a'u gwneuthur yn ' fyw i 
Dduw,' er eu bod mewn cyflawn feddiant o'r mathau 
iselaf o fywyd, yn wirioneddol ac yn llythyrenol f arw 
gyda golwg ar y math uwchaf o fywyd. Eph. ii. 1, 5 
14." (Conder's Com. on Mat. ar y lie hwn.) 

7. "Y mae dywediad caled ein Harglwydd yn deill- 
iaw oddiwrth sel losgedig ei gariad er iachawdwriaeth 
y byd. T mae yn ymaf ael yn nghenadwr ei fywyd, f el 
na f uasai i'r gwaith bywyd-gyfranol gael ei rwystro 
trwy ei ofal am y 'claddu.' Megys mewn ysbyty mawr, 
lie y mae llawer yn marw bob awr, mai unig ofal y 
meddyg ydyw iachau a gwaredu, gall eraill argymeryd 



14 Y MEIEW I GLADDU Y MEIBW. 

a'r gwaith o gladdu, nid oes ganddynt hwy ddim am- 
ser at hyny." (Stier ar yr adnod.) 

8. "A oedd ei dad wedi marw, neu ynte yn agos i 
farw ? Os y cyntaf, gallwn roddi cyfrif am atebiad yr 
lesu ar yr ystyriaefch ei fod ef 'yn gwybod pa effaith a 
gai yr angladd, a rhaniad yr etifeddiaeth, ar fwriad 
presenol y dysgybl. Os yr olaf, yr hon yw y dyb fwy- 
af tebygol (Gen. xxvii. 41), y mae yr lesu yn dangos 
fod mwy o -rym mewn gorchymyn dwyfol nag sydd 
mewn dyledswydd naturiol. Y mae hawliau yr lesu 
iV parchu o fiaen pob hawl arall. Y meirw sydd i'w 
claddu ydyw y meirw naturiol ; y meirw ag y gadewir 
hyn i'w gof al ydyw y meirw ysbrydol, (loan v. 25 ; 
Ephes. ii. 1, &c,), y rhai sydd yn fwy cymwys i gladdu 
y meirw nag i bregethu teyrnas Dduw. ' Mewn amser 
o bla,' ebe JBengel, ' cleddir y meirw gan y rhai sydd 
yn debyg o farw eu hunain yn fuan.' Efallai fod y 
drychf eddwl yn debyg i hyn : ' Paid a phryderu am y 
marw ; gad y gwaith o'i gladdu i rywun ; dylyn di 
fi._(Test. yr Ysg. Sab. ar y lie hwn.) 

9. "Ehaid peidio celu. modd bynag, fod ysgrifenwyr 
ysbrydoledig ac anysbrydoledig yn fynych yn meddwl 
wrth y meirw nid yn unig y rhai ydynt mewn ystyr 
naturiol yn feirw, ond y rhai hefyd ydynt felly mewn 
ystyr ysbrydol, o herwydd eu bod yn ymddyeithrio 
oddiwrth fywyd Duw, ac yn feirwon mewn camwedd- 
au a phechodau. Fel hyn y mae Clemens, Alexandria, 
yn ein hysbysu fod athroniaeth y barbariaid yn galw y 
rhai oeddynt wedi gadael eu hathrawiaethau, a daros- 
twng eu meddyliau i bleserau cnawdol, yn feirw, yr 
hon farwolaeth a eilw Philo yn farwolaeth enaid, wedi 



Y MEIBW I GLADDU Y MEIBW. 15 

ei feddrodi mewn nwydau a phob math o ddrygioni. 
O ganlyniad, llawn f eddwl geiriau ein Gwaredwr raid 
fod, 'Bydded i'r rhai sydd yn ddiofal am bethau Duw, 
ac yn anaddas i'r gwaith o'u hyrwyddo, gyflawni y f ath 
swyddedigaethau, y rhai a allant wneyd yn gystal ag 
eraill ; ond tydi yr hwn a ddechreuaist f y nylyu, ac 
ymroddi i deyrnas Dduw, dos yn mlaen yn dy bender- 
fyniad, heb ganiatau i ti dy hun un alwad ymaith oddi- 
wrth y gwaitk hwnw." (Hammond & Wnitby's Anno- 
tations ar y frawddeg.) 

Wrth ail edrycli dros y gwahanol farnau uchod, a 
barnau esbonwyr cyffelyb a gynrychiolant, gwelir fod 
y byd esboniadol yn ymranu i bedwar dosbarth ar y 
geiriau hyn. T dosbarth 

(1.) Tdyw y rnai a haerant fod y meirw cyntaf yn y 
frawddeg yn cyfeirio at gladdwyr cyflogedig. 

Megys pe dywedasai yr Arglwydd, " Paid ag ymgil- 
io o'm gwasanaeth. er myned i gladdu dy dad, oblegid 
yn sicr ni fydd corpb. dy dad neb ei gladdu, gan y 
bydd y rhai a enillant eu bywoliaetb. wrtb. gladdu y 
meirw yn gwylio y cyfleusdra, ac yn gwbl barod at y 
gwaith. Dosbarth yr 

(2.) Tdyw y rhai a ddywedant fod y gwaharddiad 
i'w ddeall oddiar sane luddewig, ac fod y Gwaredwr 
am i'r dyn ymgadw rhag llygredigaeth seremoniol. 

Tn ol y syniad hwn, fel hyn, mewn arall-eiriad, y 
dywedai Crist, " Paid ti, yr hwn wyt i bregethu ef engyl 
fy nheyrnas, ag aflaneiddio dy hunan gyda meirwon, 
oblegid ni oddefid i swyddogion cysegredig y deml 
gynt aflaneiddio eu hunain a'r fath wasanaeth, a bydd 
claddu dy dad yn dy anghymwyso dithau at y gwaith 



16 Y MEIRW I GLADDU Y MEIRW. 

y gelwais di iddo." Y mae dystawrwydd unedig yr 
lianes am y fath awgrym, yn ogystal a'r ffaith f od y 
syniad yn milwrio yn hollol yn erbyn dysgeidiaeth 
Crist ac ysbryd Cristionogaeth, yn peri ein bod yn 
credu nad hwnyna yw meddwl priodol y frawddeg. 
Dosbarth 

(3.) Ydyw y rhai a haerant fod y gair meirw cyntaf 
yn golygu meirw ffigyrol neu ysbrydol, ac fod y gair 
meirw olaf yn golygu meirw llythyrenol neu naturiol. 

Mai yr hyn a ddywedai Grist felly ydoedd a ganlyn : 
" Y mae cyflawnder o ddynion cnawdol ac annychwel- 
edig, y rhai nad ydynt wedi eu galw i'm gwasanaeth, a 
allant dalu y gymwynas olaf i gyrph meirw eu cyfeill- 
ion, ond am danat ti, sydd wedi dy alw, nis gelli 
fforddio yr amser at hyny." Y gwrthwynebiad a deim- 
Iwn i'r feddyliaeth hon ydyw, ei bod yn rhoddi dwy 
ystyr wahanol i'r un gair, yn yr un frawddeg, a hyny 
pan y mae y gair, yn y ddwy engraifft, yn hollol yr un 
f ath o ran ffurf a tharddiad, a phan hef yd yr ymddeng- 
ys nad oes rheswm digonol yn galw am hyny. Yn 
ychwanegol at hyn, nid ydyw Cristionogaeth yn gosod 
y ddyledswydd o gladdu y meirw ar ysgwyddau y rhai 
annychweledig, y mae gan 'wyr bucheddol,' megys y 
rhai a f u yn cario y merthyr cyntaf i'w fedd, berffaith 
ryddid i fyned i angladdau eto. Y pedwerydd dos- 
barth 

(4) Ydyw y rhai a haerant mai yr un synwyr ddylid 
roddi i'r fo air meirw yn nechreu a diwedd y frawddeg. 

Nid ydyw yr esbonwyr a ddadleuant felly, mae yn 
wir, yn lluosog mewn nifer, ond y maent yn meddu 
cymeriad uchel yn mysg ysgolheigion Beiblaidd. 



T MErBW I GLADDU Y MEIBW. 17 

Gwnant hwy i'r frawddeg olygu hyn : " Gladded y 
meirw eu gilydd, ond dos di a phregetha efengyl fy 
nheyrnas." Gwrthddadleuir yn erbyn y deongliad 
hwn, oblegid ei fod yn priodoli gwrthuni i'r Arglwydd 
lesu fod yna annichonolrwydd i f eirw gladdu meirw ; 
ond yn yr annichonolrwydd hwnw y gorwedd hyfder, 
grymusder, a chyfaddasrwydd y gwaharddiad. Fel 
hyn: 

Gad i'r meirw gladdu eu meirw. 

Nis gall y meirw gladdu eu meirw. 

Bydded y meirw heb eu claddu. 

Dos di a phregetha efengyl y deyrnas. 

Tueddir ni i fabwysiadu y deongliad hwn, a hyny 
yn llawer oblegid nad yw yn priodoli i Grist unrhyw 
nodwedd ddyeithr fel dysgawdwr. Arferai yn fynych 
ddefnyddio ymadroddion annysgwyliadwy a synfawr, 
megys camel a chrai nodwydd ddur, ond yn benaf 
oblegid fod deall y geiriau yn yr ystyr hwn yn dat- 
guddio caledi y prawfiedydd o ufudd-dod a roddodd 
yr athraw i'r dysgybl hwn. Nid oes neb yn amheu 
nad er profi didwylledd a ffyddlondeb y dyn hwn y dy- 
wedodd Crist y f ath eiriau wrtho ; ac y mae yr eglur- 
had uchod yn ymddangos i ni fel yn taflu goleu nerth- 
olach ar y dewisiad y gwnaethpwyd i'r dyn ei wneyd 
rhwng hawliau perthynasaeth a hawliau Crist nag un 
arall. Edrycher ar galedi y prawf y gosodwyd y dyn 
ynddo yn ol y deongliad hwn. Ystyrier y person oedd 
yn galw am ei gladdu tad. A meddylier am y canlyn- 
iadau i'r corph, ac i anrhydedd y mab o adael y tad yn 
anghladdedig ; a meddylier drachefn am unigolrwydd 
y cyfleusdra i'r mab ddangos ei ymsyniaeth o ddyled- 



18 Y MEIEW I GLADDU Y MEIBW. 

swydd dyma y cyfle olaf ei gladdu. Yn gyf erbyniol 
i hyn oil, wele yr Arglwydd lesu yn hawlio aberthiad 
llwyr o bob ystyriaeth o'r fath. Pa un a gaiff fwyaf o 
ddylanwad arno, corph ei dad yn galw am ddaear, neu 
lais Crist yn galw am efengylu 1 A. sylwer yn mhell- 
ach ; nis gallasai gyflawni y ddwy ddyledswydd. Os 
myned i bregethu yr efengyl, nis gallasai fyned i 
gladdu ei dad. Os myned i gladdu ei dad, nis gallasai 
fyned i bregethu yr efengyl. Pa un a wna, gadael ei 
dad heb ei gladdu, neu adael yr efengyl heb ei phreg- 
ethu? Yn yr engraifft hon, megys mewn llawer o 
engreifftiau eraill, gwelir fod yr athraw, er sicrhau 
serch anghyfranogol y dysgybl, yn ei brofi drwy hawl- 
io yr aberth mwyaf oddiwrtho. Yr un modd y gwnaetb. 
a'r " dyn ieuanc " yn yr efengyl. Nid gosod ger ei 
fron reolau symlaf brawdgarwch, megys caru, gwasan- 
aethu, ond dechreuodd drwy osod i lawr reol eithafol 
ac eithriadol brawdgarwch. " Dos, gwerth yr hyn oil 
sydd genyt, a dyro i'r tlodion," &c. Yn y prawf hwn 
datguddiwyd gwendid y dyn ieuanc ar unwaith. Yn 
ol yr un egwyddor, y mae yn .aawlio gan eraill, pan 
mae darf oddiant cnawdol yn eu rhwystro i'w wasan- 
aeth'u yn gyflawn, ar iddynt dori ymaith yr aelodau 
hyny sydd yn offerynau pechod, pa un bynag ai y llyg- 
ad, y troed, &c. Y petnau anwylaf gan ddynion ydynt 
tadau, mamau, brodyr, chwiorydd, tai, tiroedd, &c., 
ond y mae amgylchiadau wedi bod, ac yn parhau .i f od, 
pan yr hawlia Crist ymadawiad a'r cwblj myn fod yn 
ddim neu yn bobpeth yn serchiadau ei bobl. Nid 
oedd y pryder a deimlai y dyn dan sylw, i ymyraeth a 
hawliau Crist arno. Pe buasai ei dad heb ei gladdu 



MEIBW I GLADDTJ Y MEIEW. 



byth, nid oedd ef i ymgilio o wasanaeth Crist. T mae 
yr amgylchiad hwn, yn nghyda'r modd yr ymdrinia- 
Crist ag achos y ddau eraill y sonia yr ef engylydd Luc 
am danynt (Luc ix.), yn dysgu i ni pa fath ddynion y 
dylid eu cymell yn awr i bregethu yr ef engyl ; a hefyd 
yn cynwys cyfarwyddyd i eglwys Dduw pa fodd i ym- 
ddwyn at y gwahanol gymeriadau a geisiant aelodaeth 
ynddi. mae y dyn i'w anf on i bregethu, nid oblegid 
ei f od ef ei hunan yn credu y dylai fyned ; nid am f od 
ei berthynasau am wneyd pregethwr o hono ; nid am 
fod y gwaith o bregethu yn ymddangos yr hawddaf 
a'r anrhydeddusaf iddo ; nid am fod ei daid wedi bod 
yn pregethu am haner can' mlynedd, ac nid am fod neb- 
yn meddwl fod ganddo ormod o athrylith i'w afradu ar 
ddim arall ; ond y mae i fyned i bregethu f el y cymer- 
iad dan syhv ; pan yr arwydda fod cariad at lesu Grist 
yn elf en ddigon cref yn ei enaid, f el y mae yn alluog, 
gyda y llawenydd uwchaf, i aberthu pawb a phobpeth 
er cyflwyno iddo wasanaeth didor a gwirfoddol. Pan 
y cyfarfydda eglwys^.duw a dyn felly, gall anturio 
dweyd wrtho, " Dos ^a phregetha." 

Ac y mae hanes y moddau gwahanol yr ymddygodd 
Crist at y tri wyr a fynasent fod yn ddysgyblion iddo,. 
yn dysgu hefyd mai dyledswydd yr eglwys ydyw dal 
rhai ymgeiswyr yn ol. "Felly y gwnaeth Crist a'r ys- 
grif enydd. Mai ei dyledswydd ydyw cymell eraill yn 
mlaen. Felly y gwnaeth Crist a'r un y buasai ei dad 
farw. Ac yn olaf, mai dyledswydd eglwys Dduw at. 
rai ydyw, nid eu cadw yn ol, na'u cymell yn mlaen,. 
eithr ymdrechu eu cadw yn sefydlog yn yr un fan. 
Felly gwnaeth Crist a'r nwn a fynasai ei adael i fyned 



20 



Y LLAI NA B LLEIAF 



adref i ganu yn iach iV deulu. Cymellai arno was- 
tadrwydd amcan yr aradwr, a thrwy hyny cymellai ef i 
dynu ei gwys o broffes yn unionsyth, ar draws maes 
amser, hyd at dalar marwolaeth. 



T LLAI NA'K LLEIAF TN NHETRNAS NEF- 

OEDD. 

"Yn. wir meddaf i chwi, Yn mhlith plant gwragedd, ni chod- 
-odd neb mwy nag loan Fedyddiwr: er hyny, yr h.wn sydd leiaf 
yn nheyrnas nefoedd, sydd fwy nag ef." MAT. xi. 11. 

y mae a fyno pwysleisiad a iawn ddealliad yr ad- 
nod Hon. Os y darllenir hi gan bwysleisio yn arbenig 
ar y geiriau a italeiddir, gwneir iddi gefnogi ysgariad 
Joan Fedyddiwr oddiwrth deyrnas lesu Grist. " Tn 

wir meddaf i chwi, , er li^y yr hwn sydd leiaf 

TO nheyrnas nefoedd, sydd rwy nag ef." Tn ol y 
pwysleisiad yna, y mae loan yn yswileiddio mewn 
bychander am ei fod y tu allan i'r deyrnas, tra y mae 
xhywun arall, yn gyferbyniol iddo, er ei holl ddinod- 
edd, y " lleiaf " am ei fod yn y deyrnas, yn ymchwyddo 
i fawredd sydd yn cysgodi y Bedyddiwr am byth. T 
mae yn deilwng o sylw fod rhyw awydd anghyffredin 
"wedi bod, ac yn bod, yn mysg dynion, i fychanu loan 
Fedyddiwr, ac y mae y tueddfryd hwnw wedi 'ei feith- 
irin i'r fath raddau fel y gwneir ymdrech iawr i'w ddi- 
^rddel o deyrnas Dduw. T mae llawer, gyda Herod, 



YN NHETENAS NEFOEDD. 21 

am dori pen loan Fedyddiwr ; ac er Tboddio merch i 
ryw Herodias na'i gilydd, yn ei ddodi ar y ddysgl. Y 
mae arswyd ar y rhai hyny rhag ofn iddo gyfodi o 
feirw. Er nad oes un gair o son am fedydd yn yr 
Hen Destament, yr Apocrypha, Josephus, Philo, na'r 
Rabbiniaid; er fod loan wedi ei ddwyn i fyny yn holl- 
ol wahanol i'r offeiriaid gynt, nid yn Jerusalem, ond yn 
y diffaethwch ; er fod ei ymborth a'i wisg, gweinydd. 
iad ei swydd a'i fedydd, yn gwbl wahanol i ddim y 
gwyddai luddewiaeth am danynt, eto myn rhywrai ej 
fod yn gwasanaethu, nid dan yr efengyl, ond dan y 
gyfraith. Traydywedy Testament "yr holl brophwydi 
a'r gyfraith a brophwydasant hyd loan " (adn. 13eg) 
tra y cydnabyddir mai loan fedyddiodd Frenin y 
deyrnas, a bod ei weinidogaeth yn hawlio nrwythau 
efengylaidd, a ffurf ei fedydd yn hollol yr un fath ag 
eiddo yr apostolion, eto, gwneir ymgais fawr i'w daflu 
allan o deyrnas Dduw. Tmgyfyd hyn o'r annyoddef- 
garwch a deimlwn tuag at y rhai sydd yn barnu ac yn 
gweithredu yn wahanol i ni ! Gan mai credinwyr, ac 
nid babanod, oedd deiliaid bedydd loan; gan mai 
mewn dwfr, ac yr ydoedd efe yn bedyddio, a 
chan na weinyddai yr ordinhad i neb ond y rhai a 
broffesent edifeirwch, nid ydyw yn gymaint syndod 
fod dynion am gael gwared o'i gymdeithas. Y mae 
yn syndod, modd bynag, fod dynion crefyddol nid yn 
unig yn ei ddiarddel, ond hefyd yn ei ddianrhydeddu. 
Lief arodd y Gwaredwr eiriau mwy dyrchaf ol am dano ef 
nag am un dyn arall a f u ar y ddaear erioed. Ond yn 
awyddus i'w ddianrhydeddu, edliwir iddo yn ei gefn, 
gan ddynion yn awr, ei fod mor fychan fel ag y mae y 



22 Y LLAI NA'B LLEIAF 

lleiaf o holl ddeiliaid teyrnas lesu Grist, yn fwy 
nag ef. 

Y mae a fyno beirniadaeth eiriol a iawn-ddeongliad 
yr adnod. Y mae yn hawdd gweled fod yma gyfer- 
byniadau yn y geiriau. Y mae yma ddwy gyf erbyn- 
iaeth, un yn y rhan flaenaf, a'r Hall yn y rhan olaf, o'r 
adnod. T rhai a gyferbynir yn y rhan gyntaf ydynt 
" loan Fedyddiwr " a " phlant gwragedd ;" a'r rhai a 
gyferbynir yn y rhan olaf ydynt "loan Fedyddiwr" a'r 
" hwn sydd leiaf yn nheyrnas nefoedd." Tn y gyfer- 
byniaeth gyntaf, dysgir mawredd y Bedyddiwr drwy 
ddweyd nad oedd neb mwy nag ef wedi bod yn y byd 
erioed. Tn yr ail gyf erbyniaeth, dysgir mawredd rhyw 
un arall drwy ddweyd fod hwnw yn fwy na loan. 
Cydnabydda pawb ag y mae unrhyw bwys yn en barn, 
fod cyfieithiad yr ail gyf erbyniaeth yn wallus. Y mae 
cyflead yr ansoddair "leiaf" yn anghywir. Tri gradd 
cymharol sydd yn perthyn i ansoddeiriau, yr uchel- 
radd, y canolradd, a'r iselradd. Y gradd cyferbyniol 
i mawr ydyw bychan, y gradd cyferbyniol i mwy ydyw 
llai, a'r gradd cyferbyniol i mwy of ydyw lleiaf. Fel 

hyn: 

Mawr bychan. 

Mwy llai. 
Mwyaf lleiaf. 

Gwelir yn eglur felly fod defnyddio mwy a lleiaf 
mewn cyferbyniaeth yn drosedd ar iaith, ac felly fod 
yr ymadrodd " yr hwn sydd leiaf yn nheyrnas nef- 
oedd," pan yn gyf erbyniol i'r ansoddair mwy, yn wall- 
us mewn cystrawen. Nid ydyw mwy a lleiaf yn cyt- 
uno a'u gilydd. Ond nid Matthew, eithr ei gyfieith- 



3TN NHESBNAS NEFOEDD. 23 

wyr, sydd ya gyfrifol am yr amryfusedd hwn. Yr hyn 
a ddywedodd lesu G-rist ydoedd ac felly y cyflewyd 
ei eiriau gan yr ef engylwr " er liyny yr hwn sydd 
lai yn nheyrnas nefoedd sydd f wy nag ef ." Heb nodi 
enwau y lluaws mawr ysgolheigion a ddadleuant dros 
y darlleniad hwn, megys y Parch. F. C. Cook, a Dr. 
Basil Jones, Esgob Tyddewi, yn y ' " Speaker's Com- 
mentary ;" Parch. John Williams, Rhos, mewn erthygl 
yn yr " Athraw ;" y Parch. John Evans, Abercanaid, 
yn ei " Athrawiaeth Bedydd," &e., digon fydd crybwyll 
ddarfod f.r fiaith-ar-hugain o brif ysgolheigion Lloegr 
a faiont am ddeng mlynedd a haner yn ymroddi i ddi- 
wygi-o cyfieithiad y Testament, hysbysu y byd mai y 
canolradd llai ydyw y gair a ddefnyddir yma yn yr 
iaith wreiddiol. Byddai yn ofynol meddianu cryn 
hunan-hyder ac ystyfnigrwydd i wrthod tystiolaeth 
.awdurdodau mor aruchel. 

Y mae a fyno syniadau cywir am ddysgeidiaeth 
Crist fwy drachefn a iawn ddeongliad yr adnod. Dug 
hyn ni wyneb yn wyneb a phrif anhawsderau y geir- 
iau. Pa beth a ddysgant ? Pwy ydyw y llai oedd yn 
fwy na loan ? Pa f odd y gallasai f od yn fwy, ac eto 
yn llai ? Tn mha ystyr yr ydoedd yn llai, ac yn mha 
ystyr yr ydoedd jnfwy ? Wrth geisio ateb yr 

7MHOLIADAU 

hyn y ganwyd y cyfeiliornadau ag y mae mor an- 
hawdd eu diwreiddio. Tn yr ymchwiliad am y llai, 
tybia dynion eu bod wedi cael gafael arno mewn per- 
sonau nad ydynt yn cyfateb o gwbl iddo yn y darlun- 
iadau eraill a geir o hono. Dywed un dosbarth 



24 Y LLAI NA r B LLEIAF 

Mai y lleiaf yn mysg yr apostolio'n a olygir. Haer- 
ir fod unrhyw tm o'r deuddeg apostol yn fwy na loan 
Fedyddiwr, yn fwy nag ef, nid yn unig oblegid fod yn 
ei feddiant ef allu gwyrthiol, ond yn benaf am mai 
Crist i ddyfod a bregethai loan, tra yr oedd yr apos- 
tolion yn . pregethu Crist wedi dyf od, wedi marw, ac 
wedi esgyn i ogoniant. Y peth sydd yn syndod ydyw 
fod neb erioed wedi dychymygu fod yma tmrhyw gyf- 
eiriad at yr apostolion, gan nad oes yma y gair lleiaf o. 
son am danynt yn y cysylltiadau, nac un gymhariaeth 
yn cael ei sefydlu rhyngddynt a loan mewn nnrhyw 
fan arall. A sylwer ar amseriad y berf an yn y frawdd- 
eg. Y mae hyny ar unwaith ac am byth yn dinystria 
y dyb fod yma unrhyw gyfeiriad at yr apostolion.. 
Cyn galwad na neillduad un o honynt, dywed Crist. 
" er hyny, yr hwn sydd lai (nid a fydd lai) yn nheryn- 
as nefoedd, sydd (nid a, fydd} fwy nag ef." Pwy byn- 
ag ydyw y person a gyferbynir, yr ydoedd hwnw, y 
mae yn eglur, mewn bod ar y pryd, ac y mae rhywbetli 
yn seiniadaeth y geiriau yn profi nad ydoedd yn nep- 
pell pan y llefarwyd hwy. Dywed dosbarth arall 

Mai y deiliad distadlaf yn nheyrnas Crist, o dan 
yr efengyl, a olygir. Cydnabydda y dosbarth hwn y 
gall un fod yn israddol mewn doniau a gallu, eto, gan 
ei fod yn y deyrnas, fod hyny yn rhoddi iddo safle 
uwch. Ac y mae yr un dosbarth yn dadleu, fod baban- 
od, drwy daenelliad, yn dyf od " yn aelodau o Grist, ac; 
yn etifeddion teyrnas nefoedd;" o ganlyniad, fod y 
mebyn lleiaf, eiddilaf, a mwyaf dienaid, mewn eanlyn- 
iad i dafliad ychydig ddyferynau o ddwfr arno, drwy 
rhyw drawsffurfiad dyeithr, yn dyf od yn fwy ac yn ar- 



YN NHEYENAS NEFOEDD. 25' 

dderchocach na loan Fedyddiwr, am yr hwn y tystiol- 
aethai Crist, nad oedd neb mwy nag ef, er dyddiau 
Adda, wedi ymddangos ar y ddaear ! ! Y mae ymlyn- 
iad wrth gyfeiliornad yn arwain i gaddug ac ynfyd- 
rwydd. Yn ein barn ni, rhyw fath o gyfaddawd ydyw 
meddylddrych Dr. W. K. Williams. Efrog Newydd, 
pan yn sylwi ar y geiriau hyn yn ei " Ddarlithiau ar 
Hanes y Bedyddwyr." Creda ef fod yr Athraw yn 
dysgu fod loan yn y deyrnas, ond yn y deyrnas fel 
gwasanaethwr a chyf arwyddwr rhai eraill, ac yn y gol- 
ygiad hwnw fod derbynydd ei wasanaeth. mewn dull- 
wedd cyffredin o siarad, yn fwy nag ef. Eglura ei 
dybiaeth drwy gyffelybiaeth, a dywed mewn effaith, 
megys ag y mae yr hwn a ddeil y Human ar ocnr y 
rheilffordd yn ddyn o bwysigrwydd mawr, a rhagor, 
yn dal pertliynas agos a chwmni y rheilffordd, eto, fod 
y teithiwr distadlaf sydd yn y cerbydau, yn fwy nag 
ef, o gymaint ag mai gwasanaethn" hwnw ydyw ei 
swydd; felly, fod loan y Bedyddiwr yn dra phwysig 
yn nheyrnas Dduw, ac yn dal perthynas agos a lesu 
Grist, er hyny, gan mai ei waith ydoedd cyfarwyddo 
dyaion at Oen Duw, fod y rhai a gyfarwyddai, fe 
derbynwyr ei wasanaeth, yn fwy nag ef . Y mae y 
meddylddrych hwn yn gyfaddawd cywrain a tharaw- 
iadol, ond y mae gwirionedd erioed wedi gwrthod un- 
rhyw gyfaddawd a chyfeiliornad. Yr ydym yn blino 
ar fyntumiau ag ydynt ynddynt eu hunain, ac yn eu can- 
lyniadau ymresymegol, yn gam-gyfeiriol ac annaturiol. 
Pwy bynag ydyw yr un llai, j mae yn rhaid ei fod 
yn rhywun annarluniadwy fawr cyn y gallasai fod yn 
fwy na loan Fedyddiwr. Yn sicr, nis gallasai un 
3 



26 



T LLAI NA'B LLEIAF 



byehan fod yn fwy na loan. Os ydoedd loan yn fwy 

na Moses, yn fwy nag Esaias, yn f wy na Jeremias, ie 

yn fwy na'r holl brophwydi, a'r prophwydi oedd y 

dynion mwyaf fu yn y byd erioed y mae yn rhaid, o 

angenrheidrwydd, fod yr un Uai y sonir am dano, oedd 

yn/wy nag ef, yn annrhaethol fwy na'r apostolion, ac 

yn tra rhagori ar gymeriadau dysgleiriaf yr oesau. 

Cyn gweled pwy a all fod yn fwy na'r Bedyddiwr, 

dylid ceisio amgyffred pa mor fawr ydoedd ef ei hun- 

an. Y mae ieithwedd y testyn yn oaniatau i ni geisio 

tafoli ei berson, ei gymeriad, a'i waith. Heb wneyd 

iyny, nis gellir gweled yn glir pwy ydyw yr un Uai 

sydd yn/wy nag ef. Beth am loanl Tn sicr, y mae 

pobpeth a ddywedir am dano yn profi ei fod y dyn 

mwyaf annaearol, gyda yr eitnriad o lesu Grist, a fu 

ar y ddaear erioed. 

Bu y byd yn dysgwijl am, dano am saith cant o 
flynyddoedd. Yr oedd croniclau yr Hen Destament 
yn cynwys darluniad o'i berson a'i waith, saith can' 
mlynedd cyn ei eni. Cyn fod Nebuchodonosor wedi 
breuddwydio, cyn fod Cyrus wedi troi yn ei gawell, 
cyn fod Nehemiah wedi dechreu adeiladu, cyn fod Al- 
exander wedi meddwl am arwain ei fyddinoedd, achyn 
fod y Macabeaid wedi dechreu cweryla, yr oedd cy- 
hoeddiad Diwygiwr mawr yr anialwch wedi ei anfon i'r 
byd. 

Llys-genadydd urddasolaf yr orsedd anfonwyd i 
hysbysu ei enedigaeth. Dywedwyd wrth Zecharias ac 
Elizabeth am barotoi ei gryd, nid gan un o genadau 
cyffredin y Llys, ond gan Gabriel, y Gabriel urddasol 



YN NHEYBNAS NEFOEDD. 27 

anfonwyd at Mair i ragddweyd am enedigaeth Ceid- 
wad y byd. 

Y mae yr ymadroddion a ddefnyddir i'w ddarlunio 
yn rhai nodedig o anghyffredin. Ystyrier hwy. "Wele 
yr wyf yn anfon fy nghenad o flaen dy wyneb." Es- 
aiah. " Wele mi a anfonaf i chwi Elias y prophwyd, 
cyn dyfod dydd mawr ac ofnadwy yr Arglwydd. Ac 
efe a dry galon y tadau at y plant, a chalon y plant at 
eii tadau, rhag i mi ddyfod a tharo y ddaear a mell- 
dith." Malachi. "Mawrfydd efe yn ngolwg yr Ar- 
glwydd." Gabriel. "le, meddaf i chwi, a mwy na 
phrophwyd." Crist, &c., &c. 

Yr oedd ei lafur ci'i hoyddiant yn anarferol fawr. 
Safai rhwng Sinai danllyd yn y de, a Seion dawel yn y 
gogledd, yn y diffaethwch mawr, gan gyfarch y perer- 
inion oedd yn pasio, y masnachwyr a elent heibio, yn 
nghyd a'r tyrfaoedd a ddeuent ato, o'r penfcrefi a'r 
dinasoedd, a chreodd gyfnod newydd yn hanes Israel. 
Torodd ar ddystawrwydd y nefoedd a'i lef yn yr anial- 
wch. Yr hyn yr oedd Esaiah wedi fethu ei wneyd a'i 
ysgrif bin, Jeremiah a'i ddagrau, Ezeciel a'i ddarluniau, 
Haggai a'i f arnau, gwnaeth loan ef a'i lef. Gydag an- 
mhleidgarwcli a gonestrwydd diefelydd, ni chyfnewid- 
iodd ei gyweirnod wrth gyf arch publicanod a mibwyr, 
Phariseaid a Saduceaid, Herod a'i ddeiliaid. Y mae 
.yn iechyd i galon ei weled yn sefyll yn ei ddillad croen, 
a'i flew camel, yn meddu esgyrniaeth a chnawd braf, 
yn nghanol coedwig dynoliaeth, gan gyfodi hen fwyell 
.gwirionedd, a'i gosod ar wreiddyn y prenau ! Ac yr 
-oedd ei Iwyddiant yn fawr. Yr ydoedd mor Hwydian- 
us fel yr aeth yn destyn dadl yn mhlith y bobl ai nid 



28 Y LLAI NA'K LLKIAF 

efe oedd y Messiah. Bedyddiai yn fynych yn Ainon r 
ac yr oedd yr holl wlad o amgylch yr lorddonen yn 
dyfod ato, i'w bedyddio ganddo. 

Pwy ynte a geir yn fwy na loan Fedyddiwr? Nis- 
gall neb ond Un fod yn fwy na loan, yr hwn oedd yn 
fwy na phawb, a hwnw ydyw lesu Grist, y Duw bendig- 
edig, yn oes oesoedd. " T mae un (meddai y Bedydd- 
iwr), yn sefyll yn eich plith chwi, yr hwn nid adwaen- 
och chwi, efe yr hwn sydd yn dyfod ar fy ol i (dyna y 
llai yn y deyrnas), yr hwn a aeth o'm blaen i (dyna y 
mwy yn y deyrnas) yr hwn nid wyf n deilwng i ddat- 
od carai ei esgidiau." " Wele Oen Duw, yr hwn sydd 
yn tynu ymaith bechodau y byd." "Ac mi a welais, 
ac a dystiolaethais mai hwn yw Mab Duw." Hwn yd- 
yw yr un llai, mwy yn llai f el un ddaeth i'r byd chwe' 
mis ar ei ol, ond yn anfeidrol fwy f el awdwr trefn 
iachawdwriaeth. Gan fod loan yn fwy na phawb fu 
o'i flaen, a chan fod Crist yn fwy na loan, lesu Grist' 
felly yw y mwyaf o bawb. T mae yn dda genym am 
y gwas, ond yn well genym am ymeistr. Tr ydym yn 
caru y lleuad, ond y mae yn well genym yr haul. Tr 
ydym am roddi parch i'r cenad, ond parch mwy i'r 
Brenin anfarwol. Yr oedd yr hwn a ddaeth o Iwynau 
Elizabeth yn fawr, ond yr hwn a ddaeth o Iwynau yr 
Ysbryd Glan yn fwy. 



NHEYENAS NEFOEDD. 29 



Y LLAI NA'K LLEIAF YN OTEYBNAS 

OEDD. 

" Yn wir meddaf i ch;wi, Yn mhlith plant gwragedd, ni cliod- 
odd neb nrwy nag loan Fedyddiwr: er hyny, yr hwn sydd leiaf 
yn nheyrnas nefoedd, sydd fwy nag ef." MAT. xi 11. ; ' 

* ' ' ' . . i >''.'- - .. ' V^ 

GAN Y PARCH. T. C. EDWAEDS (OTNONFMlDD). ;;;! 

Ymddengys i mi -fpd-tri pheth yn angenrheidiol add 
eu deall cyn gallu esbonio yr adnod hon yn eglur : ; sef> 
1. Pa beth olygid wrtli "plant gwragedd?" 2, Pa 
jbetli olygid wrth "yn nheyrnas nefoedd "?:' 3., Pa fodd 
y deallid y maintioli cydmarol yn y deyrnas, sef, "! 
lleiaf yn fwy nag ef !" ... 

1. "Plant gwragedd" ynddiau a olygaj/ddynoliaeth. 
naturiol. Cyf eiriai yr atnraw weitMau at- "r blant Duw," 
a "phlant y deyrnas," a "phlant Abrahain." Tnycyf- 
eiriadau hyny, amcanai alw sylw at nodweddau neill- 
duol a ddysgwylid fod yn nghymeriadau a taeithi 
meddyliol y rhai a anerchai. Dylai " plant Duw " fod 
yn Dduwiol, "plant y deyrnas" fod yn deyrngaroL, a 
" phlant Abraham" f eddu " ffydd eu tad," &c. Ond y 
mae holl gyfeiriadau y Beibl at "aned o wraig," a 
" phlant gwragedd " yn cynwys yn syml, gyf eiriad at 
enedigaeth naturiol, heb ddal unrhyw berthynas a 
chymeriad, na theithi, na swyddogaeth na gwasanaeth. 
Pelly, yn y fan hon, geilw lesu Grist sylw at f awredd 
loan Fedyddiwr wrth ei gydmaru mewn ystyr naturiol, 
a phawb aethant trwy y byd o'i flaen ef. 

2. " Yn nheyrnas nefoedd. " Matthew yn unig sydd 



30 Y LLAI NA'K LLEIAP 

yn defnyddio yr ymadrodd "teyrnas nefoedd." Yn 
Mat. viii. 12, a ix. 35, defnyddir y gair " teyrnas " yn 
Tinig. Defnyddiai yr hen ysgrifenwyr Eabbinaidd yr 
ymadroddion "teyrnas nefoedd," a " teyrnas Dduw" 
yn ami, wrth y rhai y meddylient " Dwynywiaeth ar y 
ddaear." Tmddengys gwahanol ystyron i'r geiriau 
weithiau, ond nid oes gwahaniaetb. rhyngddynt, er eu 
bod yn cael eu datgan mewn gwahanol amgylchiadau 
a chysylltiadau maent bob amser yn cynwys " llwyr 
ymostyngiad ac ufudd-dod i ewyllys Duw, fel y Brenin 
Goruchaf," pa un ai fel person unigol, neu fel cyfan- 
gorph o bobl yn gymdeithasol a gwladol yr edrych- 
er arnynt. Defnyddir hwynt gan esbonwyr a duwin- 
yddion i olygu yr oruchwyliaeth ef engylaidd, a chredir 
mai hyny olygai loan pan ddywedai "nesaodd teyrnas 
nefoedd," (Mat. iii. 2.) Bod yn ddeiliad o oruchwyl- 
iaeth yr efengyl olygai lesu Grist yn yr adnod hon 
wrth fod "yn nheyrnas nefoedd." 

Nid oedd loan Fedyddiwr yn ddeiliad goruchwyl- 
iaeth yr efengyl yn yr adeg y llefarodd lesu Grist y 
geiriau hyn ; ond efe ddaeth nesaf at y deyrnas o holl 
"blant gwragedd." Nesau oedd y deyrnas, meddai 
loan, a nesau oedd y deyrnas, meddai lesu hefyd (Mat. 
iv. 17), yn yr adeg hono. 

3. " y lleiaf yn fwy nag ef." Oredai Chrysostom 
fod lesu Grist yn cyfeirio ato ei hun yn "y lleiaf," a 
dylynwyd ef gan lu o esbonwyr eraill; ond nid oes 
nemawr bellach yn credu felly, oblegid nid yw y Tes- 
tament Newydd byth. yn cyfeirio at lesu Grist "yn y 
deyrnas," ond yn Frenin ac yn Arglwydd y deyrnas. 
Barnai Meyer mai gwendid i ddeall ystyr pethau ydyw 



YN NHEYKNAS NEFOEDD. 31 

tybio f od lesu Grist am gydmaru ei hun a loan. Wrth 
y " lleiaf " gallai yr Arglwydd lesu olygu yr analluocaf 
ei feddwl a'i gyrhaeddiadau, yr anghymwysaf yn yr 
eglwys Gristionogol i fod yn swyddog ac yn wasan- 
aethgar ynddi. Eto, o herwydd ei fod yn ddeiliad 
teyrnas ysbrydol, ac wedi ei eni oddiuchod, ei fod yn 
fwy na'r mwyaf anrhydeddus a galluog o blant yr en- 
edigaeth naturiol. Amcan ymresymiad lesu Grist yn 
y benod hon ydoedd arwain meddwl ei wrandawyr i 
fyny.o ris i ris i gyflawn werthfawrogiad o fawredd ei 
deyrnas, ac o urddas ei deiliaid hi. Yr oedd loan yn 
f awr wrth ei gydmaru a'r rhai o'r tu allan ; ond y mae 
y lleiaf tu fewn yn fwy na'r mwyaf tu allan. Nid mwy 
mewn gallu, na chymeriad personol, nac ychwaith 
mewn sicrwydd bywyd tragywyddol ; ond yn fwy 
mewn rhagorfreintiau presenol, mewn sane, mewn 
manteision, mewn posiblderau, mewn ysbrydolrwydd 
cyflwr, yn fwy, f el y mae y plentyn lleiaf yn fwy na'r 
gwas mwyaf. "The least of the greatest is greater 
than the greatest of the least." Wordswortn, ac Al- 
ford. 

GWEBSI, 

1. Nad oedd lesu Grist yn bwriadu gosod loan, na'i 
fedydd, &c., yn gynllun ac esiampl i Gristionogion, mwy 
nag y bwriadai osod Petr yn sylfaen yr eglwys. "Gen- 
ad yn parotoi y ffordd oedd efe." 

2. Fod cyfrif oldeb mawr iawn ar holl ddeiliaid teyrn- 
as yr ef engyl, o herwydd eu breintiau helaeth, a'r an- 
rhydedd mawr a osodir arnynt " Mi a'ch gelwais chwi 
yn gyfeillion." " Pob peth ar a glywais gan fy Nhad, 



32 TREISIO TEYBNAS NEFOEED. 

a hysbysais i chwi." " Y lleiaf yn nheyrnas nefoedd 
sydd fwy nag ef." 



TEEISIO TEYBNAS NEFOEDD. 

" Ac o ddyddiau loan Fedyddiwr hyd yn awr, yr ydys. yn treisr 
io teyrnas nefoedd, a threiswyr sydd yn ei chipio M." MAT. 
xi. 12. 

Yr ydym yn teimlo fod rhyw erwinder dyeithr yn 
swn y geiriau " treisio teyrnas nefoedd," a " threiswyr 
sydd yn ei chipio hi." Y mae y syniadau a goleddwn 
am bob math o drais, yn enwedig y trais a arferir tuag 
at y tyner, y gwerthfawr, a'r dwyfol, yn creu ynoin 
syndod fod yr Athraw wedi defnyddio y geiriau treisio 
a chipio, er gosod allan y modd y mae dynion yn dyf od 
yn feddianol o fendithion yr efengyl. Ac heblaw hyny, 
y mae teyrnas nefoedd yn anfaterol, yn anweledig, ac 
yn ysbrydol ; ond y mae y dull a gymeradwyir yma iV 
meddianu, yn tybio ei bod yn gyrhaeddadwy, yn gy- 
ffyrddadwy, ac yn orchfygadwy. Bhagor, drachefn, y 
mae y geiriau treisio, a chipio, yn cario ar eu gwyneb 
y syniad annillyn fod dyn yn alluog i atafaelu y dwyfol, 
ac mai drwy orthrech o'r fath fwyaf beiddgar, yn unig, 
y gall ddwyn oddiar Dduw yr hyn sydd yn hanf odol 
iV ddedwyddwch. Y rnae y ffaith fod darlleniad o'r 
adnod yn creu argraffiadau o'r nodwedd hon, yn peri 
ein bod yn ei rhestru yn mysg adnodau dyrys y Testa- 
ment, ac yn brawf o'r dymunoldeb, os yn ddichonad- 
wy, yn ffafr y gwirionedd, o'i diosg o bob gwrthani a 
gerwinder. 



TBEISIO TEYBNAS NEFOEDD. 33 

YMHOLIADAU. 

Pa beth a olygir wrth deyrnas nefoedd 1 ? Paham y 
darnodir dyddiau loan Fedyddiwr f el y cyfnod yn mha 
un y dechreuodd dynion dreisio teyrnas nefoedd? Pa 
beth. ydyw natur y trais y mae yn rhaid ei arf er mewn 
trefn i gipio y deyrnas ? . ' 

Y mae yr ymadrodd " teyrnas nefoedd," mewn gwa- 
hanol f anau, yn golygu arweddion gwahanol ar y drefn 
achubol. Nid yr un syniad a gynea yn mhob lie y dy- 
gwydda. Golyga bresenoldeb person Crist ar y ddae- 
ar (Mat. iii. 2). Golyga ddylanwad ysbrydol crefydd 
ar y galon (Rhuf. xiv. 17). Golyga lywodraeth freinr 
iol Grist ar enaid, yn wrthgyferbyniol i lywodraeth 
breninoedd y byd ar gyrph (loan xviii. 36) ; a golyga 
hefyd ddedwyddwch tragywyddol y saint yn y byd .a 
ddaw (Mat. viiL 2; Marc x. 14). Ghvelir felly iod .yr 
ymadrodd yn un hydwythog, ac yn meddu ar wahanol 
ystyron. Ond y cwestiwn ydyw, pa agweddiad ar ym- 
wneyd Duw a dyn, dan yr efengyl, a gynrychiolir gan- 
ddo yn y cysylltiad hwn ? Y rnae y gair teyrnas yn 
golygu cyfundrefn lywodraefchol, yn cynwys ynddi 
frenin, deiliaid, deddfau, cosbau, gwobrau, terfynau 
daearyddol, &c, Cyfundrefn ly wodraethol ydyw yr ef- 
engyl, ac y mae yn perthyn iddi Frenin, deiliaid, 
deddfau, &c., mor wirioneddol ag unrhyw deyrnas ar- 
all, gyda hyn o wahaniaeth, f od holl hanfodion hon yn 
ysbrydol, ac oblegid hyny gelwir ki yn deyrnas nef- 
oedd. Y mae ei deddfau, nid yn wladol, oiid yn ddwyf- 
ol. Ymwna ag eneidiau, ac nid a chyrff. Cynygia yn 
wobrwyon am deyrngarwch a gwasanaeth, nid cyfoeth, 



34 TEEISIO TEYRNAS NEFOEDD. 

urddas, nac urdd-enwau, ond graddau helaethach o 
sancteiddrwydd, tangnef edd, a chyfiawnder. T mae yn 
ddichonadwy cysylltu a hi hefyd y syniad o leoldeb ; y 
mae miliwnau fro. fewn i'w chyffiniau ysbrydol, a mil- 
iwnau y tu allan iddynt. 

Yn nyddiaa loan Fedyddiwr y dechreuodd yr Ar- 
glwydd fabwysiadu y modd trwyadl ysbrydol o lywod- 
raethu egwyddorion a nwydau dynion. Yn flaenorol i 
hyriy, o dan y " gyfraith a'r prophwydi," dygid y llyw- 
odraeth yn mlaen drwy gyfryngau gweledig a chnawd- 
ol. Ffurfiau a deddfau, gwyrthiau a phrophwydol- 
iaethau, barnau a salmau, oeddynt y cymellion i wrtli- 
sefyll y drwg, ac i lynu wrth y da ; ond er dyddiau 
loan, y mae y cyfryngau hyny wedi diflanu, ac yn lie 
genedigaeth naturiol, cydymffurfiad allanol a defodau 
cnawdol, yn nghyd a derbyniad goddefol o gredoau a 
ffurfiau, y mae yn rhaid profi edif eirwch tuag at Dduw 
ffydd yn Oen Duw, ac ail-enedigaeth o ddwfr ac o'r Ys- 
bryd. Yn nyddiau loan, trosglwyddodd yr Hen Ddi- 
henydd i Fab y dyn, "lywodraeth a goganiant, a bren- 
iniaeth, f el y byddai i'r holl bobloedd, cenedloedd, a 
ieithoedd, ei wasanaethu ef : ei lywodraeth sydd lyw- 
odraeth dragywyddol, yr hon nid a ymaith, a'i brenin- 
iaeth ni ddyfethir." (Daniel vii. 13, 14.) Ar adeg bed- 
yddiad Brenin teyrnas nefoedd yn yr lorddonen, gan 
loan, y mae Duw Dad yn byth-nodi y cyf newidiad oedd 
yn cymeryd lie yn ei ymwneyd a dynion, drwy gy- 
hoeddi mai ar yr Eneiniog yr oedd pawb o hyny allan 
i wrando. 

Ehagdybia y testyn fod rhyw dyrfaoedd yn amser 
loan, ac yn amser lesu Grist, yn sefyll yn edmygol ar 



TEEISIO TEYRNAS NEFOEDD. 35 

derfynau y deyrnas newydd. Ac y mae hanes y cyfnod 
yn gwireddu y dybiaeth. Fu erioed o'r blaen y fath 
gyffro yn hanes eneidiau. Heidiau y miloedd, gan adael 
eu cartrefleoedd a'u gorchwylion, at y Bedyddiwr i'r an- 
ialwch. Nid oedd un gallu ar y ddaear yn ddigonol i'w 
rhwystro i ymdyru ato, ac yr oedd y tyrf aoedd yn der- 
byn ei athrawiaeth gyda'r fath frwdfrydedd angerddol 
ag ydoedd o'r blaen yn anadnabyddus yn hanes cref- 
ydd. Ymddengys ei wrandawyr megys mewn ymrys- 
ronfa. a'r fath fwyaf beiddgar am fyned i fewn i.ddi- 
ogelwch y gyfundrefn newydd a bregethai. Ac ni fii 
erioed Rabbi mor boblogaidd yn Israel a Rabbi Naza- 
reth. Cymaint ydoedd awydd y bobl am fyned yn 
agos ato, fel y sathrent draed eu gilydd. Yr oedd y 
fath swyn yn ei ddull o egluro egwyddorion y deyrn- 
as, a chymwysderaa ei deiliaid, yr hyn ydoedd baich ei 
bregethau, ei ddamegion, &c., fel y tystiai y rhai henaf 
yn Israel mai efe oedd y llefarwr goreu a glywsant er- 
ioed. Drwy, ac yn y miloedd a safent i edrych yn.' 
f awrygol ar y deyrnas yn nyddiau loan, ac yn ei ddydd- 
iau yntau, rhagwelai y Gwaredwr y miliwnau aneirif ,. 
mewn gwahanol oesau, wedi eu calon-dynu gan bryd- 
ferthwch, ffrwythlondeb, a diogelwch y deyrnas new- 
ydd, oddiar frwdfrydedd llosgedig, yn gorawyddu,. 
nid yn unig am sefyll yn ymyl y deyrnas, ond myn- 
ed i mewn iddi, ac aros ynddi. Mewn rhagwelediad 
dwyfol, gwelai yn ei gydoeswyr ddarlun o dreiswyr 
oesau dylynol. Ac y mae yma ragdybiaeth arall yn y 
geiriau, y bydd yn fanteisiol ei chrybwyll fel esgynfa. 
at y gwirionedd a ddysgir, sef nas gellir myned i mewn 
i'r deyrnas, gan nad faint fyddo anger ddoldeb yr aw- 



36 TKEISIO TEYRNAS NEFOEDD. 

ydd am hyny, ond ar waethaf y gwrthwynebiadau 
jffymicaf . Yr ymsyniad ydyw, fod yma ryw alluoedd 
mawrion, rhyw atalfeydd cedyrn, rhyw elynion corph- 
oledig, yn sefyll yn barhaus ar derf ynau, neu wrth 
ddrysau y deyrnas, yn milwrio yn erbyn yr eneidiau 
sydd wedi eu dal gan chwenychiad i'w meddianu. Y 
mae y rheidrw^dd am y trais ar unwaith, ac ynddo ei 
hun, yn golygu anhawsderau. 

Yn ngoleuni y rhagdybiau uchod, y mae y gwiriqn- 
-edd sydd yn y geiriau yn fwy gweladwy. Yr hyn a 
ddysgir ynddynt ydyw : Nad oes un dosbarth o 
bobl a el i fewn i deyrnas nefoedd, sef yr hwn a fedd 
ar ddigon o argyhoeddiad, gwroldeb a nerth, i fynu ei 
chael hi, ar waethaf pob anhawsder. 

Nid rhyw bobl oddefgar, ddiegni, glaiar, a cnysglyd, 
sydd yn myned i mewu i deyrnas Dduw, ond pobl 
ddifrifol, egniol, orchesfcol, a gorchfygol. Pobl ydynt 
na saif dim o'u blaen. Yr ydym yn credu mai hwnyna 
ydyw ystyr y gwirionedd sydd yn gorwedd yn y geir- 
iau ; ond tra yn credu nyny, yr ydym yn gwybod f od 
cryn dywyllwch yn gorwedd ar yr ymadrodd allegol 
sydd yn ei gyneu. Y mae yn eglur f od yn yr ymadrodd 
gyffelybiaeth. Y mae hyny yn ddealladwy. Y mae 
pobl yn ysbrydol i ddyfod yn feddianwyr o deyrnas 
nefoedd mewn modd cyffelyb i'r hyn y daw pobl, mewn 
ystyr naturiol, yn feddianwyr o wrthddrychau bydol, 
sef drwy orchfygu pob anhawsder a saif rhyngddynt a 
llwyr feddianiad. Ond y cwestiwn ydyw, a oedd 
meddwl yr Athraw yn gorphwys ar y pryd ar ryw ffurf 
arbenig o orthrech naturiol '? Byddai amgyffred y plyg 



TKEISIO -TE7BNAS NEFOEDD. 37 

naturiol a berthyn i'r alleg, yn gynorthwy pwysig i 
ddihysbyddu ei dysgeidiaeth ysbrydol. 

Mewn ymchwiliad cyffelyb i hwn, mynyeh y 
derbynir goleuni oddiwrth gyfieithwyr y Gair, ac 
yn yr aclios hwn, naturiol ydyw i ni droi atynt. Fel 
canlyniad, canfyddwn fod eu cyfleadau o'r gwreiddiol 
yn wahanol iawn, mor wahanol y naill i'r Hall, nes creu 
anymddiriedaeth yn nghywirdeb pob un o honynt. 
Cyfleir hi yn y Cyfieithiad Diwygiedig fel hyn : " And 
from the days of John the Baptist, until now, the 
kingdom of heaven suffereth violence, and men of vio- 
lence take it by force." T mae yr holl wahaniaeth 
rhwng y cyfieithiad hwn ag eiddo y testyn awdurdod- 
edig yn gyfyngedig i adran olaf yr adnod, ac nid ydyw 
y gwahaniaeth yn tafhi goleuni ar natur yr alleg a 
ddefnyddir. Cyfleir hi yn y " Speaker's Commentary" 
fel hyn : " is eagerly seized by persons pressing into 
it," ac ychwanegir drachefn ar ymyl y ddalen, " is got- 
ten by force, and they that thrust men." Cyfleir hi 
gan y Parch. S.'Cox, 'Nottingham, mewn ysgrif feirn- 
iadol yn yr " Expositor," (Vol. HE.) mewn dwy ffordd 
wahanol, gan adael i'r darllenydd ddewis y naill neu y 
Hall: " ddyddiau loan Fedyddiwr hyd yn awr, ymae 
teyrnas nef oedd wedi ei grymusoli, ac y mae y rhai 
grymus yn ei chipio drwy rym." Neu, " O ddyddiau 
loan Fedyddiwr hyd yn awr, y mae teyrnas nefoedd 
wedi rhoddi allan nerth, a dynion o nerth sydd yn gaf 
aelyd yn gadarn ynddi." Cydnabydda y gwr dysged- 
ig hwn -f od anhawsder mawr, os nad yn wir, anmhos- 
dblrwydd i roddi cyflead cywir o Roeg y testyn, ond 
gyda yr un hyf der ysgolheigaidd ag a ddengys yn ei 



38 TEEISIO TEYRNAS NEFOEDD. 

lioll feirniadaethau eraill, beiddia sylfaenu sylwadau 
cryfion ar nodwedd gyferbyniol teyrnas Dduw o dan 
yr Hen Destament, a theyrnas Dduw o dan y Testa- 
ment Newydd, ar y cyfieithiadau uchod. Grwel yn- 
ddynt ategiad i'r athrawiaeth, mai o dan y Testament 
Newydd, yn dechreu gyda loan, y dechreuodd yr An- 
feidrol rqddi allan ei nerth ymosodol ac ysbrydol yn 
achubiaeth dynion; ac hefyd fod pob peth oedd yn 
buraf, yn uwchaf, ac yn ddwyfolaf yn nghyfraith 
Moses, ac yn ngwasanaeth y deml, wedi cydgyfarfod 
yn Nghrist, ac ynddo Ef, a thrwyddo Ef, wedi eu 
nertholi, a'u hysbrydoli, fel y daeth teyrnas nefoedd y 
gallu gorthrechol mwyaf yn yr holl fyd. Ar sail yr un 
cyfieithiadau hefyd, hawlia fod y geiriau yn dysgu mai 
yn gydamserol a throsglwyddiad grymusder i'r deyrnas 
ei hunan, sef yn nyddiau loan, y daeth deiliaid y 
deyrnas i deimlo y grym a'r angerddoldeb sydd mor 
nodweddiadol o honynt. Nid ydym am ymddadleu a'r 
ysgolor hwn. Cyfleir hi yn yr " Oraclau Bywiol," gan 
John Williams, fel hyn : " Oddiar ymddangosiad cyntaf 
loan y Trochiedydd hyd yn awr, yr ydys yn goresgyn 
teyrnas y nefoedd ; a goresgynwyr sydd yn cymeryd 
meddiant trwy drais." Tn ol y cyflead yna, y mae yn 
y testyn alleg, ac y mae yr hyn sydd naturiol ynddi yn 
dra adnabyddus. Dyga ger ein bron waith un wlad 
yn goresgyn, gorchfygu, a meddianu gwlad arall. 
Megys ag y darostyngodd Germani Ffrainc, y daros- 
tyngodd Lloegr yr Aipht, sef trwy ddryllio y diffyn- 
furiau, tynu lawr yr amddiffynf eydd, a gwneydd carn- 
edd o bob diogelfa, felly drwy ruthr ymosodol y mae 
eneidiau i feddianu teyrnas nefoedd. Ac nid oes dim 



TBEISIO TEYBNAS NEFOEDD. 39 

yn banes y byd yn iiawlio gwrhydri a dyoddefaint yn 
gyffelyb i oresgyniad gwlad estronol. Golyga ymor- 
wedd am nosweithiau mewn cadbyllau, caledi dirf awr 
yn mlawdd y frwydr, rhuthro drwy rengau gelynol ar 
ryfelfeirch, ymosod ar yr amgaerau cadarnaf, tywallt 
gwaedynafonydd, a bod yn nod i belenau tanllyd oddiar 
f agwyr y dinasoedd. Goresgynwyd Canaan gan Joshua 
.a'i wyr, fel y daeth o dan ei awdurdod o'r anialwch i'r 
Euphrates, ac o wlad yr Hethiaid i'r Mor Mawr. Ca- 
naan y ddaear mewn ystyr ysbrydol ydyw teyrnas nef- 
oedd, ac nid oes ond un ffordd i'w meddianu, ei gores- 
gyn hi ; ac o ddyddiau loan Fedyddiwr, goresgynwyr 
yn unig sydd wedi ei chael hi. Mewn gair arall, y mae 
bywyd tragywyddol i'w gael yn unig drwy wroniaeth 
ysbrydol. mae cael gafael ynddo yn hawlio ym- 
drech eithaf holl adgyfnerthoedd enaid. Y mae yn 
rhaid myned at Lyn Bethesda crefydd, yn penderfynu 
aros yno am iachad. neu farw. Rhaid gweithio y 
ffordd at Grist, drwy y dyrfa, fel y wraig a'r diferlif, 
gan ddiystyru pob anfantais. Os am y fendith, y mae 
yn rhaid fel y wraig o Ganaan, fyned i ddadl a'r lesu 
ei hunan. laith y goresgynwr ydyw : 

" I can but perish if I go 3 
I am resolved to try; 
For if I stay away, I know 
I must for ever die." 

Pel Samson gynt, myn fuddugoliaeth rywfodd, hyd 
yn nod pe byddai raid iddo gyf odi colofnau cyntedd 
teml trugaredd oddiar eu seiliau tragywyddol. Cy- 
maint ydyw ei ddifrifwch a nerth ei benderfyniad fel 
y dywed Spurgeon, yr holltai y barau aur sydd ar 



40 Y CABLEDD YN ERBYN 

ddrws trugaredd wrth guro, yn hytrach na myned ym- 
aith heb y fendith. Neu, a benthyca alegori Bunyan r 
gweithia ei ffordd drwy y rliengau gwaedlyd a safant 
yn nghyntedd palas ardderchog crefydd, a myn fyned 
i fewn i gydrodio a'r rhai a wisgasid ag aur. 



Y CABLEDD YN EKBYN YE YSBEYD GLAK 

" Am hyny y dywedaf wrthych chwi, Pob pechod a chabledd a 
faddeuir i ddynion: ond cabledd yn erbyn yr Ysbryd Glan ni 
faddeuir i ddynion. A phwy bynag a ddywedo air yn erbyn Mab 
y dyn, fe a faddeuir iddo: ond pwy bynag a ddywedo yn erbyn 
yr Ysbryd Glan, niB inaddeuir iddo. nac yn y byd hwn, nac yn y 
byd a ddaw." MAT. xii. 31, 32. 

O, eiriau rhyfedd ! 0, eiriau difrifol ! Y mae eu 
darllen yn deffro holl gywreinrwydd ein henaid, a delir 
ni gan gythrybledd ysbryd wrth sefyll uwch eu penau. 
Ac nid yn unig y maent yn eiriau gorlethedig a phwys- 
fawredd, ond rhagor, y maent yn eiriau mor annys- 
gwyliadwy oddiwrth Grist, y Maddeuwr mawr. Ni 
fuasem yn rhyfeddu ei glywed Ef yn cyhoeddi nad oes 
un pechod nad ellir ei faddeu buasai hyny yr un 
f ath yn union ag Ef ei hunan ; ond y mae ei glywed 
Ef, cyflwynydd yr lawn anfeidrol, yn cyhoeddi fod un 
dosbarth o bechaduriaid nas maddeuir yn dragywyddol 
iddynt, yn ein cynhyrfu drwom. Pwy na ddymunai 
wybod pa beth ydyw ystyr y fath gyhoeddiad? Ac yn 
wir, y mae yn annhraethadwy bwysig i feddu dirnad- 
aeth am ddysgeidiaeth y geiriau, oblegid os camddeall- 



YR TSBBYD G-LAN. 4 

ir hwy, megys ag y mae lluaws wedi gwneyd, arweinia- 
hyny i un o ddau ddinystr, anobaith neu ryfyg, ac y 
mae y naill mor alaethus a'r Hall. Clywsom am lawer, 
gwyddom am rai, a gariasant uffern yn eu mynwesau 
am flynyddau o herwydd eu bod nid yn unig yn credu 
eu bod yn gwybod pa beth ydyw y pechod yn erbyn yr 
Ysbryd Glan, ond rhagor, eu bod hwy yn bersonol 
wedi bod yn euog o'i gyflawni, ac fel canlyniad, gor- 
fyddwyd eu cymeryd i ystafelloedd diaddurn y gwall- 
gof dy, yno i f alu ewyn yn nghymdeithas ellyllon an- 
obaith'? A phwy na chollai ei synwyrau pe y credai 
am eiliad fod ei synwyrau i'w boddi byth gan ddialedd 
yr Anf eidrol. Y ffaith fod gan Dduw f addeuant, a'r 
gobaith y ceir ei fwynhau, sydd yn gwneyd bywyd yn 
oddef adwy. O'r tu arall, y mae dosbarth i'w gael a 
gyfyngant ddysgeidiaeth y geiriau i'r Phariseaid, ac a 
gredant nad oes a fynont yn uniongyrcliol nac anun- 
iongyrcliol a neb arall, ac fel canlyniad, ant i deimlo 
yn ddifraw a diogel ; a'r perygl ydyw, iddynt, yn an- 
ymwybodol, gyrhaedd y tir ofnadwy hwnw ar ba un ni 
ddisgyna dyf eryn byth o gwmwl trugaredd. Er gochel 
y ddau eithafion damniol hyn, y mae yn dyf od yn ddy- 
ledswydd i chwilio pa beth ydyw dysgeidiaeth y geir- 
iau tywyllion hyn. Yr 

YMHOLIADAU 

cyntaf a awgrymir i'r meddwl gan ddarlleniad y geir- 
iau, ydynt a ganlyn : Pa beth ydyw natur y pechod a 
elwir yn gabledd yn erbyn yr Ysbryd Glan ? Yn mha 
fodd y mae yn wahanol, yn ei echryslonrwydd, i bech- 
od yn erbyn Mab y dyn ? A oes cyf eiriad at yr un 
4 



42 Y CABLEDD YN ERBYN 

pechod yn rhanau eraill y Testament? A ydyw yn 
ddichonadwy i ddynion yn yr oes lion fod yn euog o'i 
gynawni? Pa beth a wna hwn, yn anigen i bob pech- 
od arall, yn anfaddeuadwy? A ydyw y geiriau yn 
dysgu fod dosbarth o becliodau y gellir dysgwyl niadd- 
euant o honynt yn y byd a ddaw ? 

Ar ein ffordd at y credoau amrywiol a goleddir gan 
eraill, a chyn dodi lawr seiliau ein credoau ein liunain 
am ddysgeidiaeth y geiriau, bydd yn fanteisiol i nodi 
y tri cliyfeiliorniad dybryd y niae daiileniad arwynebol 
o'r ^geiriau wedi eu cynyrchu. Un cyfeiliornad ydyw 

Fod y geiriau ^'w> dealt yn gymharol, ac felly yn 
dysgu fod yn hawddach cael maddeuant, am bob pech- 
od na^r pechod yn erbyn yr Ysbryd Glan. Dyna f el 
y myntumia Grotius, ac y niae Hammond yn dadleu ar 
sail y geiriau, fod edifeirwch cyffredin yn ddigonol i 
:sicrhau maddeuant o bob pechod arall, ond nas gellir 
maddeu hwn ond ar edifeirwch neillduol. Mor wahan- 
ol y dysga y G-waredwr ! Dywed Ef yn hollol eglur 
fod pob pechod yn faddeuadwy, ond nas gellir derbyn 
maddeuant o hwn, ar unrhyw amod, yn y byd hwn nac 
yn y byd a ddaw. Cyfeiliornad arall : 

Fod cyfnod yn hanes pob dyn, yn y byd a ddatu, y 
maddeuir pob pechod iddo, oddigerth ei fod wedi bod 
yn euog o bechu yn erbyn yr Ysbryd Glan. Cyhoedda 
Augustine, Olshausen, Julius Muller, c, fod y geiriau 
yn rhoddi sail i ddysgwyl maddeuant am bob pechod 
arall, rywbryd rhwng angeu a'r adgyfodiad. I ddech- 
reia, y mae y fath dybiaeth yn milwrio yn hollol yn 
erbyn holl ranau eraill y datguddiad. Ac heblaw 
hyny, amcan penaf ac eglur y Gwaredwr yma, ydyw, 



YR YSBRYD GLAN. 43 



nid dangos fod pob pechod arall yn faddeuadwy yn y 
byd a ddaw j yn hytrach, datgan yn y geiriau nrwyaf 
angerddol, natur anfaddeuadwy y pechod hwn. A 
thrachefn, sylwer mai y pethau a gyferbynir yma yd- 
ynt, nid maddeuant yn y byd hwn a maddeuant yn y 
byd a ddaw, ond pechod yn erbyn Mab y dyn a chabl- 
edd yn erbyn yr Ysbryd Glan ; ac felly gwelir yn eg- 
lur nad ydyw yr hyn a gyflea y gosodiad uchod yn 
gorwedd yn y geiriau. Cyfeiliornad arall : 

Fod y rheswm 0V gwahaniaeth rhwng y pechod hwn 
aphob pechod arall, yn ei ganlyniadau, yn achosedig 
gan y gwahaniaeth rhwng yr Ysbryd a?r Mob o ran 
eu safle a'u hurddas. Kh'agdybia hyn fod lesu Grist, 
wrth ddyfod yn ddyn, wedi peidio bod yn Dduw, ac 
nad ydyw yn ogyfuwch a'r Tad a'r Tsbryd yn ngradd- 
oliaeth y Duwdod. Bhagdybia hefyd fod y dynodiad 
" Mab y dyn" yn golygu yn unig ddynoliaeth gyffredin, 
ac nad ydyw yn cynwys yr uchafiaeth a berthynai iddi 
f el dynoliaeth Mab Duw. Nis gallwn dderbyn y naill 
na'r Hall o'r tybiau hyn. Yn groes iddynt, credwn 
fod y gwahaniaeth rhwng pechod yn erbyn yr Ysbryd 
Glan, a phechod yn erbyn y Mab, yn gynwysedig, nid 
yn y gwahaniaeth yn safle nac urddas y naill rhagor y 
Hall, ond yn mherthynas wahanol y Mab a'r Ysbryd ag 
iachawdwriaeth y byd. Gwaith mawr y Mab ydoedd 
darparu trefn i achub dynion, ond gwaith mawr yr 
Ysbryd ydyw argyhoeddi dynion fod y drefn hono yn 
un gwbl gyfaddas. Ni ddaeth yr Ysbryd Glan i fewn 
i'w weinidogaeth uniongyrchol hyd esgyniad y Ceid- 
wad (loan xvi. 8-10), ac oblegid hyny cafodd y rhai a 
wrthodasant y Mab, gynyg eilwaith ar oruchwyliaeth 



44 Y CABLEDD YN EKBYN 

yr Ysbryd. Yn ngoleuni prawfion cadarnach. yr Ys- 
bryd, y mae genym le i gredu f od llawer o gablwyr y 
Mab wedi credu ; a chart mai a'r Ysbryd y mae a fyno 
dynion byth er esgyniad Crist, ac nad oes un goruch- 
wylydd arall i'w ddylyn ; os y gwrthodir ei argyhoedd- 
iadau ef , bydd unig oruchwyliaeth apwyntiedig Duw 
wedi colli ei hamcan, yn ei pherthynas a hwy. 

Ond i ddychwelyd. Y mae eglwys lesu Grist, er y 
cyfnodau boreuaf, wedi ymranu partb dysgeidiaeth y 
geiriau hyn. O adeg cyfansoddiad Cyffes Ffydd 
bruddaidd y Gnosticiaid, heibio i gredoau cyfeiliornus 
y Novataniaid a'r Montaniaid, dros yr boll ganrif oedd 
byd y dyddiau diweddaraf, y mae ymcbwilwyr wedi 
gwneyd darganfyddiadau gwahanol yn amgueddfeydd 
y geiriau. Y mae yr amrywiaetb barnau a geir mewn 
esboniadau, pregethau, a dosbarthiadau, yn ddyeithr a 
digrif ol. Haera un mai y pechod ydyw gwasgar her- 
esiau dinystriol ; y Hall mai gwrtbgiliad bollol a olyg- 
ir ; y trydydd mai syrthiad ymaith. oddiwrtb. grefydd 
mewn amser o erledigaetb. ; y pedwerydd mai gwrthod 
derbyn yr atbrawiaetb o Bersonoliaeth yr Ysbryd 
Glan ; y pumed mai defnyddiad iaith watwarus wrtb. 
siarad am Dduw ; y chweched mai anobaitb. y pecbad- 
ur , er tystiolaetb Duw drwy ei Ysbryd, am ei Fab ; y 
seitbfed mai parhad ydyw o wrtbodiad y gwirionedd, 
ar ol derbyn yr argyboeddiad o hono ; yr wytbi ed mai 
eiddigedd maleisddrwg o berwydd dysgleirdeb grasus- 
au yr Ysbryd yn nghymeriadau eraill, &c., &c. Ond 
pa ddyben ymhelaethuj digonol yn bresenol fydd cry- 
bwyll yn unig, un farn arall, a cbydnabod fod nifer 
ei chefnogwyr yn lluosog a dylanwadol, sef, mai pech- 



YB YSBEYD GLAN. 45 

od neillduol i'r Phariseaid sydd yn cael ei ddarlunio, 
ac mai y pechod hwnw ydoedd priodoli gallii gwyrth- 
iol Crist i Beelzebub. Bydd a fynoni a'r f arn lion, yn 
nes yn mlaen. 

Y mae yn deilwng o sylw nad oes yn yr efengylau, 
ac nad oes yn yr epistolau, eglurhad ar y pechod an- 
faddeuol, er f od y naill a'r llall yn cynwys cyfeiriadau 
ato. Am ryw reswm, y mae yr Arglwydd wedi gweled 
yn ddoethaf i beidio dweyd mewn geiriau, pa beth 
ydyw y pechod hwn ; yn unig cyhoeddi f od y f ath 
bechod mewn bpd. Grwneir cyfeiriadau ato yn y lle- 
oedd canlynol : Marc iii. 28-30 ; Luc xii. 10 ; Heb. x. 
26-29; 1 loan v. 16. T mae ychydig o wahaniaeth 
rhwng cofnodiad Marc o'r geiriau, ond nid ydyw y 
gwahaniaeth yn gollwng goleuni drwyddo ar natur y 
pechod anfaddeuadwy, ac nid ydyw y cyfeiriadau yn yr 
epistolau drachefn yn cynwys rnwy na desgrifiad o'r 
canlyniadau ofnadwy a ddylyna euogrwydd o hono. 
Yr unig beth teilwng o sylw yn y cronicliad gan Luc 
ydyw, f od y crybwylliad o hono gan Grist yn cael ei 
wneyd pan yn ymddyddan a'i ddysgyblion, tra yn ol 
Matthew a Marc, y mae y rhybuddiad o hono yn cael 
ei roddi i'r Phariseaid. Tn ol Matthew a Marc, lief ar- 
wyd y geiriau tra yr oedd cabledd y Phariseaid dan 
sylw ; ond yn ol Luc, llefarwyd hwy tra yr oedd proff- 
es ac arddeliad y dysgyblion dan sylw, a'r gofyniad a 
awgrymir ydyw, paham y llefarwyd hwy ar achlysuron 
mor wahanol, ac wrth ddau ddosbarth mor wahanol 1 
Nid ydym yn gwybod am ddim a rydd gymaint o fodd- 
lonrwydd ar y cwestiwn hwn a'r syniad a geir yn y 
. " Speaker's Commentary," sef fod y Gwaredwr megys 



44 Y CABLEDD YN EKBYN 

yr Ysbryd. Yn ngoleuni prawfion cadarnach yr Ys- 
bryd, y mae genym le i gredu fod llawer o gablwyr y 
Mab wedi credu ; a chan mai a'r Ysbryd y mae a fyno 
dynion byth er esgyniad Crist, ac nad oes un goruch- 
wylydd arall i'w ddylyn ; os y gwrthodir ei argyhoedd- 
iadau ef, bydd unig oruchwyliaeth apwyntiedig Duw 
wedi colli ei hamcan, yn ei pherthynas a hwy. 

Ond i ddyekwelyd. Y mae eglwys lesu Grist, er y 
cyfnodau boreuaf, wedi ymranu parth dysgeidiaetb. y 
geiriau liyn. O adeg cyfansoddiad Oyffes Ffydd 
bruddaidd y Gnosticiaid, heibio i gredoau cyfeiliornus 
y Novataniaid a'r Montaniaid, dros yr holl ganrif oedd 
hyd y dyddiau diweddaraf, y mae ymchwilwyr wedi 
gwneyd darganfyddiadau gwahanol yn amgueddfeydd 
y geiriau. Y mae yr amrywiaetb. barnau a geir mewn 
esboniadau, pregethau, a dosbartMadau, yn ddyeithr a 
digrifol. Haera un mai y pechod ydyw gwasgar her- 
esiau dinystriol j y Hall mai gwrthgiliad hollol a olyg- 
ir ; y trydydd mai syrthiad ymaith oddiwrth grefydd 
mewn amser o erledigaetb. ; y pedwerydd mai gwrthod 
derbyn yr athrawiaeth o Bersonoliaeth yr Ysbryd 
Glan ; y pumed mai defnyddiad iaith watwarus wrth 
siarad am Dduw ; y chweched mai anobaith y pechad- 
ur, er tystiolaeth Duw drwy ei Ysbryd, am ei Fab ; y 
seithfed mai parhad ydyw o wrthodiad y gwirionedd, 
ar ol derbyn yr argyhoeddiad o hono ; yr wytnfed mai 
eiddigedd maleisddrwg o herwydd dysgleirdeb grasus- 
au yr Ysbryd yn nghymeriadau eraill, &c., &c. Ond 
pa ddyben ymhelaethu; digonol yn bresenol fydd cry- 
bwyll yn unig, un farn arall, a chydnabod fod nifer 
ei chefnogwyr yn lluosog a dylanwadol, sef, mai pech- 



YR YSBRYD GLAN. 45 

od neillduol i'r Phariseaid sydd yn cael ei ddarlunio, 
ac mai y pechod hwnw ydoedd priodoli gallu gwyrth- 
iol Crist i Beelzebub. Bydd a fynoin a'r farn hon, yn 
nes yn mlaen. 

Y mae yn deilwng o sylw nad oes yn yr efengylan, 
ac nad oes yn yr epistolau, eglurhad ar y pechod an- 
faddeuol, er fod y naill a'r Hall yn cynwys cyfeiriadau 
ato. Am ryw reswm, y mae yr Arglwydd wedi gweled 
yn ddoethaf i beidio dweyd mewn geiriau, pa beth 
ydyw y pechod hwn ; yn unig cyhoeddi fod y f ath 
bechod mewn bpd. Gwneir cyfeiriadau ato yn y lle- 
oedd canlynol : Marc iii. 28-30 ; Luc xii. 10 ; Heb. x. 
26-29; 1 loan v. 16. Y mae ychydig o wahaniaeth 
rhwng cofnodiad Marc o'r geiriau, ond nid ydyw y 
gwahaniaeth yn gollwng goleuni drwyddo ar natur y 
pechod anf addeuadwy, ac nid ydyw y cyfeiriadau yn yr 
epistolau drachefn yn cynwys rnwy na desgrifiad o'r 
canlyniadau ofnadwy a ddylyna euogrwydd o hono. 
Yr unig beth teilwng o sylw yn y cronicliad gan Luc 
ydyw, fod y crybwylliad o hono gan Grist yn cael ei 
wneyd pan yn ymddyddan a'i ddysgyblion, tra yn ol 
Matthew a Marc, y mae y rhybuddiad o hono yn cael 
ei roddi i'r Phariseaid. Yn ol Matthew a Marc, llefar- 
wyd y geiriau tra yr oedd cabledd y Phariseaid dan 
sylw ; ond yn ol Luc, llefarwyd hwy tra yr oedd proff- 
es ac arddeliad y dysgyblion dan sylw, a'r gofyniad a 
awgrymir ydyw, paham y llefarwyd hwy ar achlysuron 
mor wahanol, ac wrth ddau ddosbarth mor wahanol ? 
Nid ydym yn gwybod am ddim a rydd gymaint o fodd- 
lonrwydd ar y cwestiwn hwn a'r syniad a geir yn y 
. " Speaker's Commentary," sef fod y Gwaredwr megys 



46 



Y CABLEDD YN EBBYN 



drwy ddeddf cymdeithasiad meddyliol, wrth rybuddio 
ei ganlynwyr o'r dynged a oddiweddai y rhai a'i gwad- 
ent, wedi ei arwain at y dynged fwy ofnadwy a ddis- 
gynai ar gablwyr yr Ysbryd Glan ; fod y naill wedi 
awgrymu y Hall, ac fod rhybuddio am yr olaf yn grym- 
ysu y rhybudd am y oyntaf . 

Gan nad ydyw y Testament yn rhoddi darnodiad 
geiriol o natur y pechod yn erbyn yr Ysbryd Glan, 
rhaid ehwilio am eglurhad arno yn awgrymau yr am- 
gylchiadau o dan ba rai y llefarwyd y geiriau. Yni- 
ddengys i ni fod y ffordd ganlynol yn un na,turiol a 
manteisiol i ddyfod o hyd i feddwl yr Athraw. - Fel y 
gwelir, y mae seiliau y ddau osodiad cyntaf yn yr am- 
gylcliiadau lleol, a sail y gosodiad olaf yn nheithi Crist 
f el dysgawdwr, sef manteisio ar ddygwyddiadau lleol a 
mynedol, i osod i lawr wirioneddau sefydlog, parhaus, " 
a chyffredinol. Y gosodiad 

1. Fod y Phariseaid yn parhau i yablu y Gwared- 
wr yn ngwyneb pob prawf o'i ddwyfoldeb. ' Y mae 
yn y cysylltiad engraifft darawiadol o'ti cabledd yn 
ngwyneb y prawf egluraf o'i Fessiaiiyddiaeth. Yr yd- 
oedd wedi cyflawni gwyrth, drwy yr lion y taflodd 
allan gytrn-aul o ddyn dall a mud. Cynhyrf wyd chwil- 
frydedd a syndod y lluaws, f el y gofynasant, " M nwn 
yw Mab Dafydd?" Gwelodd y Phariseaid y perygl 
i'w ddylanwad Ef gynyddu, ac felly i'r eiddynt hwy 
leihau. Gwadu y wyrth nis gallasent, ac yr oedd ei 
hesbonio ymaith. yn anmhosibl. Yn angerddoldeb eu 
dyryswch a'u digllonedd, penderfynasant daflu allan y 
wyddor fod y wyrth wedi ei chyflawni drwy gymorth 
Beelzebub, penaeth y cythreuliaid (adn 24). Son am 



YR YSBRYD GLAN. 47 

gabldraeth ! dyma gabldraeth, dweyd fod Arglwydd 
angylion mewn cyngrair ag arglwydd cytlireuliaid ! 
Ar adegau eraill dywedasant ei fod yn ddyn glwth, yn 
yfwr gwin, yn dorwr y Sabboth, yn gyfaill publicanod 
a phechaduriaid, &c., ond y waith hon, megys yn eith- 
afnod ea cynddaredd, cyhuddent Ef o fod mewn cyf- 
athracb. a phrif elyn Duw. O gable dd ofnadwy ! ! 

2. Fod y JPhariseaid yn parhau i gablu y G-wared- 
wr oblegid fod eu calonau wedi cyrhaedd cyflwr eith- 
afol ddrygionus. Yr oedd eraill yn clawed geiriau y 
Phariseaid, ond yr oedd Crist yn deall eu calonau, am 
hyny dywed yn y cyd-destynau nad ydoedd eu bym- 
ddygiadau al'lanol yn ddim ond datguddiad o'u teim- 
ladau mewnol. Meddai : " O epil gwiberod. pa wedd 
y gellwcb lefaru petbau da, a chwi yn ddrwg ? canys 
o helraetnrwydd y galon y llefara y genau. Y dyn da, 
o drysor da y galon, a ddwg allan bethau da ; a'r dyn 
drwg, o'r trysor drwg, a ddwg allan betbau drwg." 
(Gweler o'r 33ain hyd yr 37ain.) Ytrydydd gosodiad: 

3. Ybuasai i bwy bynag a gablai yr Ysbryd 6rlan, 
wedi ei ddisgyniad, megys ag y cablai y JPhariseaid 
Grist, tra yn bresenol, alltudio o'u calonau bob cym- 
wysder i dderbyn iachawdwriaeth, ac felly fod yn am- 
ddifad o faddeuant yn oes oesoedd. Yn yr olwg"^ ar 
galonaii y Phariseaid yn myned yn anfeddyginiaethol, 
rhybuddiodd Grist holl bechaduriaid yr oesau, fod yn 
ddiclionadwy iddynt nwytb.au fyned mor bell yn eu 
casineb at y dwyfol. fel ag i gyfarfod ymdrecbion 
ffyddlonaf Ysbryd Duw gyda llwon a rhegfeydd. 
Defnyddia y lleol a'r mynedol yn acnlysur rhybudd i'r 
cyffredinol a'r sefydlog. Gwelai galonau ac ymddyg- 



48 Y CABLEDD YN EKBYN 

iadau miliwnau at yr Ysbryd Glan, yn nghalonau ac 
yinddygiadau y Phariseaid tuag ato Ef ei hunan, a 
defnyddiodd y cyfleustra i lefaru gwirionedd anf eidrol 
bwysig i holl oesau y ddaear. 

Gwelir felly ein bod yn credu, yn 

1. No, ddarfu Pr Phariseaid y llefarwyd y geiriau 
wrthynt, o angenrheidrwydd, gyflawni y pechod yn er- 
byn yr Ysbryd G-lan. Gwyddom fod awdurdodau 
uchel, megys Tillotson, Waterland, Samuel Clark, H. 
J. Y. Dyke, &c., yn eu pregethau ar " T pechod yn er- 
byn yr Tsbryd Glan," yn dadleu, gan fod y Gwaredwr 
yn cyflawni ei wyrthiau drwy Ysbryd Duw (adn. 28), 
fod eu priodoli i Satan yn gabledd yn erbyn yr Ysbryd 
Glan, ac o ganlyniad, fod y rhai a wnelent hyny yn 
euog o'r pechod anfaddeuadwy. Ond nis gallwn gan- 
iatau y ddadl hon, a hyny am y rhesymau canlynol : y 
mae yn amheus iawn a wyddai y Phariseaid ddigon am 
athrawiaeth perthynas yr Ysbryd a Christ, i ddeall mai 
yn nghymorth yr Ysbryd y cyflawnai Crist ei wyrthiau. 
Drachefn, yr oedd holl gaBldraeth y Phariseaid yn gyf- 
eiriedig, nid at yr Ysbryd Glan, ond at Grist. Yr oedd 
eu geiriau yn cael eu hanelu at " Fab y dyn," ac felly 
yn ol tystiolaeth Crist, yn faddeuadwy. Ac heblaw 
hyny, nid ydoedd yr Ysbryd Glan eto wedi ei roddi. 
Ni ddisgynodd yr Ysbryd hyd oni ogoneddwyd yr 
lesu, ac felly yr oedd yn anmhosibl iddynt bechu yn 
erbyn dylanwad nad oedd yn ynrwneyd a neb eto, ond 
y Messiah ei hunan. Yn hytrach na chredu fod y geir- 
iau yn cau y Phariseaid dan fam anobeithiol a thragy- 
wyddol, gwell genym gredu fod Crist ynddynt, ar y 
naill law, yn dysgu, er mor eithaf ol ydoedd eu gogan, 



YE YSBRYD GLAST. 49 

eu cabledd, a'u pechod yn ei erbyn Ef, eto, ar eu hed- 
ifeirwch, fod yn bosibl iddynfc gael maddeuant ; ond, 
ar y llaw arall, yn dysgu, os y buasent yn parhau yn ei 
gwrthwynebiad iddo Ef, pan gymhellid ei hawliau ar- 
nynt gan yr Tsbryd G-lan, y buasent drwy hyny yn 
cyrhaedd tir ar ba un nis maddeuid iddynt yn y byd 
hwn, nac yn y byd a ddaw. Yr ydym yn credu, yn 

2. Fod defnyddiad iaith gableddus, o angenrheid- 
rwydd,yngydganlyniadmynediad dyn i'rcuftwr ofnad- 
wy a ddarlunir. Y mae yn dra theilwng o sylw nad 
oes y fath ymadrodd a " pechod yn erbyn yr Ysbryd 
Glan." Ei ffiirf yn ddieithriad ydyw, " cabledd yn er- 
byn yr Ysbryd Glan." A pha beth ydyw cabledd ? 
Onid geiriau dirmygus a digofus yn cael eu llefaru yn 
agored a chyhoeddus ? Dyn yn ei ddigofaint yn ym- 
fyrstio allan mewn bytheiriau. Megys yr ysgrifena 
Meyer, " Gellir darnodi y cabledd yn erbyn yr Ysbryd 
Glan, f el y pechod y mae dyn yn ei gyflawni pan y mae 
yn gwrthod datguddiad diamheuol yr Ysbryd Glan, a 
hyny nid gyda difaterwch dirmygus a moesol, ond 
gyda ei ewyllys ddrygionus yn ymladd am gau allan 
oleuni y datguddiad hwnw, ac yn myned mor bell a 
datgan mewn iaith elyniaethus ei wrthwynebiad pwyll- 
og ac ymwybodol," &c. Ac y mae Muller yn datgan 
ei olygiad ar yr un mater fel y canlyn : " Natur y pech- 
od hwn ydyw ffieiddiad o'r hyn a gydnabyddir yn 
ddwyf ol ; a'r cabledd ydyw y datganiad o'r dygasedd 
hwnw. Y mae yr hwn sydd wedi edrych gyda gradd 
o ddyfalwch ar uchelderau llygredd dynol, yn ei ffurf- 
iau ysbrydolaf , wedi sylwi ar yr olygf a hynod hon, fod y 
rhai a gyrhaeddasant y fath uchelderau, yn niethu gor- 



50 Y CABLEDD YN EEBYN 

phwys yn eu gwrthwynebrwydd i'r hyn sydd yn sanct- 
aidd ac yn ddwyf ol, a'u bod yn cael eu dirgymell megys 
gan allu anwrthwynebadwy, i roddi gollyngiad i'r un- 
rhyw mewn difriaeth, a'u bod yn cael eu dylenwi a 
boddlonrwydd iselwael wrth fytheirio allan eu cabledd- 
au mwyaf dychrynfawr." 

Yn ngoleu y dyfyniadau hyn, yr ydym yn agor ein 
llygaid gyda braw ar y ffaith fod dynion yn ein hoes 
ni, nid yn unig yn tristau ac yn diffodd, ond yn " di- 
fenwi Ysbryd y gras." Y mae athronwyr, gwyddon- 
wyr ac anffyddwyr gwag-ymhongar, drwy y wasg, 
oddiai* yr esgynlawr, ac yn mhob cylch cymdeithasol, 
yn ein dyddiau ni, yn anfon diluw o gabledd cyhoedd- 
us i orchuddio y cenedloedd. Gwatwarir y Beibl, 
mellditliir y Ceidwad, cellweirir am ben gorsedd gras, 
a dirmygir gweinidogion y gair. Yr ydym yn credu^yn 

3. Fod y pechod hwn yn anfaddeuadwy, md oblegid 
nad all Duw ei faddeu, ond oNegid nad all yr hwn a'i 
cyflawna^ edifarhau. Nid y cwestiwn ydyw a all Duw 
ei faddeu y mae Calfaria wedi ateb y cwestiwn hwnw ; 
ond a all cablwr yr Ysbryd Grlan ddyfod i dir maddeu- 
ant? Nid oes cadwedigaeth heb grediniaeth yn 
Nghrist, ac nid oes maddeuant heb edifeirwch, a chan- 
lyniad naturiol gwallgofrwydd herfeiddiol pechod, 
ydyw analluogi dyn i gredu, a'i ddallu i'r rheidrwydd 
am edifeirwch. Y mae y fath beth yn bosibl ag i ddyn 
gyrhaedd cyflwr ysbrydol hollol anfeddyginiaethol, a 
dyna y cyflwr a dybir yma. Fod hyny yn bosibl a 
ddysgir gan gyfatebiaeth. Nid peth anghyffredin 
ydyw i aelodau ac organau cyfansoddiad dynol gyr- 
haedd y fath sefyllfa o lygredd, fel, er cymaint o allu- 



YE YSBEYD GLAN. 51 

oedd adferiadol sydd yn meddygdy anian (ac y mae 
mwy yno nag y gwyddom ni, oblegid nas gallwn ddar- 
llen y labels sydd ar botelau Duw), nad oes un gobaith 
am eu hadferiad. Tn mliob ysbyty ceir un dosbarth 
lie y gorwedd y rhai a gyhoeddwyd gan bob athrylith 
feddygol yn anadferiadol. Yn myd y meddwl, dra- 
chefn, y mae rhyw ddosbarth o wallgofrwydd hollol an- 
obeithiol. Ac oni wyddom beth ydyw deall fod safon 
moesoldeb wedi llwyr farw yn mynwesau rhai o'n cyd- 
nabod, f el nas gwyddant y gwahaniaeth rhwng gonest- 
rwydd ac anonestrwydd, rhwng gwirionedd a chel- 
wydd ? Y mae y Beibl, drachefn, yn cynwys lluaws o 
gyfeiriadau at y cyflwr annarluniadwy wylofus hwn. 
Gweler a ganlyn : Jeremiah xiii. 33 ; Bhuf . 1. 24 ;. 
Ephes. iv. 19 ; Heb. x. 26-29, &c., &o. 

Y mae eglwys Dduw yn sylwedydd difrifol ar y 
dadblygiad ofnadwy hwn mewn rhai cymeriadau, 
Gwyddom am rai a ddaethant yn ieuainc i wybodaeth 
o'r gwirionedd; a addawsant, wedi cyrhaedd llechwedd 
ieuenctyd, arwyddo cyfainod a Duw, ond wedi hyny a 
daflasant bob atalfa oddiar war eu nwydau, ac a rodd- 
asant naid i ddyfnderau pechod a chywilydd. Cladd- 
asant y ddagr lofruddiol yn mhob tueddfryd at sanct- 
eiddrwydd, ac ymddigrifant wrth wneyd cofadeiliau 
cyfnodau gwell yn gydwastad a'r llawr. Gwelsom hwy 
yn porphori mor cymdeithas a gwaed eu trychinebau, 
ac yn duo parwydydd ystafelloedd a huddygl eu rheg- 
feydd ! ! Yn y diwedd safasant ar drothwy tragywydd- 
oldeb, ond heb ofirwrn gweddi am drugaredd ar yr 
eiliad olaf. Aethant i dragywyddoldeb yn engreifftiau 
poenus o rai nad oes maddeuant iddynt yn y byd hwn. 



52 YR EGLWYS AE, Y GBAIG. 

na'r byd a ddaw. T mae boneddwr yn Chicago wedi 
dyfeisio offeryn tra rhyfedd yr audiphone drwy 
ddefnyddio yr hwn y inae y rhai oedd yn clywed 
ychydig, yn dyfod i glywed yn well, a chlyw rhai 
drwyddo seiniau am y tro cyntaf erioed. Cluda yr 
offeryn y seiniau drwy ewynau y danedd i fyny i'r 
clyw. Grwelsom ddarlun o foneddigesau yn llesmeirio 
wrth glywed nodau y berdoneg am y tro cyntaf erioed. 
Ond er cymaint a honir gan y dyfeisydd i'w sain-glud- 
ydd, y mae un dosbarth nad ydyw ef ei htm yn gallu 
proffesu dyfod a hwy byth i glywed, sef y rhai y mae 
yr auditory nerves yn eu penau wedi llygru a marw. 
T inae miliwnau wedi clywed llais trugaredd am y tro 
cyntaf erioed drwy udgorn ef engyl ; a rhai, f el Saul o 
Tarsus, wedi llewygu dan ei swynion, ond y mae un 
dosbarth nas gall hyd yn nod yr efengyl eu cyrhaedd, 
.a dyna ydyw y dosbarth hwnw, y rhai y inae cydwybod 
wedi llwyr farw o'u mewn. 



YE EGLWYS AE Y GEAIG. 

" Ac yr ydwyf finau yn dywedyd i ti, mai ti yw Petr, ac ar y 
.graig lion, yr adeiladaf fy eghvys; a ph.yrth uffern nis gorchiyg- 
ant hi "Mil. svi. 18. 

Pwy bynag a all roddi atebiad i'r ddau 

YMHOLIAD 

.canlynol, a hyny yn gyson a geiriadaeth y testyn, ac a 
holl ddysgeidiaeth Crist a'i apostolion, gall hawlio ei 
f od yn deal! un o adnodau dyrys y Testament Newydd. 



YB EGLWYS AE Y GBAIG. 53 



Yr ymholiadau ydynt : Pwy ydyw y graig ar ba un yr 
adeiladir yr eglwys ; ac hefyd, Pa allu, neu alluoedd, 
sydd yn cael eu cynrychioli yn yr ymadrodd "pyrth 
uffern " ? Nis gall unrhyw ymdrech i ddyf od o iiyd i'r 
cyfrinion dwyfol sydd yn y geiriau lai na bod yn 
ddyddorol ac addysgiadol. Yn wir, gellir ychwanegu 
fod eu deall yn hanfodol er ffurfio syniad cywir am un 
o ranau pwysicaf yr adeiladwaith Gristionogol ei syl- 
faen. 

Gyda golwg ar yr ail ymholiad, sef, Pa allu, neu allu- 
oedd, sydd yn cael eu cynrycliioli yn yr ymadrodd 
" pyrth uffern," gallwn ddywedyd nad ydyw erioed 
wedi ei deimlo yn anhawsder difrifol. Cytunir 
gan bawb fod y cyfieithiad o'r gair uffern yn y 
frawddeg, yn anghywir, ac mai y cyfieithiad ddylasai 
fod (megys y ceir ef yn y Cyfieithiad Diwygiedig), " A 
phyrth Hades nis gorchfygant hi." Y gair Groegaidd 
am gartref y damnedigion ydyw Gehenna. Y gair 
Groegaidd am gartref y cadwedig ydyw Paradwys; 
ond y gair Groegaidd am yr holl fyd anweledig ydyw 
Hades, a hwnw ydyw y gair a ddefnyddir gan Grist yn 
y testyn. Y canlyniad ydyw, fod dau fyd, y byd gwel- 
edig a'r byd anweledig, o flaen ei welediad ar y pryd. 
Yn gwbl gydweddol a'i gyffelybiaeth, yr hon yn ddiau 
a gymerwyd oddiwrth ddinasoedd dwyreiniol, i'r rhai 
yr elid i mewn drwy byrth, y mae gwahanol fyned- 
feydd, megys cystuddiau, damweiniau, erlidiau, mer- 
thyrdod, &c., drwy ba rai yr a dynion o'r byd gweledig 
i'r byd anweledig. * Felly, wedi diosg y ffigyrau sydd 
am y frawddeg, gwelir mai datganiad ydyw o'r ffaith 
na fydd i angeu, yn mhob ffurf, nac yn unrhyw ffurf 



.54 YR EGLWYS AE Y GBAIG. 

ddinystrio eglwys Dduw, ond y bydd nifer y rhai a 
nir iddi yn y byd hwn yn lluosocach, hyd ddiwedd 
amser, na'r nifer a gymerir, drwy farwolaeth, allan o 
honi. 

Gyda golwg ar yr ymholiad cyntaf, sef, Pwy ydyw 
y graig ar ba un un yr adeiladir yr eglwys, hyd y 
gwyddom ni, y mae y tair barn ganlynol yn cynwys 
sylwedd ymdriniad yr oesau o hono. Y farn gyntaf, 
mai yr apostol Pedr yn bersonol ydoedd y graig. Yr 
ail farn, mai y graig ydoedd y gyffes a wnaeth- 
ai Pedr o Grist, fel Mab Duw. Y drydedd farn, mai 
Crist ei hunan, yn ei Berson dwyfol a gogoneddus fel 
Mab Duw, yn unol a darnodiad Pedr o hono, ydyw y 
graig y dywedir ei bod yn -sylfaen yr eglwys. Yr 
ydym yn argyhoeddedig yn 

I. Mai nid Pedr yn bersonol a olygir yma. 

Yr ydym yn dyiarnn felly, nid oblegid yr arswydwn 
gael ein hunain yn nghymdeithas dysgawdwyr y gref- 
ydd Babaidd, nac ychwaith oblegid ein bod yn synied 
yn amgen nag y dylid synied am safle ddysgeidiol dyn- 
ion fel Bengel, Doddridge, Meyer, Alford, Farrar, 
Mansell, Gloag, &c., yn y byd beirniadol; yn hytrach, 
am yr ymddengys i ni fod tri rheswm annymchwelad- 
wy yn ein gorfodi i hyny. Y mae un o honynt yn eir- 
yddol, y Hall yn gysylltiadol, a'r trydydd, yn athraw- 
iaethol. 

(a.) 7 rhesivm geiryddol. Dadl fawr y rhai a hon- 
ant yr uchafiaeth dybiedig hon i Pedr, ydyw, fod ein 
Harglwydd yn llefaru y geiriau, yn wreiddiol, nid -yn 
yr iaith Eoeg, ond yn y gangen-iaith Aramaeg, a 
chan"mai y dafodiaeth hono a ddefnyddiai, ac nad oes 



YE EGLWYS ~AR Y GKAIG. 55 

gwahaniaeth o gwbl yn hono rhwng Pedr a chraiy, mai 
yr hyn a ddywedodd ydoedd, " Ac yr wyf yn dywedyd 
i ti, mai ti wyt graig, ac ar y graig hon yr adeiladaf 
fy eglwys-" Gtan nad pa un ai yn Groeg, Hebraeg, 
neu Aramaeg y llefarai y G-waredwr, y mae tri pheth 
yn deilwng o sylw. 

1. Ymae gwaJianiaetli rhwng Pedr a chraig yn gan- 
fyddadwy yn y copiau mwyaf gwreiddiol. Yn mhob 
achos o'r fath, ni feiddia y cyfieithydd diweddar gyf- 
newid y llawysgrifau mwyaf henafol ac awdurdodedig, 
a chan fod gwahaniaeth yn ffurf ac ystyr y ddau air 
petros a petra, yn y llawysgrifau hyny, y mae ceisio 
egluro y gwahaniaeth hwnw ymaith, er sefydlu tybiaeth 
anmhrofedig, yn ymddangos yn debyg i ymgais at 
drin gair Duw yn dwyllodrus. 

2. Nid ydyw awdurdodau y gymdeifhas grefyddol 
Babaidd, Jieb son am awdurdodau y cymdeithasau 
Protestanaidd, yn unfarn o ~barthed unrhywiaetfi ys- 
tyr y ddau air. Tra y gwyddom fod cysondeb holl 
ranau y grefydd Babaidd a'u gilydd yn hawlio prawf- 
ion o uchafiaeth Pedr, ac felly fod y mwyafrif mawr o'i 
hathrawon yn gweled un prawf yn y geiriau hyn; eto, 
hysbys ydyw fod rhai o'i dysgawdwyr mwyaf haedd- 
gredol yn gweled yn " y graig hon " gyfeiriad at ber- 
son yr Arglwydd lesu. A chaniatau fod dynion o 
sane a dysgeidiaeth uchel yn cyfyngu y dynodiad i 
berson Pedr, y mae y ffaith fod eraill cyfuwch a hwy 
yn caniatau mai Person yr Arglwydd lesu a olygir, yn 
pron mai ty rhanedig ydyw yr eglwys Babaidd ar y 
pwnc hwn. 

3. Y mae deddfau cystrawen yn gwahardd y dyb- 



56 YB EG-L-WTS AH Y GEAIG. 

iaetli mai Pedr ydyw y graig. Cydnebydd pawb fod 
y gair Pedi', fel y dylasai fod, yn y rhyw wrrywaidd ? 
a chydnebyddd pawb hefyd fod y gair craig, o'r tu ar- 
all, yn y rhyw fenywaidd, a buasai yn drais ar iaith i 
ddefnyddio rhywiau gwahanol wrth siarad am yr un 
gwrthddrych. Ar wahan i'r manylweh hwn, rhaid ei 
fod yn eglur i'r darllenydd arwynebol, fod geiriau yr 
Athraw yn gosod Pedr a'r graig mewn sefyllfaoedd 
gwrthgyf erbyniol. Y mae y trosiad sydd yn y frawdd- 
eg oddiwrth enw priodol, " mai ti yw Petr" at y rhag- 
enw dangosol "y graig Tion," yn anesboniadwy ond ar 
y dybiaeth fod meddwl y llefarwr wedi symud oddi- 
wrth un gwrthddrycli at y Hall, ac y mae y ffaith fod 
y rhagenw a ddefnyddia yn y person cyntaf, ac nid yn 
yr ail neu y trydydd person, megys honywa neu hona, 
yn myned yn mhell i brofi fod Crist yn honi mai Efe 
ei hun, ac nid Pedr, ydoedd y graig ar ba un y mae yn 
adeiladu ei eglwys. 

(b.) Y rheswm a ymgyfyd o'r cysylltiadau. Bydd 
yn f antais i adgofio yr amgylchiadau fu yn achlysur 
lief ariad y geiriau. Pan yn nhueddau Cesarea Phil- 
ippi, gofynodd Crist i'w ddisgyblion, "Pwy y mae 
dynion yn dywedyd fy mod i, Mab y dyn ? " Mewn 
atebiad, dywedodd y dysgyblion fod gwahanol farnau 
yn mysg y bobl ; rhai, wrth ganfod ei onestrwydd di- 
orchudd, yn barrni mai loan Fedyddiwr ; eraill, wrth 
sylwi ar ei ysbryd diwygiadol, yn barnu mai Elias ; ac 
eraill, wrth ei weled yn wylo cymaint, mai Jeremias 
ydoedd wedi dychwelyd i'r ddaear. Yn gwybod pa 
mor bwysig ydoedd fod ei apostolion, y rhai oeddynt i 
egluro ei waith a'i gymeriad fel Messiah i'r byd, yn 



YE EGLWYS AB Y GRAIG. 57 

synied yn briodol am dano, y mae yn gofyn drachefn, 
nid i un o'r apostolion, ond i'r lioll apostolion : " Ond 
pwy meddwch cliwi ydwyf fi ?" Yna y mae Pedr yn 
ateb, ac yn ateb, nid drosto ei hunan yn unig, ond hef- 
yd dros yr holl frawdoliaeth, " Mai ti yw Crist, Mab y 
Duw byw." Y mae yr amgylchiadau yna yn eglur yn 
eyfiawnhau y ddau osodiad canlynol, sef fod tystiol- 
aeth Pedr yn cynwys datganiad o farn yr holl apostol- 
ion. Gwir mai efe oedd y llefarydd, ond llefarydd 
ydoedd dros ei frodyr. Yn ail, gan fod tystiolaeth 
Pedr yn un gynrychiolaidd, yr hyn nis gellir ei wadu, 
y mae yn rhaid fod yr anrhydedd wahoddwyd allan 
gan y dystiolaeth yn perthyn yn anocheladwy i'r rhai 
a gynrychiolid, yn ogystal ag i Pedr ei hunan. Os 
gwnaethpwyd Pedr yn sylfaen yr eglwys oblegid ei 
dystiolaeth gywir a dyrchafedig am Grist, y mae yn 
rhaid fod pob apostol a goleddai yr un farn uchel a 
chywir, yn gyf artal deilwng o'r unrhyw anrhydedd. Ym- 
ddiriedwyd agoriadau teyrnas nefoedd i bob un o'r 
apostolion, a pha beth bynag a rwymai neu a ryddhai 
y naill, yn ogystal a'r llall, ar y ddaear, rhwymid neu 
ryddheid ef yn y nefoedd (Mat. xviii. 18). Felly, yn 
eu perthynas a dysgyblaeth eglwysig, yr oeddynt oil 
yn gyf artal ; ac yn absenoldeb unrhyw brawf o ragor- 
iaeth ar y gweddill, yn y cysylltiadau hyn, nis gallwn 
gredu fod Crist wedi ei ddethol ef, o fysg yr oil, i'r 
anrhydedd eithriadol o fod yn sylfaen yr eglwys. 

(c.) Yrheswm athrawiaethol. Yn bresenol, ni fydd 

i ni ond garw sylw at wrthuni dychrynfawr y ddysg 

ryfedd fod Duw wedi gosod adeiladwaith mor bwys- 

fawr a'i eglwys, i orphwys ar unrhyw ddyn ffaeledig a 

5 



58 YB EGLWTS AE Y GRAIG. 

marwol ! ! Pwy bynag a wyr hanes y gwadu, helyntion 
Gethsemane, byrbwylldra y pysgota, y siglo yn An- 
tiocha, &c., y mae yn wrthddrych tosturi os y gwel 
wedi liyny yn Pedr sylfaen briodol i eglwys y Duw 
byw. 

Tr ydym yn argyhoeddedig, yn 

jjgll. Mai nid unrhyw athrawiaeth o eiddo Pedr yd- 
yw sylfaen yr adeilad Cristionogol. Yn ol y daliad 
hwn, yr hwn a fabwysiadwyd gan y tadau, ac a goledd- 
wyd mewn amseroedd diweddarach gan Calvin, Ewald, 
Wieseler, Horsely, &c., y gyffes a wnaeth Pedr o Grist, 
fel Mab Duw, yr hon ydoedd rag-gysgodiad o'i holl 
weinidogaeth ydoedd y graig. Megys pe y dywedai 
Crist: "Pan gyfarfyddasom a'n gilydd, ac y gelwais 
di i'm gwasanaeth, myfi a'th elwais yn Pedr, neu gar- 
eg. Y mae dy gyfaddefiad o honof yn bresenol, yn 
gylweddoliad o briodoldeb yr enw, oblegid y mae cad- 
ernid y graig yn dy dystiolaeth ; ac ar y dystiolaeth 
gadarn yna, yr hon a ddygu i mi yn mysg luddewon a 
Chenedloedd, yr adeiladaf fy eglwys, a phyrth uffern 
nis gorchfygant hi." Y mae y gwirioneddau canlynol 
yn diorsedda y fympwy hon. 

(a.} Rhodda i Pedr benajiaeth ddysgeidiol, os nad 
bersonol, ar yr apostolion eraill. Nid ydym am am- 
ddifadu Pedr o unrhyw gymwysder a f eddai, nac o un- 
rhyw sane a gyrhaeddodd, yn y gwaith o bregethu yr 
efengyl, ond yn sicr, y mae apostolion eraill, a dweyd 
y lleiaf , ydynt yn gyfartal enwog yn eu pregethau a'u 
hysgrifeniadau. Yn nghyfres anrhydeddau y nefoedd 
iddynt, ni wneir un dewisiad. Y mae y deuddeg i eis- 
tedd ar ddeuddeg gorsedd, yn barnu deuddeg llwyth 



YR EGLWYS AE Y GRAIG. 59 

Israel ; ac f e gerfir enw y deuddeg ar ddeuddeg sylf aen 
dinas Duw a'r Oen. Ac ni ddarfu i Pedr erioed lioni 
un bendodaeth dros yr apostolion eraill. Rhagor, nid 
ydoedd yr apostolion eraill yn deall na chydnabod ei 
fod yn meddu un math o uwchafiaeth arnynt fel dysg- 
awdwr. Dengys ei ymddyryswch ar fater y bwydydd 
yn Antiocha, pan y ceryddwyd eigan Paul, nad ydoedd 
yn anffaeledig fel athrawiaethwr. 

(.) Wid ydyw Gair Duw, yn un man, yn dysgu 
f&d yr eglwys yn sylfaenedig ar athrawiaethau. Nis 
gall miliwnau o feddyliau gael eu rhwymo am byth 
wrth. eu gilydd gan unrhyw nif er o gyfaddefiadau. Ac 
yn wir, nodwedd eglur a gwahanedig crefydd lesu 
Grist ydyw ei gorphwysiad ar berson byw. Bheolau, 
penderfyniadau, a chyffesiadau ydynt gydgysylltwyr 
crefyddau eraill, ond craig, yn dal meini bywiol, yn 
ngrym ei deddfau sefydlog ac atdynol, ddodwyd gan 
Dduw i gadw deiliaid ei grefydd Ef, mewn undeb tra- 
gywyddol a'u gilydd. Y mae y meddylddrych o osod 
enaid i ymbwyso ar gredo oer ac anfywydol, yn estron 
i'r tu dalenau sanctaidd; a chan fod athrylith Crist- 
ionogaeth yn ei herbyn, ni ddylai gael derbyniad gan 
Oristionogion. 

Yr ydym yn argyhoeddedig, yn 

III. Mai per son gogoneddus Mob Duw ydyw craig 
sylfaenol adeiladwaith yr eglwys. Yn ychwanegol at 
y myfyrdodau blaenorol, y mae yr ystyriaethau can- 
lynol yn grymuso ein crediniaeth. 

(a.) Y mae lesu Grist yn defnyddio allegau am 
dano ei hunan, nad ydyw yr ysgrifen sydd yn eu cyn- 
wys, yn dangos eu cymhwysiad ato Ef yn bersonol. 



60 iE EGIAVYS AE T GRAIG. 

Meddylier am eiigraifft, ac y mae jn dwyn tebygol- 
rwydd mawr i engraifft y testyn. Wedi iddo yru yr 
ychain, y defaid, a'r colomenod allan o'r deml, gofyn- 
odd yr luddewon iddo, " Pa arwydd yr wyt ti yn ei 
ddangos i ni, gan dy fod yn gwneuthur y pethau hyn ? 
Yr lesu a atebodd ac a ddywedodd wrthynt, Dinystr- 
iwch y deml hon, ac inewn tridiau y cyfodaf hi." (loan 
ii. 18, 19.) Ni ddywedodd ar y pryd, mewn cynifer o 
eiriau, mai y deml y siaradai ef am dani ydoedd teml 
ei gorph, ac oni buasai i loan, wedi ei weled yn cyfeir- 
io ei fys, fe ddichon, at ei berson ei hunan, tra yn 
dweyd "y deml Aon," ychwanegu, " ond Efe a ddywed- 
asai am deml ei gorph," fe fuasai rhai dynion wrth 
ddaiilen yr efengyl heddyw yn dadleu fod Crist wedi 
honi y gallasai ef, mewn tri diwrnod, adeiladu teml a 
gymerodd chwe' mlynedd a deugain i'r luddewon i'w 
chwblb.au! Yn yr achos dan sylw, gallwn yn hawdd 
gredu fod y*Gwaredwr, wrth ddweyd " Ti yw Pedr," 
yn estyn allan ei fraich tuag ato, ond iddo ei thynu yn 
ol, a newid ei chyfeiriad, pan ychwanegodd, " ac ar y 
graig hon yr adeiladaf fy eglwys." 

(.) Defnyddir arwyddlun y testyn yn wastad yn 
yr Hen Destament i osod allan gadernid a pharhad 
bodolaeth J)uio, ac nid dyn. "Efe yw y graig," 
meddai Moses, " perffaith yw ei weithred." (Deut. 
xxxii. 4.) Dywed yn mhellach am yr uniawn, wedi 
iddo fyned yn fras, gwingo, brashau, tewychu a 
phwyntio, " efe a wrthododd Dduw, yr hwn a'i 
gwnaeth, efe a ddiystyrodd graig ei iachawdwriaeth." 
(Deut. xxxii. 15.) Mewn ymffrost sanctaidd yn ei 
Dduw, ychwanega, " Canys nid f el ein craig ni y mae 



YB EGLWYS AB Y GBAIG. 



61 



eu craig hwynt." (adn. Slain.) Cyfarchai Hannah yr 
Arglwydd yn ei chan, gan ddweyd, " Nid sanctaidd 
neb fel yr Arglwydd; canys nid dim hebot ti: ac nid 
oes graig megys ein Duw ni." (1 Sam. ii. 2.) " Duw 
fy nghraig," meddai Dafydd, " ynddo ef yr ymddiried- 
af." (2 Sam. xxii. 2.) Ond pa ddyben ymhelaethu, gan 
fod yr Hen Destament yn dryfrith a'r fath ymadrodd- 
ion. 

(c.) JSob amser pan fenthycir y gair craig i osod 
allan nodweddau person yn y Testament JVewydd, 
lesu Grist yw hwnw, Y mae Pedr yn cael ei alw yn 
gareg, ond nid oes neb ond Crist yn cael ei alw yn 
graig. Yn gytunol a hyn, y mae Paul yn cymwyso 
dyfyniadau yr Hen Destament at yr Arglwydd lesu, 
" Megys y mae yn ysgrif enedig, Wele fi yn gosod yn 
Sion faen tramgwydd, a chraig rhwystr, a phob un a 
gredo ynddo, ni chywilyddir." (Ehuf. ix. 33.) Gwelai 
yr apostol yn nghraig Eephidim, gysgod o Graig yr 
Oesoedd, ac oblegid hyny dywed, "A'r graig oedd 
Crist." (1 Cor. x. 4) "At yr hwn yr ydych yn dyfod," 
meddai Pedr, "megys at faen bywiol, a wrtliodwyd gan 
ddynion, eitnr etholedig gan Ddu-w, a gwerthfawr;" ac 
wrth fyned yn mlaen i ddarlunio ei berthynas ag an- 
ufuddion, dywed fod lesu Grist iddynt hwy " yn faen 
tramgwydd, ac yn graig rhwystr." (1 Petr ii. 4-8.) Os 
ydyw y gair craig yn yr Hen Destament, yn ddieithr- 
iad, pan yn cael ei ddefnyddio i arwyddlunio person, 
yn arwyddluniol o Dduw, a phob amser yn y Testa- 
ment Newydd yn gyfyngedig i berson yr Arglwydd 
lesu, y mae yn anghredadwy genym y buasai Crist yn 
gwneyd y fath ddefnydd eithriadol o hono yma ag a 



62 YB EGLWYS AE Y GBAIG. 

fuasai yn camarwain y byd holl oesau y ddaear. Na, 
" sylfaen arall nis gall neb ei gosod, heblaw yr un a os- 
odwyd, yr hwn yw lesu Grist." (1 Cor. iii. 11.) Efe, 
ac nid neb arall, ydyw y person gogoneddus y dywed- 
odd Duw am dano, " Wele fi yn sylfaenu maen yn Sion, 
maen profedig, conglfaen gwerthfawr, sylfaen safad- 
wy." (Esiah xxviii, 16). Y mae yn briodol, gan hyny } 
i bob enaid nesu ato, gan ei gyfarch yn ffyddiog yn 
ngeiriau yr emynwr: 

" Graig yr Oesoedd, ynot ti, 

Hollfrwyd droswyf, cuddier fi; 
Boed i'r dVr, yn nghyd a'r gwaed, 

dy ystlys friw a gaed, 
Olchi f'enaid oil yn ln, 
F'aclmb rhag trag'wyddol dan." 

Mewn gorfoledd ynddo, gall credadyn hefyd, yn 
iaith yr emyn arall, ddatgan ei deimlad : 

" Am Graig yr iachawdwriaeth 

Fy enaid egwan, can, 
Y sylfaen fawr drag'wyddol, 

A'r hyfryd gongl-faen; 
Fy noddfa rhag ystormydd, 

A'm cysgod rhag y gwres, 
Mae'n ganmil mwy rhagorol 

Na chedyrn furiau pres." 



EU HANGELION HWY. 63 

EU HANGELION HWY. 

" Edryclrwch na ddivmygoch yr nn o'r rhai bychain hyn: canys 
yr wyf yn dywedyd i chwi, fod eu hangelion hwy yn y nefoedd 
bob amser yn gweled wyneb fy Nhad yr hwn sydd yn y nef- 
oedd." MAT. xviii. 10. 

YMHOLIADATL 

Pwy ydyw y "rhai bychain hyn " y llefara Crist am 
danynt ? A ydyw yr ymadrodd " eu hangelion hwy " 
yn golygu gwarcheidiaeth angelaidd dros y rhai bych- 
ain 1 A ddysga y geiriau fod angelion neillduol wedi 
derbyn gweinidogaeth neillduol, er gwasanaeth per- 
sonau neillduol ? 

Pwy ydyw y " rhai bychain hyn " y llefara Grist 
am danynt ? Golygwn wrthynt, nid babanod, f el y 
creda y rhai a ddadleuant dros fedydd ac aelodaeth 
babanod (Gwel Testament yr Tsgol Sabbothol ar Mat. 
sviii. 5) ; ac nid ychwaith y rhai sydd heb ymadael a 
thymor plentyndod, ac felly eu heneidiau heb ymagor 
i ddymuno am ofal gwell Angel y Cyfamod, fel y dy- 
wed y rhai a dderbyniant eiriau Crist yn llythyrenol, 
gan anymwybyddu eu meddylddrychau ysbrydol (gwel 
yr Expositor, Cyf. VIII. tu dalen 419). Tn hytrach, 
golygwn wrthynt gredinwyr yn yr Arglwydd lesu 
Grist. Y mae yr ansoddair bychain yn darnodi, nid 
oedran anaddfed, nid maintioli cyfansoddiadol, ac nid 
graddau dadblygiad deallol, eithr yn hytrach eu bod 
yn eu troedigaeth, mewn ystyr ysbrydol, wedi dyfod i 
af ael yr ymostyngiad, yr ymddiriedaeth, a'r cariad sydd 
mor nodweddiadol o blant naturiol. Nid plant ydynt, 



64 EU HANGELION HWY. 

ac eto, yn yr ail-enedigaeth, gosodwyd ynddynt nod- 
weddion plant-debyg. Felly yn unig y gellir deall 
geiriau Crist, " a'ch gwneuthur FEL plant by chain," 
(adn. 3ydd); a'r dybiaeth hono yn unig a all gyfrif am 
eu gallu i arfer ffydd yn mherson Crist, oblegid dyna 
ddywedir, "uno'r rhai bychain hyn agredant ynoffi" 
(adn. 6ed). Golyga y darnodiad, felly, holl saint yr 
Arglwydd yn y byd hwn. 

A ydyw yr ymadrodd " eu hangelion hwy " yn gol- 
ygu gwarcheidiaeth angelaidd dros y rhai bychain 
hyn f Yn y geiriau, cydnabyddir bodolaeth urdd ar- 
benig o f odau ysbrydol " angelion ; " a rhagor, dy- 
wedir am ragoriaeth eu'safle a'u hurddas, "bob amser 
yn gweled wyneb fy Nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd." 
Y mae yr angelion neillduol a grybwyllir yma, yn cyn- 
wys y graddau uchelaf o angelion ; y maent yn mysg 
prif weinidogion gorsedd Duw. Y rhai a safent o 
flaen wynebau breninol yn y llysoedd dwyreiniol (ao 
yn ngoleu y rhagorfraint hono y mae yn rhaid deall yr 
ymadrodd hwn), oeddynt bob amser ddetholedigion y 
breninoedd hyny. Yr ydoedd brenines Seba yn mawr- 
ygu gwynfydedigrwydd y rhai a safent yn wastadol o 
flaen Solomon (1 Bren. x. 8) ; ac fel arwydd o ffafr 
neillduol, caniatawyd i " Carsena, Sethar, Admatha, 
Tarsis, Meres, Marsena, a Menuchan, saith dywysog 
Persia a Media," fyned yn agos at Ahasferus. (Esther 
i. 14.) Yn gyffelyb y mae gweled wyneb Duw yn 
brawf o wynfydedigrwydd mawr, yn arwydd o ffafr ar- 
uchel, ac yn ddangoseg o gyf eillgarwch a chymeradwy- 
aeth. Bod yn meddu y safle hon, anfonwyd at Zech- 
arias i ragfynegi genedigaeth loan. " Myfi yw Gabriel, 



EU HANGELION HWY. 65 

yr hwn wyf yn sefyll ger bron Duw, ac a anfonwyd i 
lefaru wrthyt.y newyddion da hyn." (Luc i. 19). Ac o 
ba le yr ymgyfyd yr anrhydedd, a phaham y rhoddir y 
sane arbenig lion i ddosbarth neillduol o angelion, os 
nad oblegid eu cysylltiad ag anwyliaid Duw ar y ddae- 
ar ? T mae maethf amau plant tywysogion a brenin- 
oedd y byd hwn yn cael aros mwy yn yr ystafelloedd 
breninol, ac yn teimlo mwy o ryddid a hawl yno na 
gweinidogion uchelaf y goron; felly hefyd, gellir 
casglu, fod yr angelion sydd yn gwylio, meithrin, a 
dysgu plant Duw ar y ddaear, yn cael myned yn agos- 
ach at yr orsedd na'r angelion cedyrn eraill sydd yn 
llywodraethu talaethaia yr eangfyd, ac o herwydd hyn 
dywedir fod " eu hangelion hwy" yn wastad yn gweled 
wyneb Duw. Y mae sane yr angelion hyn, ac yn neill- 
duol y rheswm dros eu sane, yn eglur yn cadarnhau yr 
athrawiaeth fod saint Duw yn y byd hwn o dan warch- 
eidiaeth angelaidd. Gwir nad ydyw hyn yn egluro yr 
athrawiaeth, eithr yn unig yn ei chrybwyll fel un ad- 
nabyddus a gwirioneddol. Nid arwyddluniol ydyw yr 
ymadroddion, fel y dywed Bleek ; ac nid eu hamcan 
ydyw dangos gweithrediad dyn, fel y dywed DeWitte; 
ond dysgant yn ddiamwys fod ysbrydion, nid rhai 
dynol, fel y dywed llawer, ond angelaidd, wedi eu gos- 
od yn swyddogol i ddarofalu am blant Duw yn y byd 
hwn. Er syndod mawr, tra y mae yr athrawiaeth hon 
i'w chael yn Nghyffes Ffydd pob plaid grefyddol, ych- 
ydig iawn y mae yn effeithio yn ymarf erol ar ffydd a 
buchedd Cristionogion. Nid oes neb a broffesa gredu 
y Beibl, nad ydyw yn proffesu hefyd ei fod yn credu 
yn modolaeth angelion ; a rhagor, yn credu yn ngwas- 



66 ETJ HANGELION HWY. 

anaeth angelion i gyfeillion Crist; ond, rywfodd, y 
mae lion yn un o'r credoau mwyaf arwynebol. Nid 
ydyw wedi treiddio i ddyfnderau ymwybodolrwydd 
dynion, nes cyrhaedd at y mewnol a'r anweledig. 
Gyda'r mwyafrif mawr, credir hi yn unig gan y dych- 
ymyg a'r deall. A ydwyt ti, ddarllenydd, yn credu f od. 
angelion Duw yn gogwyddo dy galon at y da, yn dy 
atal rhag y drwg, ac yn dy waredu o beryglon ? Yr 
ydwyt yn credu fod yr athrawiaeth yn y Beibl, ond a 
ydyw yn dylanwadu ar dy f ywyd ymarf erol di ? Na ; 
mewn ymarferiad, diflana fel cysgod, er dirfawr golled 
ar daith bywyd. Bu adeg wahanol yn yr eglwys, pan, 
gredai y saint mewn angelion gwasanaethgar, "wedi eu. 
danfon i wasanaethu er mwyn y rhai a ga'nt etif eddu. 
iachawdwriaeth," (Heb. i. 14) ; ond, rywfodd erbyn 
hyn, megys ag y creda dynion fod y ddaear wedi ei 
chlirio o ellyllon, tylwyth teg, demoniaid, a bodau. 
dychymygol eraill, felly credant nad ydyw yr angelion 
sanctaidd mwyach yn gwylio a chynorthwyo pobl yr 
Arglwydd. Ond wedi'r cwbl, y cwestiwn mwyaf dyrys, 
a'r cwestiwn mwyaf dyddorol a awgrymir gan y cy- 
hoeddiad hwn o eiddo Crist, ydyw, nid a oes y fatb, 
beth a gwarcheidiaeth angelaidd, ond 

A. ddysga y geiriau fod angelion neillctuol, wedi 
derbyn gweinidogaeth neillduol, er gwasanaethu per- 
sonau neillduol ? Yn groes i ddysgeidiaeth mwyafrif 
esbonwyr, tueddir ni i roddi atebiad cadarnhaol i'r ym- 
holiad hwn. Ymddengys i ni fod yr ymadrodd " eu 
hangelion hwy," yn ogystal a lluaws o gyfeiriadau 
Beiblaidd eraill, yn dysgu fod gan bob plentyn i Dduw 
ei angel gwarcheidiol, ac fod yr angel hwnw yn dal 



ETJ EANGKELION HWY. . 67 

perthynas ag ef, nad ydyw yn ei dal ag un plentyn ar- 
all i Dduw. Y mae y syniad hwn wedi ei gyfleu yn 
rymus gan ysgrifell Dr. Landels, Edinburgh. Dy- 
wed : " Y mae rhagor yn ei eiriau Ef, dybygwn, na 
chydnabyddiad syml o'r athrawiaeth sydd yn cael ei 
dysgu mor eglur trwy yr ysgrythyrau f od angelion 
yn gweinidogaethu i ddynion crediniol. T mae hyny 
yn cael ei gydnabod yn ddiamheuol. Ond y mae geir- 
iau y Gwaredwr yn golygu mwy na chydnabyddiaeth 
o'r weinidogaeth gyffredinol hono. T maent yn gol- 
ygu neillduad angelion neillduol, i weini i unigolion 
neillduol. Tmddengys f od ' eu hangelion hwy ' yn 
dangos fod angelion arbenig, ag sydd ganddynt ddy- 
ddordeb arbenig ynddynt, ac i of al y rhai y maent mewn 
modd arbenig wedi eu hymddiried, y rhai, o ganlyn- 
iad, sydd yn perthyn iddynt mewn ffordd nad ydynt 
yn perthyn i neb arall." Ac yr ydym yn hoffi ei ym- 
resymiad pellach, pan ddywed : " Os ydyw angelion yn 
gweini i ni o gwbl, ac am hyny ni edy yr ysgrythyr le 
i amheuaeth, nid ydyw yn debyg fod eu gwasanaeth 
yn cael ei gyflwyno yn ddidrefn. Llawer mwy tebyg- 
ol ydyw fod pob un wedi cael ei genadaeth wedi ei 
dosranu iddo, fel na byddo i'w gweinidogaeth heidio 
oddiamgylch i un crediniwr, tra y mae un arall yn cael 
ei anghofio, neu ei esgeuluso, ond y byddo i holl deulu 
Duw gael eu gwasanaethu gan y bodau uchel hyny ag 
sydd yn ymhyfrydu i gyflawni ewyllys eu Tad." (Gwel 
The Baptist, Mawrth 4, 1881.) T mae crybwyllion ac 
adroddiadau yr Hen Destament, a'r Testament New- 
ydd, am angelion neillduol yn cynorthwyo personau 
neillduol, yn rhoddi cefnogaeth i'r gyfryw grediniaeth. 



68 



EU HANGELION HWY. 



Cyfarwyddwyd a chysurwyd Jacob, pan dan erledig- 
aetli Esau, gan angelion. Amgylchynwyd Eliseus yn 
Dothan gan fyddinoedd Syria, ond ymddangosodd iddo 
weledigaeth o angelion yn gorchuddio y mynydd. Pan 
ffbai Elias oddiwrth Jezebel, a phan yn mron marw o 
dan y ferywen, daeth angel caredig ato, yn galw ei 
sylw at y dwfr a'r deisen oedd gerllaw. Bu angelion 
yn cysuro Daniel, yn cefnogi Zecharias, ac yn rhoddi 
cyfarwyddyd dystaw ac effeithiol i blant Duw ynmoreu 
oes y byd. Angelion ddygodd Lazarus i fynwes Abra- 
ham ; drwy garedigrwydd a nerth angelion y daeth yr 
apostolion allan o garcharau, a daeth Pedr yn rhydd o 
afael y ddau filwr a'i ddwy gadwen o dan dywysiad ei 
angel nerthol a charedig. Safodd angel gerllaw i Paul 
i gysuro ei feddwl, ac i fynegu ei ddyfodol, ar y daith 
fyth-gofiadwy dros for Adria o Cesarea i Eufain; a 
mynych yr ymwelid a loan, yn unigrwydd Patmos, gan 
ryw angel, er cadw cymdeithas, ac egluro golygfeydd. 
Y mae y fath athrawiaeth, tra yn gwbl rydd oddi- 
wrth bob ofergoeliaeth a dylanwad gwenwynig, yn 
nodedig o swynol i enaid dyn Duw. T mae yn llawn 

farddoniaeth. "Yn ei goleu hi, cynorthwyir ni 

1 gael golwg ramantus ar yr Hen Ddihenydd, a'r 
miloedd o filoedd angelion, gwasanaethwyr ei blant, a 
phrwyaduron swyddogol ei ymerodraeth, yn sefyll yn 
adeinog ger ei fron. Tn ei goleu hi, y gwelwn y Cad- 
fridog Immanuel yn nghanol ei fil-myrdd catrodau, yn 
eu trefnu a'u danfon i gynorthwyo llueddwyr y groes, 
yn ngwahanol ranau y ddaear. Yn ei goleu hi y can- 
fyddwn, er dirfawr ddifyrwch, angel mawr, gogonedd- 
TIS, caredig, yn para i sefyll wrth ochr y credadyn gwan 



EU HANGELION HWY. 69 

a thlawd, drwy bob tywydd a themtasiwn, gan aros 
gydag ef nes y gwel ei gefn yn myned i mewn i'r ddin- 
as berlog. Yn ei goleu hi y deallwn wybodaeth, cyf- 
lymder, a nerth yr angelion gwybodaeth, oblegid nid 
oes dim angen rhoddi enw preswylfod iddo, dyweder 
iddo enw y sant, a bydd hyny yn ddigon : cyflymder, 
mewn eiliad bydd wedi dyf od o'r nef oedd i'r ddaear ; 
a nerth, oblegid aiff drwy drwch murian y carchar os 
bydd yno Bedr i fewn yn gofyn ymgeledd. 

Ac mor orlawn o gysuron ydyw yr athrawiaeth hon ! 
Y mae yn rhaid f od yr Anf eidrol wedi ymgolli mewn 
rhyw hyfrydwch tra mawr yn y dyn a dderbynia ei 
Fab, cyn y buasai yn rhoddi ei ofal i'r rhai urddasolaf 
yn ei wasanaeth "y rhai sydd bob amser yn gweled 
ei wyneb." 

Y mae yn rhaid y bydd pob sant yn adnabod, ac yn 
cael ei adnabod, gan ryw angel, yr angel a fu yn ym- 
drafferthu ag ef ar ei daith yn yr anial, ar ol glanio yn 
nhir Canaan. 

Y mae yn rhaid fod cyfangorph eglwys Dduw yn 
ddiogel, oblegid y mae pob unigolyn a'i cyfansodda o 
dan warcheidiaeth angelaidd. 

Y mae yn rhaid fod adgyfnerthoedd y deyrnas ys- 
brydol yn afrifed. Os na ellir rhif o y saint, ni ellir 
rhifo yr angelion. Pe delai taro, gallai yr Arglwydd 
grynhoi ei holl adgyfnerthoedd angelaidd i fan y per- 
ygl. Pan oddiweddwyd adran o fyddin Lloegr, a ym- 
laddai yn y Transvaal, ychydig flynyddau yn ol, a 
galanastra erchyll, yn mrwydr Majuba, ar unwaith an- 
fonwyd degau o filoedd o filwyr eraill, o wahanol or^ 
safau, i'r rhanbarth hwnw i ddial gwaed y llueddwyr 



TO Y BHWYHO A'R KHYDDHAU AE Y DDAEAE. 

trengedig, a chadw i fyny anrhydedd Prydain. Ys- 
gydwai y " Grantilly Castle " ar y don, ond i Natal, yn 
llawn arfau a dynion, yr oedd ei chyfeiriad. Agerai y 
rhyfel-long " Egypt " dros y dyfnder, ond i Natal yr 
oedd wedi ei breinlenu. Aradai y "Thames" a'r "Eo- 
man " faesydd y mor, ond yn Natal yr oedd pen y dal- 
ar. Cyrchent yno o Lundain, o Southampton, o Malta, 
ac o Gibraltar. Paham? Yr oedd bywyd Prydein- 
wyr, ac anrhydedd Prydain, mewn perygl. 

Adeilader carcharau, cyneuer ffagodau, a choder ys- 
tanciau, y mae gan y llywodraeth ddwyfol ddigon- 
edd o adgyfnerthion. Gall Duw anf on ei ryf el-longau 
dros f oroedd yr eangder, i ba le bynag y byddo diogel- 
wch ei blant, ac anrhydedd ei orsedd, yn galw am 
hyny. Heb son am y miliwnau engyl a gyflawnant eu 
dyledswyddau ar y ddaear, beth am y myrddiynau an- 
weledig a arosant byth yn ngwersyllfa y nef ? 



Y EHWYMO A'E EHYDDHAU AE Y DDAEAE. 

"Yn wir meddaf i chwi, Pa bethau bynag a rwymocli ar y 
ddaear, a fyddant -wedi eu rhwymo yn y nef: a pha bethau byn- 
ag a ryddhaooh ar y ddaear, a fyddant wedi eu rhyddhau yn y 
uef." MAT. xyiii. 18. 

Nid yw yr adnod hon yn un fawr, ond y mae yn un 
ddofn, mor ddofn fel y mae yn ofynol meddu craffder 
nodedig er gweled ei gwaelod. Wedi edrych yn fan- 
wl, yr hyn a -welwn yndddi ydyw 



:r RHWYMO A'E BHYDDHAU AB Y DDAEAE. 71 

-AWDTJKDOD DDYSGYBLAETHOL EGLWYS DDTTW. 

Yn y geiriau, mewniaith ffigyrol, ceir golwg ar eang- 
der rheithyddol yr eglwys apostolaidd. T mae y cy- 
hoeddiad a wna Crist ynddynt, wedi cynyrchu amryw 

YMHOLIADAU 

ag ydynt yn hawlio ystyriaeth. Yn eu mysg y mae a 
ganlyn : Pa beth ydyw nodwedd y gallu a olygir yn y 
rhwymo a'r rhyddhau? Pa beth ydyw nodwedd y 
pethau y gellir eu rhwymo a'u rhyddhau ? A ydyw yr 
awdurdod a ymddiriedwyd gan Grist i'r eglwys gynt- 
efig, gan nad beth ydoedd, yn parhau ynddi hyd y 
dyddiau presenol ? 

Y mae y camddef nydd alaethas sydd wedi ei wneyd 
o'r geiriau hyn, yn ychwanegu at y pwysigrwydd o'u 
hiawn-ddeall. Sylfaena Eglwys Bhufain y twyll-hon- 
iad mwyaf marwol arnynt, nid amgen maddeuant off- 
eiriadol (priestly absolution). Dolenir y tri gosodiad 
canlynol wrth eu gilydd, a thynir y casgliad oddiwrtli- 
ynt fod y gallu i benderfynu tynged dragywyddol en- 
eidiau yn ymddiriededig i'r offeiriaid. Cynseiliau yr 
ymhoniad ydynt a ganlyn : Fod y gallu eangf awr y 
dywed y testyn am dano, yn benaf wedi ei ymddiried 
i Pedr (Math. xvi. 19) ; fod Pedr wedi bod dros dym- 
or yn esgob Bhuf ain ; ac fod Pedr yn y cymeriad o es- 
gob Ehufain, wedi trosglwyddo pob awdurdod, a hon 
yn eu mysg, i'w olynwyr, y Pabau Ehufeinig. Yn 
bresenol, ni fydd i ni aros ar y cam-ddeongliad sydd 
yn y gynsail gyntaf, na'r amheuaeth gyfreithlon sydd 
am wirionedd yr ail ; ac y mae y casgliad a dynir oddi- 
wrthynt, mor wrthun ac anghysylltiol, fel nad oes ang- 



72 T KHWYMO A 5 B KHYDDHAU AE Y DDAEAK. 

en dadorcliuddio y dwyll-resymeg sydd ynddo. Ac y 
mae y ffaith fod offeiriaid defodol Eglwys Loegr yn 
troi at yr adnod hon, a'i chyffelyb, am gefnogaeth i'w 
liawliau, yn gwneyd cyfeillion crefydd ysgrythyrol, yn 
awyddus i ddeall natur a therfynau yr awdurdod a 
gyflewyd gan Grist i'w ganlynwyr. Drwy gam-esbon- 
iad o'r adnod, llwydda yr offeiriaid Protestanaidd (?) i 
hudo dynion i gyffesgelloedd, ac wedi hyny, pan y mae 
y truan twylledig ar ei wely marw, gall yr offeiriad ei 
gyf arch, yn iaith Gwasanaetk y Claf yn y Llyfr Gweddi, 
" a thrwy ei awdurdod Ef, a ganiatawyd i mi, y'th oll- 
yngaf o'th hott bechodau, yn enw y Tad, y Mab, a'r Ts- 
bryd Glan." Y fath gabledd ofnadwy ! ! 

Mewn trefn i ddyfod o hyd i nodwedd yr awdurdod 
a ymddiriedwyd gan Grist, ni a edrychwn arni yn gynt- 
af yn ngoleu y terrnau a ddefnyddir yma i'w darlunio ; 
yn ail, yn ngoleu y rhanau eraill o'r Testament sydd 
yn cynwys cyf eiriadau eglur ati ; ac yn drydydd, yn 
ngoleu ymddygiadau yr apostolion yn y gweinyddiad 
o honi. 

Y niae y geiriau rhwynio a rhyddhau yn cael eu cy- 
hoeddi gan rai yn eiriau amwysog, ond i'r mwyafrif 
mawr, y mae y meddwl sydd ynddynt yn hollol ddeall- 
adwy. Nid ydyw, beth bynag, yn anhawdd cael geir- 
iau Cymraeg eraill cyfystyr a hwy. Yn ol " Geiriadur 
y Bardd," gan Cynddelw, geiriau cydarwyddol i rwymo 
ydynt sicrhau, cylymu, hualu; a geiriau cyfystyr i 
ryddhau ydynt, gollwng yn rhydd, maddeu, a datod. 
Yn cofio perthynas yr apostolion a'r eglwysi; a sylwi 
ar safle wrthgyferbyniol y ddau air dan sylw, rhaid 
fod a ganlyn yn ddadansoddiad arallol o'r awdurdod a 



Y KHWYMO A'B BHYDDHATJ AE Y DDAEAK. 73 

ddesgrifir, sef, fod gan yr apostolion ar y naill law, 
hawl i benderfynu pob achos a chwestiwn yn dal per- 
thynas a dyledswyddau yr eglwysi, ac ar y llaw arall, 
hawl i nodi allan nifer a nodwedd y pethau nad oedd- 
ynt rwymedig o gwbl ar ganlynwyr Crist. O dan 
ddylanwad a chyfarwyddyd yr Ysbryd Glan yr oedd 
eu holl ddyfarniadau yn gywir a therfynol. O fewn 
cylch neillduol, yr oedd pob gallu gwaharddol, a phob 
gallu caniataol, yn cael ei ymddiried iddynt gan Grist.. 
T mae y Gwaredwr ar ddwy adeg arall, ond mewn 
geiriau gwahanol, yn gwaddoli ei ganlynwyr a'r aw- 
durdod ryfedd hon. Un adeg dywed wrth Pedr, fel 
cynrychiolydd ei frodyr, "A rhoddaf i ti agoriadau 
teyrnas nefoedd." (Mat. xvi. 19.) Gan mai ymadrodd 
cyffelybiaethol ydyw hwn, nis gellir ei ddeall heb ad- 
gofio y defnydd gwreiddiol o hono. Adgona ni am y 
geiriau a lefarodd yr Arglwydd am Eliacim (Esaiah 
xxii. 20), sef y buasai yn galw arno. yn ei wisgo yn 
ngwisgoedd Sebna, &c., ac ychwanegodd, "Rhoddaf 
hefyd agoriad ty Dafydd ar ei ysgwydd ef : yna yr 
egyr ef e, ac ni bydd a gauo ; ac ef e a gau. ac ni bydd 
a agoro." Dyna ydoedd agoriad y pryd nwnw, a dyna 
ydyw agoriad yn awr, yr arwydd gweledig a'r awdur- 
dod drwy ba un y gallasai gwarcheidwad y palas bren- 
inol ganiatau neu omedd mynediad i breswylfa y bren- 
in. Rhywbeth yn debyg i geidwad allwedd y palas 
ydoedd swyddogaeth y deuddeg apostol yn eglwys 
lesu Grist. Y mae y naill yn dwyn tebygolrwydd i'r 
Hall, ac yn y tebygolrwydd hwnw y gorwedd yr urdd- 
as, yr awdurdod, a'r gallu a gyfranodd Crist i'r deu- 
ddeg wrth roddi iddynt agoriadau teyrnas nefoedd. 
6 



74 Y KHWYMO A'E BHYDDHAU AE Y DDAEAB. 

Ar ol yr adgyfodiad oddiwrth y meirw, yr ydym yn 
cael y Gwaredwr yn cyflawni yr addewidion a roddasai 
efe drwy yr ymadroddion uchod, ond y mae y ddawn 
aruchel yn cael ei chyfleu drwy eiriau gwahanol dra- 
chefn. CynrycMolir yr awdurdod y tro hwn, nid gan 
y geiriau rhwymo, fhyddhau, neu agoriadau, ond gan 
y geiriau maddeu ac atal. "Ac wedi iddo ddywedyd 
hyn, efe a anadlodd arnynt, ac a ddywedodd wrthynt, 
Derbyniwch yr Tsbryd Glan. Pwy bynag y maddeu- 
och eu pechodau, maddeuir iddynt; a'r eiddo pwy 
bynag a atalioch, hwy a ataliwyd." (loan. xx. 22, 23.) 
Hhagdybia yr ymadroddion hyn droseddwyr naill ai 
jn erbyn rheolau y gymdeithas newydd, neu ynte yn 
erbyn awdurdod ei swyddogion ; j troseddwyr hyny o 
flaen mainc ynadol yr eglwys yn sefyll eu prawf, a'r 
apostolion, dan gyfarwyddyd yr Ysbryd Glan, yn 
meddu y gallu i gyhoeddi pa rai o honynt oedd i gael 
eu derbyn yn ol, a pha rai oeddynt i'w cadw allan. Tr 
oedd ganddynt awdurdod i adfer rhai drwy faddeu idd- 
ynt, ac yr oedd ganddynt awdurdod i nacau adferiad i 
eraill, pan yn ddiarwydd o edif eirwch. Ms gall y ddau 
air maddeu ac atal gymeryd i fewn y dosbarth hwnw 
o bechodau sydd yn ymdaro yn erbyn bodolaeth noeth 
Duw, neu ynte ei ewyllys ddatguddiedig, oblegid 
hawlfraint benarglwyddiaethol y Jehofah yw hono, ac 
felly y mae yn rhaid eu cyfyngu yn y cysylltiad hwn 
at droseddau yn erbyn anrhydedd, llwyddiant, neu 
ddysgyblaeth y gymdeithas newydd. Yn gytunol a'r 
gwahaniaethiad hwn, y mae Pedr yn cyngori Simon 
Magus, pan y gwelodd ef yn mustl chwerwder ac yn 
rhwymedigaeth anwiredd, i droi, nid ato ef nac at ei 



Y BHWYMO A'B BHYDDHAU AR Y DDAEAB. 75 

gyd-swyddogion, ond at Dduw, i ofyn am faddeuant o 
feddylfryd ei galon. (Act. viii. 22.) 

O angenrheidrwydd, bydd edrych drachefn ar y 
modd y gweinyddai yr apostolion yr awdurdod hon, 
yn gymorth pwysig i ddeall ei nodwedd. Honai yr 
apostolion awdurdod dros yr eglwysi (2 Cor. s. 8), ac 
yn yr Actau, yn ogystal ag yn yr Epistolau, ceir ar- 
ddangosion o honi mewn gweithrediad. Tr oedd yn 
pertliyn i swyddogaeth yr apostolion dair agwedd y 
bregethiadol, yr athrawiaethol, a'r ddysgyblaethol ; ac 
yn y tair agwedd yna ar eu swyddogaeth. gallwn yn 
rhesymol ddysgwyl canfod defnyddiad o'r awdurdod a 
roddwyd iddynt ; ac yn hyn nid ydym yn cael ein 
siomi. Yn eu gweinidogaeth, yr oeddynt yn agor teyrn- 
as nefoedd o flaen dynoliaeth. Tn y cymeriad hwn y 
defnyddient yr agoriadau. Wedi i'r lesu gyhoeddi 
gwae uwchben y Phariseaid am gau teyrnas nefoedd, 
cymerodd yr agoriadau oddiarnynt, a throsglwyddodd 
nwy i'r deuddeg. Tr oedd yr apostolion yn derbyn 
i'r eglwys y rhai a daflai yr awdurdodau luddewig all- 
an o'r synagog. Ar ddydd y Pentecost gollyngodd 
Pedr dair mil i mewn i deyrnae nefoedd ; ac wedi 
iyny, yn nhy Cornelius, am y tro cyntaf erioed, agor- 
odd y drws yn llydan o flaen y Cenedloedd. Megys y 
gwnaeth Pedr, felly y gwnaeth yr apostolion eraill. 
Tr oeddynt drwy eu pregethau yn taflu drysau teyrn- 
as weledig yr efengyl yn agored, ond nid oeddynt wrth 
hyny yn honi y gallu i benderfynu tynged dragywydd- 
ol eneidiau. 

Tn yr ail ddosbarth o'u swyddogaeth, nodent allan 
j dyledswyddau a berthynent yn briodol i ddeiliaid y 



76 Y EHTVYMO A'B BHYDDHAU AB Y DDAEAB. 

cyfamod newydd. Yn yr ystyr hwn yr oeddent yn 
rhwymo ac yn rhyddhau. Tr oedd aelodau yr eglwysi 
cyntaf yn neillduol anghydfodus parth y gwahaniaeth 
rhwng gofynion y ddeddf a gofynion yr efengyl. 
Mynycti yr ymgodai anghydwelediad yn nghylch 
rhwymedigaeth yr aelodau luddewig a Chenedlig gyda 
golwg ar seremoniau y gyfraith rhai o honynt yn 
dadleu fod dosbarth o ofynion y ddeddf seremoniol 
yn aros, tra eraill yn dadleu eu bod oil wedi eu llwyr 
ddileu, a hyny yn oes-oesoedd. Yn yr achos yna yr 
ydym yn gweled yr apostolion yn dyfod yn mlaen gan 
gylioeddi pa ddyledswyddau oedd yn rhwymedig, a 
pha ddyledswyddau yr oeddynt yn rhydd oddiwrthynt. 
" Canys gwelwyd yn dda gan yr Ysbryd Glan," medd- 
ai Paul, "a chenym ninau, na ddodid arnoch faich 
ychwaneg na'r pethau angenrheidiol hyn : Bod i chwi 
ymgadw oddiwrth yr hyn a aberthwyd i eilunod, a 
gwaed, ac oddiwrth y peth a dagwyd, ac oddiwrth od- 
ineb, oddiwrth yr hyn bethau os ymgedwch, da y 
gwnewch." (Act. xv. 28, 29.) Md ychwanegwn eng- 
reifftiau j gall y darllenydd gael digonedd o honynt yn 
rhanau diweddol yr holl Epistolau, a gweled yn y rhai 
hyny y model yr oedd yr apostolion yn rhwymo ac yn 
rhyddhau. 

Yn y mynegiad o weithrediadau yr eglwys apostol- 
aidd, ymddengys arddangosion o'r drydedd adran, sef 
yr un ddysgyblaethol. Yn hono nodir achosion yn y 
rhai y mae rhai pechodau yn cael eu maddeu, ac ach- 
osion eraill yn y rhai y mae pechodau yn cael eu hatal. 
Fel siamplau o rai y maddeuwyd, neu y gellir maddeu 
iddynt, sylwer ar 2 Cor. ii. 7 ; Gal. vi. 1 ; Judas 22 ; 



Y EHWYMO A'B BHYDDHAU AE T DDABAE. 77 

ac fel siamplau o rai na faddeuwyd iddynt, neu nad 
ellir madden iddynt, myf yrier yr engreifftiau canlynol : 
1 Cor. v. 11; 1 Tim. i 20; Titus, in. 10, 11. T mae 
dylarniadau yr apostolion yn yr achosion hyn yn aros 
megys rhagreolau safonol, a doethineb uwchaf eg- 
Iwysi yr oesau, yn mhob achos o ddysgyblaeth ar y 
rhai afreolus, ydyw gweithredu yn ol y cyfarwyddyd 
a geir ynddynt. 

Gwelir fod rhediad y nodiadau uchod yn cyf- 
ogwyddo i gadarnhau y grediniaeth, yn gyntaf, nad 
ydoedd yr awdurdod apostolaidd yn cyrhaedd yn 
mhellach na materion eglwysig yn y byd nwn. Nid 
ydoedd o gwbl yn penderfynutynged dragywyddol dyn- 
ion yn y byd a ddaw. Gwelir, yn ail, gan fod yr Tsbryd 
Glan yn preswylio yn nghalonau cyf eillion Crist yn 
mhob oes, fod yn rhaid fod grym dwyfol yn mhender- 
fyniadau pob eglwys, yn yr oes hon, pan ymgynullo 
yn nghyd'yn enw yr Arglwydd lesu. A gwelir, yn ol- 
af, gan fod eglwysi y Duw byw, yn eu cynulliadau, ar 
wahanol adegau, yn deddfyddu gyda golwg ar ddyled- 
swyddau, athrawiaethau, a phersonau, mor angerddol 
y dylai en gweddiau fod am gyfarwyddyd yr Ysbryd 
Glan. 



78 Y KHAI OLAF YN TLAENAF. 

Y EHAI OLAF YN FLAENAF. 

"Canys teyrnas nefoedd sydd debyg i -wr o berchenty, yr 
hwn a aeth allan a hi yn dyddhau, i gyflogi gweithwyr i'w 
winllan. Ac wedi cytuno a'r gweithwyr er ceiniog y dydd, efe 
a'u hanfonodd hwy i'w winllan. Ac efe a aeth allan yn nghylch 
y drydedd awr, ac a welodd eraiil yn sefyll yn segur yn y farch- 
nadfa; Ac a ddywedodd wrthynt, Ewch chwithau i'r winllan; a 
pha beth bynag a fyddo cyfiawn, mi a'i rhoddaf i chwi. A hwy 
a aethant ymaith. Ac efe a aeth allan drachefn yn nghylch y 
chweched a'r nawfed awr, ac a wnaeth yr un modd. Ac efe a 
aeth allan yn nghylch yr unfed awr ar ddeg, ac a gafodd eraiil 
yn sefyll yn segur, ac a ddywedodd wrthynt, Paham y sefwch 
chwi yma ar hyd y dydd yn segur ? Dywedasant wrtho, Am na 
chyflogodd neb nyni. Dywedodd yntau wrthynt, Ewch chwi- 
thau i'r winllan; a pha beth bynag fyddo cyfiawn, chwi a'icewch. 
A phan aeth hi yn hwyr, arglwydd y winllan a ddywedodd wrth 
ei oruchwyliwr, Galw y gweithwyr, a dyro iddynt eu cyflog, gan 
ddechreu o'r rhai diweddaf hyd y rhai cyntaf. A phan ddaeth y 
rhai a gyflogasid yn nghylch yr unfed awr ar ddeg, hwy a gaws- 
ant bob un geiniog. A phan ddaeth y rhai cyntaf, *hwy a dyb- 
iasant y caent fwy; a hwythau a gawsant bob un geiniog. Ac 
wedi iddynt gael, grwgnach a wnaethant yn erbyn gwr y ty. Gan 
ddywedyd, Un awr y gweithiodd y rhai olaf hyn, a thi a'i 
gwnaethost hwyntyn gystal a ninau, y rhai a ddygasom bwys y 
dydd a'r gwres. Yntau a atebodd ac a ddywedodd wrth un o 
honynt, Y cyfaill, nid ydwyf yn gwnaethur cam a tin; onid er 
ceiniog y cytunaist a mi? Cymer yr hyn sydd eiddot, a dos ym- 
aith: yr ydwyf yn ewyllysio rhoddi i'r olaf hwn megys i tithau. 
Ai nid cyfreithlawn i mi wneuthur a fynwyf a'r eiddof fy hun ? 
neu a ydyw dy lygad di yn ddrwg, am fy mod i yn dda? Felly y 
rhai olaf a fyddant yn flaenaf, a'r rhai blaenaf yn olaf : canys 
llawer sydd wedi eu galw, ac ychydicc wedi eu dewis." MAT. 
xx. 116. 

T mae unrhy w ddosbarth yn yr ysgol Sul a gyf er- 
fydd a'u gilydd er darllen a cheisio deall y ddameg 



Y BHAI OLAP YN FLAENAF. 79 

uchod, yn rhwym o deimlo ei bod yn un o'r rhai mwy- 
af dyrys o holl ddamegion y Testament Newydd. Tn 
wir, cydnabyddir hi felly gan y rhai sydd wedi treulio 
mwyaf o amser iV myfyrio, ac a f eddant y manteision 
goreu i'w hiawn-ddeongli. Nid ydym ni, wrth argy- 
meryd a'r gwaith o ysgrif enu ami, yn golygu. awgrymu 
f od yr eglurhad a ganlyn yn rhagori ar eiddo unrhyw 
esboniwr blaenorol; ein hunig obaith ydyw, y gall em 
hymgais f od o gymorth i'r athrawon hyny sydd yn yra- 
bleseru yn y gwaith o geisio deall a dysgu meddyliau 
yr Athraw. Tybygem mai 

YMHOLIABAU 

cyffelyb i'r rhai canlynol fuasai darlleniad ystyriol o'r 
ddameg yn eu cynroi ; ac y mae rhai o'r gof yniadau, 
os nad yr oil, yn ymwneyd a'r prif anhawsderau a gyf- 
arfyddant f eddwl y darllenydd. 

1. Pa beth ydyw y gwirionedd, y ddysgeidiaeth, neu 
yr athrawiaeth y mae y ddameg wedi ei bwriadu i'w 
hegluro ? 

2. Ai eglurhad ydyw y ddameg ar adnod olaf y ben- 
od o'r blaen, yr hon a ymddengys eilwaith yn adnod ol- 
af y ddameg, ond gydag ychydig o ychwanegiad, sef, 
" Ond llawer o'r rhai blaenaf a fyddant yn olaf, a'r rhai 
olaf yn flaenaf ;" ac os felly, pa f odd y mae y ddameg 
yn eglorhad ar wiredd y dywediad hwnw? 

3. Pwy sydd yn cael eu cynrychioli gan y grwgnach- 
wyr'? ai deiliaid teyrnas ysbrydol lesu G-rist ydynt? 
ac os felly, pa f odd y gellir cysoni y grwgnachrwydd 
a'r ffaith f od cadwedigaeth yn hollol o ras ? O'r tu ar- 
all, os nad y cadwedigion ydynt, pa f odd y gellir cy- 



80 Y KHAI OLAF YN FLAENAF. 

soni hyny dracliefn a'r ffaith eu bod wedi bod yn 
llafurio yn y winllan drwy y dydd, ac am y llafur 
hwnw wedi derbyn cyflog? 

4. A ydyw yr ymadrodd a leferir wrth y grwgnach- 
wyr yn golygu eu hamddifadu yn hollol o wynfyd y 
nefoedd, "Cymer yr hyn sydd eiddot, a dos ymaith 1 ?" 
(adn. 14,) ac hefyd, yn mha gyfnod yn hanes goruch- 
wyliaethau Duw yr a y Perchenog i gyfrif, drwy ei or- 
uchwyliwr, a'r gwinllanwyr ? 

5. Ar ba dir y mae ymddygiad y " Gwr o berchen 
ty " Y- ymddangos yn gyfiawnhaol, pan yn rhoddi yr 
un faint o wobr i weithwyr yr un awr, a gweithwyr y 
deuddeng awr ? 

6. A oes cyf eiriad yn y ddameg at eiddigedd y gen- 
edl luddewig, o herwydd f od y Cenedloedd yn gyfar- 
tal a hwy yn y deyrnas gyfryngol, neu ynte a olygai 
Crist wrth ei llefaru i'r ddameg wasanaethu fel cerydd 
i'r apostolion, ac i Pedr yn neillduol, am y gorawydd 
a ddangosasant am flaenoriaetn yn anrhydeddau ei 
deyrnas ? 

Cyn amcanu rhoddi yr hyn a ymddengys i eraill, neu 
ynte a ymddengys i ni, yn cynwys prif ddysgeidiaeth 
y gyffelybiaeth, credwn y bydd yn fanteisioJ i'r dar- 
llenydd, fel y bu i ninau, i sylwi ar arwyddluniau natur- 
iol y ddameg. Llefarwyd hi wrth yr luddewon ; ac fel 
y mae yn naturiol dysgwyl, y mae yr arwyddluniau a 
ddefnyddir, yn nghyda'r cyf eiriad a geir ynddi at hir- 
frydedd (adn. 12), i'w deall oddiar sane luddewig. 
Ehaid iawn-ddeall y naturiol cyn y deallir yr ysbrydol, 
anigyffred y llun cyn y mae yn ddichonadwy amgyif- 
red yr ad-lun, yr hwn yr amcanai yr allegwr ei ar- 



Y BHAI OLAF YN FLAENAF. 



81 



ddangos. T mae pob rhan o'r olygf a naturiol yn lliw- 
iedig a defion luddewig. Nodwn y rhai pwysicaf. 

Adegau y cyflogi. Pan yn dyddhau, y drydedd 
awr, y chweched awr, a'r unfed awr ar ddeg amserau 
a gyfatebant i chwech, naw, a deuddeg y boreu, tri a 
phump o'r gloch yr hwyr o'n hamser ni. Yr oedd diwr- 
nod yr luddewOn, fel y Groegiaid, yn cael ei wneyd i 
fyny o ddeuddeg awr, yr hwn a ddosberthid yn chwar- 
teri o dair awr yr un; ac nid peth anfynych ydoedd 
gweled perchenogion y gwinllanoedd, fel yn y ddam- 
eg, yn myned allan oyn dechreu pob un o'r chwarteri 
hyn, i ymofyn am weithwyr. T mae yr amser o'r dydd 
y dechreuodd ty-ddaliwr y ddameg gyflogi, yn cytuno 
yn hollol a'r hanesion luddewig. " Medd E. Juda, 
ben Bethira, pryd y mae holl wyneb y Dwyrain yn ol- 
eu hyd Hebron, y niae yr noil bobl yn myned allan, 
pob un at ei waith ; a phryd y mae mor oleu, dy wed- 
wn ei bod yn dda i gyflogi gweithwyr." Ar yr hyn y 
dywed yr esboniad, "T mae pob dyn yn myned 
allan at ei waith, nid i ymofyn gweithwyr ; ond y per- 
chen ty, yr hwn sydd yn cyfodi yn foreuach i geisio 
gweithwyr." 

Swm y gyflog. Oeiniog, sef y geiniog Bufeinaidd 
a elwid denarius. Bathodyn ydoedd hwn o arian, ac 
yn gyfwerth, yn ol mwyafrif esbonwyr, i saith geiniog 
a dimai o arian Lloegr. Hwn ydoedd y cyflog rheol- 
aidd yn Mhalestina am y fath waith, ac yr oedd yn 
cael ei ystyried yn dal hollol rhesymol. 

Segurwyr y farchnad. ^Dywed Trench, f od Morier, 
yn ei Second JTourney through Persia, p. 265, yn cry- 
bwyll ei fod wedi sylwi ar arferiad cyffelyb i'r un a 



82 



T EHAI OLAF YN FLAENAF. 



nodir yn y ddameg, yn marchnadle Hamadan. " Yma 
sylwasom bob boreu cyn i'r haul godi, f od torf o wlad- 

*, gyda rhawiau yn eu dwylaw, yn ymgasglu, yn 
yl cael eu cyflogi am y diwrnod i weithio yn y 
maesydd cylchynol. Tarawodd yr arferiad hwn fi fel 
arddangosiad dedwydd o ddameg y G-waredwr, yn en- 
wedig pan yn pasio heibio yn ddiweddarach ar y dydd, 
y gwelem eraill yn sefyll yn segur, ac y cofiasom y 
geiriau, ' Paham y sefwch chwi yma ar hyd y dydd yn 
segur ?' oblegid wrth roddi yr un gofyniad iddynt, at- 
ebasant, 'Am na chyflogodd neb nyni.' " 

Tain y gwinllanwyr. Yn ol y gyfraith, yr oedd cyf- 
log y diwrnod i'w dalu tua machlud haul. "Yn ei 
ddydd y rhoddi iddo ei gyflog; ac na fachluded yr 
haul arno : canys tlawd yw, ac a hyn y mae yn cyn- 
al ei einioes." (Deut. xxiv. 15.) Nis gallasai y cyflog- 
edig hawlio ei gyflog yn gynt na hyn, ac nis gallasai y 
cyflogwr ei atal yn hwy oddiwrtho. (Gwel hefyd, Lef. 
six. 3; Job vii. 2; Mai. iii. 5 ; lago v. 4.) 

Yr hinsawdd ddwyreiniol. Dywed y grwgnachwyr 
eu bod hwy wedi dwyn < pwys a gwres y dydd." Y 
mae y gair gwres yma yn cyfateb i air Hebraeg a gyf- 
ieithir yn wynt dwyreiniol, yr hwn a elwid felly am ei 
fod yn fwy rhostiol na gwyntoedd eraill. Tramwyai 
drwy y Dwyrain yn mhoethder y dydd, gan ddeifio pob 
peth y ffordd y teithiai. Ceir cyfeiriadau ato, ac at ei 
effeithiau, yn Esa. xlis. 10; Ezec. xix. 12; Luc xii. 25; 
lago i. 11. Nis gallasai dim fod yn fwy difaol na 
gweithio yn y winllan yn ystod trawsfynediad hwnw ; 
ond yr oedd y rhai a weithient yn ddiweddar yn y 



Y EHAI OLAF YN FLAENAF. 83 

prydnawn, tua macKludiad yr haul, yn cael gweithio 
yn nghysgodion oerion yr hwyr. 

Tn a\vr, y mae i'r holl arweddau hyn o fywyd lu- 
ddewig, f el y benthycir hwy gan Grist, y Damegwr, eu 
hystyr ddysgeidiol, fel y maent yn arddangos i ni ryw 
nodwedd arbenig berthynol i deyrnas Dduw " Canys 
teyrnas nefoedd sydd debyg" &c. Gall fod yn gyn- 
orthwyol, drachefn, wedi cael rlrjrw syniad am yr ar~ 
wyddluniau, i chwilio am eu harwyddocad. 

Beth yn nheyrnas Dduw sydd yn debyg iddynt? 
Wrth arfer gorfanylder, y mae perygl ymgolli mewn 
gwrthuni yn y cyf eiriad hwn ; ond yn sicr, gellir sylwi 
ar rai o'r pethau a ddywedir am ddyn yn y ddameg fel 
cyfryngau i roddi gwybodaeth nacaol neu gadarnhaol r 
am yr hyn a ddysgir drwyddi am Dduw yn ei Fab. Er 
mwyn eglurdeb, dodwn yr arwyddluniau un ochr, a'r 
hyn a ystyriwn a arwyddoceir ganddynt yn yr ochr 
gyferbyniol. 

ABWYDDLTJNIATI. ABWTDDOCAD. 

Adn. 1. "Teyrnas nefoedd." Llywodraetlt ysbrydol Dirvr 

dros eneidiaxi dan yr efengyl. 

" Gwr o berchen ty," Y mae yr egwyddor sydd yn 

llywodraetbu ymddygiad DTIW 
at ei bobl. yn tebygu mewn rhai 
pethau i'r egwyddor sydd yn 
llywodraethu ymddygiad ty- 
ddaliwr at y rhai a weithiant 
yn ei winllan. " 

" A hi yn dyddhau." Gwawriad y cyfnod Cristion- 

ogol. 

" I'w winllan." Egl-wys lesu Grist. Y rhan- 

barth y cododd Drrw furiau o'i 
amgylch er iddo ffrwytho. (Mat. 
sxi. 33-44.) 

Adn. 2. "Er ceiniogydydd." Y bywyd tragywyddol a add- 

awa Duw iV holl wasanaethwyr 
gwirioneddol. 



Y BHAT OLAF YN FLAENAF. 



Adn. 3. " Y drydedd awr." 



" Yn y farchnadfa." 



Adn. 5. " Y chweched a'r 
iiawfed awr." 

Adn. 6. "Yr unfed awr ar 
ddeg " 

Adn. 8. "A phan aeth hi yn 
hwyr." 

" Wrth ei oruchwyliwr. ' 



Adnod 11. " Grwgnach a 
wnaethant." 



Adn. 12. " Ddygasom bwys y 
dydd a'r gwres." 

Adn. 13. " Y cyfaill, nid yd- 
-wyf yn gwneuthur cam a tlii." 



Cyfnod dylynol i'r \\n a nodir 
yn adn. 1, yn dynodi treigliad 
y blynyddau. 

Y farchnad ydoedd cyrchfan 
ac arosfan segurwyr, Segurwyr 
ydyw pawb nad ydynt yn gwas- 
anaethu Duw ; a'r byd, y tu all- 
an i'r eglwys, ydyw eu harosfan. 
Dosbarth diweddarach dra- 
chefn yn nhymor teyrnasiad 
Duw drwy yr efengyl. 

Y rhan olaf o amser y byd, 
cyn i Dduw ddyfod i wneutnur 
cyfrif a thrigolion y ddaear. 

Diweddiad yr oruchwyliaeth 
efeiigylaidd. 

GoruchAvyliwr Duw dan yr 
efengyl ydyw yr Arglwydd lesu, 
ac iddo ef y mae y Tad wedi 
ymddiried gweini y cosbau a'r 
gwobrau. (Dat. ii. 7, 10, 17, 28, 
&c.) . 

Nis gall neb, am y rhesymau 
a roddir gan y Perchenog, lai 
na chondeninio yinddygiad y 
grwgnachwyr ; ac os ydoedd ym- 
ddygiad y grwgnachwyr yn y 
ddameg yn gondeuaniedig, yr 
oedd ymddygiad Pedr a'i frod- 
yr, y rhai ydynt wrthluniau 
llafurwyr y ddameg, yn gan- 
demniedig hefyd, gan eu bod 
hwy yn dysgwyl fl'afrau neill- 
duol mewn blaenoriaeth, ar gyf- 
rif yr aberth y tybient oeddynt 
wedi wneyd wrth ddylyn Grist 
pan y gwnaethant. Dangosir 
yma afresymoldeb eiddigedd 
neb at y rhai a dderbyniant 
ffafrau gan Dduw. 

Crefydda yn nhymor cyntaf 
Oristioaogaeth. 

Yr arddull amddiffynol y gall- 
as .i Dnw ei mabwysiadu pe y 
byddai y fath beth yn ddichon- 
adwy byth ng i un o'r llafurwyr, 
fel y gwnelai Pedr yn ei anwy- 



Y BHAI OLAF YN FLAENAF. 



85 



Adn. 14. " Cymer yr hyn sydd 
eiddot, a dos ymaith." 



Adn. 15. "A ydyw dy lygad 
di yn ddrwg, am fy mod i yn 
dda ?" 



Adn. 16. "Y rhai olaf fydd- 
ant vn flaenaf." 



bodaeth, achwyn oblegid ei safle 
gymharol yn.ei deyrnas. 

Megys y gwna gweitniwrwedi 
derbyn ei dal myned ymaith, 
nid o wasanatrth ei feistr, ond i 
fwynhau ffrwyth ei lafur; felly, 
ni olyga hyn ysgariaeth oddi- 
wrth Dduw, ond ymneillduad o 
swyddfay farn i fwynhau gwobr 
y nefoedd. Cofier o hyd mai 
amddiffyniad posibl Duw ydyw 
hwn, wedi ei achlysuro gan ym- 
hongarwch Pedr. 

Pe y grwgnachai neb byth fod 
eraill 3'n cael mwy nag ef, prof- 
ai hyny, nid anghyfiawnder 
Duw, ond anmherUeithrwydd 
dyn. 

Caiff pawb a wasanaethant 
Dduw fywyd tragywyddol; ond 
yn mysg y miliynau a'i gwasan- 
aethant, bydd rhai yn cyflwyno 
gwasanaeth rhagorach nag er- 
aill ; feily ca y rhai hyny, nid y 
gyflog yn unig, ond anrhydedd 
lawer yn ychwanegol; ac y mae 
yr anrhydedd ychwanegol hwnw 
i'w roddi yn gwbl annibynol ar 
y cyfnod yn hanes y byd y dar- 
fu iddynt gyftwyno eu gwasan- 
aefch. 



Er fod y nodiadau cyferbyniol uchod yn rhag-gys- 
godi ein tyb ni am yr hyn ydyw prif ddysgeidiaeth y 
ddameg, nis gall fod yn annyddorol, nac ychwaith yn 
ddifudd i'r ymofyngar i sylwi yn fanwl ar farnau ys- 
grif enwyr eraill. Gwelir oddiwrth y dyf yniadau can- 
lynol o Esboniadau ar Ef engyl Matthew, ac ar y ddam- 
eg hon, fod awdurdodau uchelaf y byd deongliadol yn 
amrywio yn ddirf awr wrth geisio ateb y gofyniad, " Pa 
wirionedd ydyw y gwirionedd mawr a gyfansodda ys- 
gyrniaeth y ddameg hon ?" ond rhaid cydnabod fod 



86 Y EHAI OLAF YN FLAENAF. 

Thai o lionynt wedi ysgrifemi cyn fod beirniadaeth 
Feiblaidd wedi ymwisgo yn ei ffurf gelfyddydol. Syl- 
wer ar yr liyn a ddywed ychydig o'r llawer y buom yn 
jmgyngori a hwy. 

Calvin a ddywed, *'Fod gan Dduw hawl annher- 
fynol i ddosbarthu ei roddion fel y gwelo efe yn oreu, 
ac yn rhwym, mor belled ag y mae yn rhwym o gwbl, 
yn unig gan ei addewid ei hun ; nid gan un hawl o'n 
tu ni, a'n bod yn sefyll, nid trwy deilyngdod, ond trwy 
ei ras rhad ef , fel nad ydyw yn gwneyd un camwri pan 
y mae yn cyfleu ei roddion tymorol ac ysbrydol lawer 
jn helaethacL. i rai nag eraill, megys pan y mae yn ar- 
wain rhai drwy Iwybr dyrys a blinderog i afael a ben- 
ditHon a gyrhaeddir gan eraill gyda rhwyddineb a 
cnynymdra." Creda Calvin felly, mai i ddysgu y gwir- 
ionedd pwysfawr hwn y llefarwyd y ddameg. 

SurMtt a ddywed, " Fod ystyr a deongliad daublyg 
yn cael ei roddi i'r ddameg hon, ond y ddau yn gyffel- 
ybiaethol. T mae un o honynt yn cyfeirio at alwad y 
Oenedloedd. Tr luddewon oedd y bobl gyntaf oedd 
gan Dduw yn y byd. Cawsant en cyflogi yn brydlon 
i'r winllan yn y boreu; ni chafodd y Cenedloedd nes 
oedd y dydd wedi rhedeg yn mhell ; ond f e gaiff y Cen- 
edloedd, yn ol ewyllys da a haelioni Duw, dderbyn yr 
un wobr o fywyd tragywyddol ag oedd mewn addewid 
i'r luddewon, y rhai a ddyoddef odd wres y dydd tra yr 
oedd y Cenedloedd yn sefyll yn segur. Yn yr ystyr 
gyffelybiaethol arall, gallwn ddeall pawb, mewn ystyr 
annherfynol, a'elwir gan yr efengyl i'r eglwys weledig, 
y rhai a elwir ddiweddaf a gant eu gwobrwyo yn 
nghyda'r rhai cyntaf ; ac o ganlyniad, dyben a bwriad 



Y BHAI OLAF fS FLAENAF. 87 

y ddameg ydyw dangos rhadlonrwydd dwyfol ras yn y 
cyfraniad o'r gwobrau hyn, y rhai y mae llaw trugar- 
edd yn gyfranu i weision ffyddlon Duw." 

Trapp a ddywed, " Yr oedd Pedr a'r gweddill mewn 
perygl o gael eu chwythu i fyny gan y ragdybiaeth o 
helaethrwydd eu gwobr, a addawyd yn pen. xix. 28, 29. 
I atal hyn, ac fel nas gallasent sefyll ar eu telerau a'u 
dysgwyliad eu hunain, rhoddir iddynt i wybod, dra- 
chefn a thrachefn, y bydd llawer o'r rhai ydynt yn 
mlaenaf yn olaf, a'r olaf yn mlaenaf ." 

Matthew Henry a ddywed, "Tn awr ymddengys 
mai hyn ydyw prif dueddnod y ddameg hon, i ddang- 
os mai yr luddewon fuasai y rhai cyntaf i gael eu galw 
i'r winllan, ac y buasai llawer o honynt hwy yn dyfod 
ar yr alwad, ond yn mhen amser y buasai yr ef engyl 
yn cael ei phregethu i'r Genedloedd, y buasent hwy yn 
cael eu derbyn, ac yn cael derbyniad i ragorfreintiau a 
manteision cyfartal a'r luddewon yn gyd-ddinasydd- 
ion a'r saint, yr hyn y buasai yr luddewon, hyd ynnod 
y rhai oeddynt yn credu, yn ei wrthflasu yn fawr, ond 
heb un rheswm." 

Olshausen a ddywed, "Amcan uniongyrchol y ddam- 
eg ganlynol, o ganlyniad, fel y dengys y cysylltiad, yd- 
yw hyn, dysgu yr apostolion pa fodd nad ydoedd eu 
.galwad hwy, o hono ei hun, yn cyfroddi iddynt hwy 
unrhyw ragorfraint neillduol, a pha fodd y gallasai y 
llafurwyr ffyddlon yn nheyrnas Dduw, y rhai a alwyd 
mewn cyfnod diweddarach, gael eu gosod ar droediant 
cyfartal iddynt yn ol dyfarniad rhydd a diamodol gras 
dwyfol." 

Dr. Campbell a ddywed, " Amcan y ddameg ydyw 



88 Y EHAI OLAF YN FLA.ENAF. 

diwygio yr luddewon, y rhai oeddynt eiddigeddus o'r 
Cenedloedd. Cliwenyclient liwy gael gorfaeliant par- 
haol o'r ffafr ddwyfol, a'i bendithion efengylaidd." 

Alford a ddywed, "Fod cyfeiriad gwreiddiol y 
ddameg at yr apostolion." Cytuna ef a Stier a Trench 
i osod pwys mawr ar y cerydd a roddir i'r gwinllanwyr 
anfoddog (adn. 14), yn gymaint felly fel y gwna iddo 
arwyddo y posiblrwydd o'a gwrthodiad diweddol. Y 
mae Trench, yn gwneyd rhywbeth rnagor nag awgrymu 
y posiblrwydd dychrynllyd hwn. Eglura Alford mai 
y wobr, neu y geiniog, ydyw bywyd tragywyddol, neu 
mewn geiriau eraill, "Duw ei hun;" ond darlunia y 
rhai eiddigeddus a grwgnachlyd yn gyffelyb i'r rhai y 
troes ffrwyth yn lludw yn eu geneuau. Dywed E. B. 
Conder, M. A., yn ei esboniad ar Matthew, ac mewn 
cyfeiriad at olygddysg Alford, " Fod hyn yn ymddang- 
os yr anghyfdyb {paradox} fwyaf dyeithr y gall dyn 
ddei'byn bywyd tragywyddol a bod yn golledig yn 
y diwedd. Y mae hyn," ychwanega, " yn engraifft o or- 
ddeongli.' 1 ' 1 

Barnes a ddywed, " Y mae (y ddameg) wedi ei bwr- 
iadu yn unig i ddysgu fod Crist yn gwneuthur gwa- 
haniaeth YN yr eglwys, yn mysg y tyrfaoedd a fyddant 
cadwedig ; gwna rai yn fwy defnyddiol nag eraill, ar 
wahan i'r amser y gwasanaethant, ac y byddo iddo eu 
gwobrwyo yn gyfatebol. Y mae y ddameg yn dysgu 
UK gwirionedd, a dim ond UN." 

F. G. Cooke, caplan y Frenines, a ddywed yn y 
Speaker's Commentary, " Gall fod graddau a gwahan- 
iaethau, yn ddiddadl, yn nghyflwr dyfodol gwaredig- 
ion Crist, ond nid ydyw y gwahaniaethau hyny yn 



Y BHA1 6LAP YN FLAENAF. 8 

ffurfio un ran o gyfamod gras, yn yr hwn y mae yr un 
rodd o fywyd tragywyddol yn cael ei chynyg i bawb 
drwy haeddiant y Grwaredwr, llawer llai o dan y cyf am- 
od hwnw y gall unrhyw ddyn anturio meddwl y caiff 
ragor." 

Testament yr Ysgol Sabbotho'' a ddywed, "Y mae 
llawer o ddadlu wedi bod o barth i brif ddrychfeddwl 
y ddameg. Barna rhai mai y drychf eddwl hwnw yw,. 
fod gwobr teyrnas nefoedd yr un faint i bawb o'r deil-- 
iaid, f el y caf odd pob un o'r gweithwyr ei geiniog ; er- 
aill, mai nid ar hyd yr amser, ond ar ffyddlondeb yn ei 
wasanaeth, y mae yr Arglwydd yn sylwi ; eraill, mai y 
prif ddrychfeddwl ydyw y gwahanol oriau y cyflogid y 
gweithwyr; ond y golygiad mwyaf cywir ydyw, mai 
penarglwyddiaeth ydyw cyfraith fawr teyrnas Dduw, 
mai o ras, nid o ddyled, y mae y wobr ; nad oes gan y 
rhai a weithiasant hwyaf f wy o hawl ar Dduw na'r rhai 
a alwyd olaf, ond y saif efe at ei air a'i gyfamod a 
phawb o ddeiliaid ei deyrnas." 

f 1 , T. Hill a ddywed, "Cynygiaf ddangos fod yr 
amser a dreulir mewn llafur yn cynrychioli swm y 
llafur, ac fod maint y llafur yn cynrychioli rnaint yr 
aberth. Hyn yr ydwyf fi yn ei gymeryd yn allwedd 
i'r ddameg." (Expositor, vol. iii. 427.) 

S. Cox a ddywed, "Am danaf fy hun, nid ydwyf yn 
gwybod am un (allwedd) sydd yn ein gollwng mor 
bell iddi a hwn, ' Yn ngwasanaeth Duw, gwobr oreu 
llafur ydyw llafur, fel y gall y rhai y mae ganddynt 
fwyaf o waith fod yn hollol foddlon ar y wobr leiaf.' " 
(Expositor, vol. iii. 427-8.) 

ydym ni am geisio amddiffyn na chondemnio un 
7 



90 Y EHAI OLAP YN FLAENAF. 

o'r golygiadau uchod, yn unig amlygu ein crediniaeth 
mai yr hyn a ddysgir yn benaf drwy y ddameg ydyw, 

UNKHYWIAETH GWOBB, AC AMRYWIAETH ANRHYDEDD 
CANLYNWYB CKIST. 

Tn ffodus, y mae yr hyn a arweiniodd i lefariad y 
ddameg, (ac nis gellir ei deall ond mewn cysylltiad a 
hyn, oblegid y cyd-destynau sydd yn egluro y ddameg, 
ac nid y ddameg y cyd-destynau,) yn weddol eglur. 
Tr Arglwydd lesu sydd yn niwedd y benod flaenorol, 
mewn atebiad i ofyniad Pedr, " Beth gan nyny a fydd 
i ni?" yn hysbysu yn gyntaf beth fuasai gwobr yr ap- 
ostolion (darllener adn. 28), ac yn- cyhoeddi, yn ail, 
beth fuasai gwobr pawb, yn ystod holl oesau y ddaear, 
.a wnelent aberth o bob rhwystr i ymlynu yn hollol 
wrtho. (Adn. 29.) Gwelir felly mai egluro modd, 
:maint, a'r anrhydeddau cysylltiedig a'r gydnabyddiaeth 
a rydd Crist i'w ddylynwyr, raid fod amcan y ddameg. 
Dichon y gwelir dysgeidiaeth y ddameg ar y nodwedd 
ucliod bertnynol i weinyddiadau Duw at ei bobl, gyda 
nlwy o fantais yn ngoleu y gosodiadau canlynol : 

1. Mae yr holl winllanwyr yn ngwasanaeth yr un 
Meistr. Yn y winllan, ac yn yr un winllan, y maent 
oil, sef yn eglwys Dduw ar y ddaear. Nid ydyw y 
ddameg yn rhagdybio proffeswyr rhagrithriol i'w colli, 
a pkroffeswyr gwirioneddol i'w cadw. Gwir y bydd 
rnai o honynt yn olaf, a rhai yn flaenaf, ond gan nad 
pa un ai blaenaf ai olaf fyddant, nid ydyw eu sane yn 
yr orymdaith gadwedig yn eu dadgysylltu oddiwrthi. 
T maent oil yn rhengau byddin yr Oen, ac yn cyfan- 
soddi gwahanol gatrodau o honi. Digon-o brawf, pe 



Y BHAI OLAF YN FLAENAF. 91 

na byddai un arall, o wirioneddolrwydd crefydd y 
gwinllanwyr yn gyffredinol, ydyw fod y Pefchenog an- 
feidrol wedi gwobr wyo pob un o honynt : nid oedd cy- 
maint ag un yn eu mysg nad estynwyd y geiniog iddo. 
Dengys yr ystyriaeth hon y debygoliaeth a fodolai 
rhyngddynt. 

2. JHfae yr holl winllanwyr yn cael yr unrhyw wobr 
gan y Meistr. Dickon y bydd eu safleoedd yn cael eu 
gwrthdroi, ond yr un ydyw eu gwobr oil ceiniog. 
Caiff pob credadyn, gan nad pa mor wan ei allu, na 
pha mor gyfyng ei gylch, f wynhau yr un bywyd tragy- 
wyddol a'r uwchaf ei gyrhaeddiadau. Ehoddir y byw- 
yd hwnw iddo, ni'd am ei waith, ond yn rhinwedd y 
cyfamod a wneir ag ef. Efe yn addaw gwasanaeth, a 
Duw yn addaw gwobr. Ond y mae y wobr yn an- 
nhraethadwy fwy ei gwerth na'r llafur sydd yn ei 
sicrhau. 

3. JUae rhai o'r gwinllanwyr, gyda y wobr, yn der- 
by n anrhydedd arbenig. Galwyd llawer i'r winllan ar 
y drydedd, ar y ch.wech.ed, ar y nawfed, ac ar yr unfed 
awr ar ddeg, ond o'r llawer a atebasant alwad y nef- 
oedd, ac a aethant i'r winllan, ychydig o'r rhai hyny a 
ddewiswyd i fod yn dderbynwyr urddas uwchlaw eu 
cydweithwyr; ond yr oedd cymaint o enaid yn llafur 
ac ymroddiad anhunanol y rhai hyny, fel er iddynt 
ddyfod i'r deyrnas ar yr unfed awr ar ddeg, hoffwyd 
hwy i gymaint graddau gan Chwiliwr y galon, fel y 
gosodwyd hwy o flaen y rhai a ddaethant i fewn ar y 
chweched awr, ac felly mewn anrhydedd, aeth y rhai 
blaenaf yn olaf, a'r olaf yn flaenaf . Yn y dydd y bydd 
Duw yn gwastadhau ei gyfrifon a'r ddaear, caiff pob 



92 DUW Y KHAI BYW. 

gwir addolwr fywyd tragywyddolj ond gan fod yn 
bosibl enill rhywbeth. ychwanegol yn nghystadleuaeth 
crefydd, dyledswydd holl ddysgyblion Crist ydyw ym- 
gyrhaedd at deilyngu y gymeradwyaeth. ddwyfol a'i 
sicrka, ac felly ymddangos yn nghylchoedd uchelaf 
gogoniant Duw. Yr ydym yn cael ein gogleisio a'r 
syniad bendigaid nad x ydyw y byd eto wedi gweled 
cymeriadau ardderchocaf crefydd. T mae llawer yn 
ystod yr oriau sydd wedi myned heibio o ddydd gras 
Duw, wedi dyfod i mewn i'r eglwys. Gwyr nerthol 
oedd yr apostolion, y diwygwyr, a'r merthyron. T 
mae sefyllfa y winllan heddyw yn tystiolaethu i'w llaf- 
ur a'u llwyddiant; ond pwy a wyr nad yn esgoreddfa 
y dyfodol y mae rhai blaenaf teyrnas nefoedd. Ms 
gwyddom na fydd yn mysg gweithwyr y nawfed awr, 
a'r unfed awr ar ddeg, ymresymwyr mwy gorchfygol 
na Phaul, diwygwyr mwy brwdfrydig na Phedr, a 
phregethwyr mwy hyawdl nag Apolos. 



DUW T KHAI BYW. 

"Ond am y ineirw, yr adgyfodir hwynt; oni ddarllenasoch 
i yn llyfr Moses, y modd y llefarodd Da-.v wrtho yn y berth, 
gan ddywedyd, Mvfi yw Duw Abraham, a Duw Isaac, a Duw 
Jacob? Nid yw efe Dduw y meirw, ond Duw y rhai byw." 
MAEC xii. 26, 27. 

"Myfi yw Duw Abraham, a Duw Isaac, a Duw 
Jacob." Dyfynir y geiriau hyn o Exodus iii. 6, 
oblegid, yn marn y Duw a'u llefarodd ar y cyntaf, ac a 



DUW Y EHAI BYW. 93 

wyddai ddyfnder eu cynwysiad yn annrhaethol well na 
neb arallj fod ynddynt gadarnhad i athrawiaeth yr ad- 
gyfodiad. Tr oeddynt wedi eu darllen filwaith gan y 
genedl, wedi eu hadysgrifenu luaws o weithiau gan yr 
ysgrifenyddion, ac wedi eu beirniadu lawer canwaith 
gan ddysgedigion Israel ; ond hyd yn hyn, nid oedd 
un ysgrifenydd, beirniad, na chyfreithiwr, wedi dar- 
ganfod ynddynt yr athrawiaeth o fywyd wedi angeu, 
fel, pan ddatguddiwyd hyny gan yr Athraw, gostegodd 
y Saduceaid (Mat. xxii. 34), synodd y torfeydd at 
ddoetMneb a medr y Dysgawdwr (Mat. xxii. 33), a 
chanmolodd yr ysgrifenyddion ei ddefnyddiad new- 
ydd, ond argyhoeddiadol, o un o ranau annhebyg llyfr- 
au Moses. (Luc xx. 39.) Ms gall unrhyw amheuaeth 
fodoli. felly, nad ydyw y geiriau a lefarwyd gan Dduw 
o'r berth, ac a ddyfynwyd gan Grist yn yr efengylau, 
yn cynwys. yr athrawiaeth o adgyf odiad; ond nid ydyw 
y modd y gorwedd yr athrawiaeth yn y geiriau yr un 
mor eglur. Tn wir, ar yr olwg gyntaf, ymddengys y 
casgliad a dynir oddiwrth y dyfyniad yn fwysaidd ac 
anghysylltiol, ac yn herwydd yr ymddangosiad hwn 
nid ydyw yn hawdd gweled pa f odd y mae holl ranau 
y testyn yn gwasanaethu fel prawf o anfarwoldeb en- 
aid, ac adgyfodiad corph. Pwy, wrth fyfyrio y darn 
hwn o'i ddysgeidiaeth ef, all beidio teimlo hawl yr 

YMHOLIADATT 

canlynol ar ei ystyriaeth : Pa beth yn ngeiriau Diaw 
wrth Moses sydd yn dysgu anfarwoldeb ? A chaniatau 
fod anfarwoldeb y tri phatriarch yn cael ei ddysgu yn 
nghyhoeddiad Duw, pa fodd yr awgrymant adgyfodiad 



94 DUW Y BHAI BYW. 

eu cyrph'? Paliam y dewisodd Crist brawl mor anun- 
iongyrchol o adgyfodiad, tra y gallasai gael cynifer o 
brawfion mwy union gyrchol ? A oes rhywbeth yn yr 
amgylchiadau cydfynedol a llefariad gwreiddiol y geir- 
iau, ar wahan i'r geiriau eu hunain, sydd yn awgrymu 
parhad bodolaeth? A ydyw y geiriau hyn i'w hystyr- 
ied yn brawf o anfarwoldeb ac adgyfodiad pawb *? 

Ymddengys i ni mai yr unig ffordd foddhaol i eg- 
luro y geiriau hyn, gan mai tra yn ymresymu a'r Sad- 
uceaid y Ilefarwyd hwy, ydyw, dadansoddi y gwahanol 
ranau sydd ynddynt, a thrwy hyny ganf od y rhesymeg 
gyfresymol a red drwyddynt. Gwii 1 nad ydoedd Crist 
wrth eu llefaru yn bwriadu ffurfio ei frawddegau yn ol 
rheolau ymresymeg ddiweddar, ond y mae mor wir a 
hyny f od synwyr a pherthynas y brawddegau yn dyf od 
ynfwygweladwy, os deonglir hwy ynngoleuni y rheolau 
hyny. Tn mhob cyfresymiaeth (syllogism), dysgwylir 
gweled dwy gynsail ac un casgliad. T mae dwy gyn- 
sail yn y testyn, sef, 

" Myfi yw Duw Abraham, a Duw Isaac, a Duw Ja- 
cob," ac 

"Nid yw Duw Dduw y rhai meirw, ond y rhai byw ;" 
ac y mae yn y testyn hefyd gasgliad yn ddealledig, er 
nad ydyw yn ddatganedig, sef, 

" O ganlyniad, nid ydyw Abraham, Isaac, a Jacob yn 
feirw." 

Mewn cyfresymiaeth, ceir y frawddeg sydd yn cyn- 
wys y brif osodaeth (major proposition) bob amser yn 
mlaenaf, a'r frawddeg sydd yn cynwys yr osodaeth ail- 
raddol (minor proposition) yn dylyn ; ac felly y mae 
yma. T brif osodaeth ydyw, 



DUW Y EHAI BYW. 95 

"Myfi yw Duw Abraham, a Duw Isaac, a Duw Ja- 
cob ;" a'r osodaeth ail-raddol ydyw, 

" Nid yw Duw Dduw y rhai meirw, ond y rhai byw/' 

Hawlia rlieol arall fod y frawddeg gyntaf yn raeddu 
ystyr derfynol, ond yr ail frawddeg yn meddu ystyr 
gyffredinol. Ceir yn y testyn ufudd-dod i'r angen- 
rhaid hwn drachef n : 

" Myfi yw Duw Abraham, a Duw Isaac, a Duw Ja- 
cob." Dyna y terfynol ; yna yn dylyn y mae y cyffred- 
inol, sef, 

" Nid yw Duw Dduw y rhai meirw, ond y rhai 
byw." 

Grwelir fod y gosodiad negyddol yn cyffredinoli yr 
adroddawd (predicate), ac felly yr ymresymiad yn 
profi anfarwoldeb eraill heblaw Abraham, Isaac, a Ja- 
.cob. Tn olaf, cydymffurfir a rheolau cyfresymiaeth yn 
y testyn, yn y ffaith fod yr ail osodaeth yn negyddol : 

" N~id ydyw Duw Dduw y rhai meirw," &c. ; ac felly 
fod y casgliad (dealledig) yn negyddol hefyd. 

Gellir gosod ymresymiad y testyn yn y ffurf arallol 
a ganlyn : 

Y mae Duw yn Dduw i Abraham, Isaac, a Jacob. 
Nid ydyw Duw yn Dduw i'r rhai ydynt feirwon. O 
ganlyniad, nid ydyw Abraham, Isaac, a Jacob, yn feir- 
won. Sylwer yn f anylach drachefn, yn 

I. AE Y BEIF OSODAETH. " Myfi yw Duw Abraham, 
a Duw Isaac, a Duw Jacob." 

1. Y 'mae yr amgylchiadau cydfynedol a llefariad 
y geiriau yn awgrymol. "Y modd y llefarodd Duw 
wrtho yn y berth." Ar y pryd, yr oedd y genedl yn 
gruddfan dan galedi gorthrwm. a Moses, eu gwaredwr 



96 DTJW T KHAI BYW. 

dyfodol, yn bugeilio defaid Jethro, ar y gadwen fyn- 
yddig Sineaidd. Esgynodd y bugail i fynydd Duw, 
Horeb, ac ar ei ffordd tarawyd ei sylw gan olygfa ddy- 
eithr a rhyfedd. Gwelai. berth (yr acacia ddreiniog, 
cyffelyb i Iwyni mwyar ein gwlad ni, gyda y gwahan- 
iaeth pwysig hwn, f od hono yn fythwyrdd) yn llosgi, 
ac eto heb ei difa; yn yr hon hefyd y safai angel yr 
Arglwydd, niewn fflam dan. O ganol y berth hono, yn 
mysg pethau eraill, dywedodd Duw wrth Moses, " Myfi 
yw Duw dy dad, Duw Abraham, Duw Isaac, a Duw 
Jacob." Tn awr, y mae yn rhaid fod rhyw nodwedd- 
ion yn perthyn i'r berth hono ag ydoedd yn gynorth- 
wyol i argraffu y cyhoeddiad ar feddwl Moses ; ac an- 
'nichon o dan yr amgylchiadau, ydyw peidio oysylltu a 
hi ddwy nodwedd arwyddocaol. Yr oedd y berth, yn 
gyntaf , yn cael ei llosgi ; ac yn ail, er cael ei llosgi, 
parhai yn ei bythwyrddedd. Awgryma y nodwedd 
gyntaf sefyllfa y genedl ar y pryd, yn flVrneisiau 
trallodion - } ac r awgryma yr ail nodwedd dynged ddy- 
f odol y genedl, y buasai yn parhau," er angeu, yn an- 
f arwol. Yr oedd y berth yn ddarlun cyfaddas o gyf- 
Iwr presenol a sefyllfa ddyfodol pobl Dduw, a rhaid 
edrych ar ei llosgiad annif aol (gan nad i ba raddau y 
deallwyd hyny gan Moses) fel cyhoeddiad gwirionedd- 
ol o athrawiaeth bywyd tragywyddol. Y mae natur 
garedig yn cyflwyno lluaws o arwyddion o'r modd y 
gall y bywyd dynol ymddal, ac yn wir, ychwanegu 
grym a phrydferthwch, er cael ei ddarostwng i angeu. 
Y mae adgyf odiad gwanwynol natur o f edd y gauaf, yn 
cyfarch dychymyg prudd holl alarwyr yr oesau, ac yn 
arwyddocad o adgyf odiad bythwyrdd plentyn Duw. 



DtTW Y KHAI BYW. 97 

2. Ymae avnseriad llefariad y geiriau yn bwysig. 
Yr oedd Abraham, Isaac, a Jacob, ar yr adeg y llefar- 
odd Duw y geiriau hyn, o ran eu cyrph, wedi llwyr 
falurio yn llwch y ddaear. Yr oedd rhwng pedwar a 
phum' cant o flynyddau wedi myned heibio er eu mar- 
wblaeth ; ond yn mhen y canrif oedd yna, wele y Je- 
hofah yn dywedyd, "Myfi yw Duw Abraham," &c. 
Nid, "Myfi a fum yn Dduw Abraham," &c., ac nid, 
" Myfi oeddwn Dduw Abraham," ond yn y modd mwy- 
af eglur dywed, " Myfi yw Duw Abraham. Duw Isaac, 
a Duw Jacob." Pa fodd y gallasent hwy barhau i'w 
wneyd ef yn wrthddrych eu haddoliad, nac yntau bar- 
hau i fod yn Noddwr iddynt, os ydoedd angeu wedi eu 
llwyr ddiddymu 1 ? T mae amseryddiad y berthynas 
yn profi eu bod yn fyw yn rhywle, ac y mae yn eithaf 
eglur nad oeddynt yn fyw mewn un rhan o'r byd hwn ; 
o ganlyniad rhaid eu bod yn fyw yn y byd arall. Os 
wedi meirw i ddynion, yr oeddynt yn fyw i Dduw, 
" Canys pawb sydd fyw iddo ef." (Luc xx. 38.) T mae 
Duw yn gymaint o Dduw i Abraham heddyw ag y bu 
erioed, ac er cysur annhraethadwy i bob crediniwr, 
bydd hyn yn wirionedd am dano yntau yn oes oes- 
oedd. Sylwer yn 

n. AB YB OSODAETH AiL-EADDOL. " Nid yw Duw Dduw 
y rhai meirw, ond y rhai byw." T mae hyn yn cyn- 
wys yn 

1. N~ad oes un cydrywiaeth natur rhwng y Duw bi^w 
a chyrph meirwon. Tybia rhai esbonwyr fod yr en- 
wau a roddir i'r patriarchiaid ynia, sef Abraham, Isaac, 
a Jacob, yn eu golygu, nid fel ysbrydion anghorpholed- 
ig yn unig, ond yn cymeryd i f ewn eu cyrph yn ogystal 



98 . DUW T KHAI BTW. 

a'u heneidiau, ac fod eu dwy ran yn perchenogi Duw. 
Tmddengys i ni, modd bynag, nid yn unig fod hyny yn 
anghyson a'r dywediad dan sylw, sef nad ydyw Duw 
yn Dduw y meirw, ond hefyd fod y fath dyb yn dwya 
i sylw annichonolrwydd anianyddol a moesol. Pa. 
fodd y gall y corph marw berchenogi y Duw 
byw ? Y mae yn ynfydrwydd o'r mwyaf , ac yn wir r 
yn ddiraddiol i'r Duw mawr, i gredu fod yn bosibl 
iddo ef hawlio y fath berthynas a llwch pydredig. Nid 
ydyw efe yn Dduw i fater difywyd, i adfeilion angeu. 
Nis gall fod un gyfatebiaeth, un cydnawsedd, nac un 
berthynas rhwng ffynonell bywyd a phentwr annheim- 
ladwy o Iwch. T mae efe yn Arqlwydd ar y naeirw r 
ond nis gall ddal y berthynas agos ac anwahanedig o 
Dduw a neb ond a'r rhai hyn ; ac nid ydyw hyn ych- 
waith yn dinystrio grym yr ymresymiad, eithr yn hyt- 
rach yn ei gadarnhau, oblegid os ydyw yr eneidiau ya 
fyw, a Duw yn Dduw iddynt, goblyga hyny yr ych"- 
wanegir cyrph byw at yr eneidiau byw; mewn gair 
arall, y bydd adgyfodiad. Tn wir,*y mae y fath berth- 
ynas rhwng anf arwoldeb ysbryd ac adgyfodiad y corph f 
f el y mae profi y naill yn gyfystyr phrofi y llalL 
Megys ag y mae tragywyddolrwydd Duw yn golygu 
tragywyddolrwydd enaid; felly y mae tragywyddol- 
rwyddd enaid yn golygu adgyfodiad y corph. Mewn 
trefn i'r Duwdod arllwys ei ogoniant i gyrph, megys ag 
y gwna efe i eneidiau, y mae yn rhaid i'r cyrph ydynt 
yn f eirwon ddyfod yn fyw, a chan ei fod wedi ymgyf- 
amodi i wneyd hyny, y mae yr adgyfodiad yn dyf od ar 
unwaith yn un o ddygwyddiadau sicraf y dyfodol. Y 
mae yn cynwys, yn 



DITW Y EHAI BYW. 99 

2. Nas gall unrhyw berthynas gyfamodol fodoli 
rhwng JDuw V meirwon. Fel Duw mewn cyfamod, 
" Nid y w Duw Dduw y rhai meirw." T mae yn ngeiriau 
y Jehofah yn Horeb ragor nag adgoff had f od Abra- 
ham, Isaac, a Jacob yn addolwyr o hono, y maent yn 
adgoff had o'r ffaith bwysig arall, fod yr Arglwydd, 
drwy gyfamod, wedi ymrwymo bod yn Dduw iddynt. 
Cyfeiriant at y geiriau hyny a lefarodd yr Arglwydd 
wrth Abraham : " Cadarnhaf hefyd fy nghyfamod 
rhyngof a thi, ac a'th had ar dy ol di, trwy eu hoesoedd, 
yn gyfamod tragywyddol, i fod yn Dduw i ti, ac i'th 
had ar dy ol di." (Gen. xvii. 7.) Arweinid ni y tu 
draw i'n terfynau pe yr ymchwiliem i nif er ac ansawdd 
yr holl addewidion a gynwysai cyfamod Duw ag Ab- 
raham. Y mae un peth yn eglur, sef fod yr addewid. 
hon yn unig (bod yn Dduw iddo) mor eang ac mor an- 
hysbyddadwy f el nas gallasai berchenogi y filf ed o honi 
yn ystod y bywyd daearol meithaf. Addawir iddo, 
nid cyfoeth, nid hirhoedledd, nid diogelwch, ond an- 
f eidrol fwy, JDuw yn eiddo iddo, a Duw yn eiddo iddo 
nid am amser penodol, ond yn etif eddiaeth dragywydd- 
ol. Ond pa faint bynag addawodd yr Arglwydd yn e* 
gyfamod, hunodd y patriarchiaid cyn derbyn cynwys- 
iad yr addewidion. Bu Abraham, er engraifft, nid yn 
mwynhau, ond yn dysgwyl am ryw "ddinas ag iddi 
sylfaeni, saer ac adeiladydd yr hon yw Duw." (Heb. xi. 
10.) Nid oedd Caer Arba, Hebron, nac un ddinas ar- 
all yn cyfateb i'r ddinas addawedig iddo, am hyny ym- 
godai mewn dysgwyliad uwchlaw eu tyrau hwy am 
rywbeth amgenach. A theimlodd Duw fod ei anrhyd- 
edd fel plaid i'r cyfamod yn ei rwymo i ddarparu 



100 DUW Y BHAI BYW. 

dinas. Buasai ar yr Anf eidrol gywilydd byth arddel ei 
berthynas gyfamodol a'r patriarchiaid pe na buasai 
wedi trefnu i roddi iddynt y wlad well, yr hon oeddynt 
yn ei chwenych; ond yn awr, gan fod Duw wedi cyf- 
lawni ei ran ef o'r cyfamod, ac wedi parotoi dinas, "nid 
cywilydd ganddo ei alw yn Dduw iddynt hwy." Gwel- 
ir, felly, fod cyfansoddiad y cyfamod yn golygu bywyd 
byth-barhaol, ac oblegid hyny, "Nid ydyw Duw Dduw 
j rhai meirw, ond y rhai byw." 

III. Y CASGLIAD. Os nad ydyw Duw yn Dduw y 
meirwon, nis gall y patriarchiaid fod yn feirwon. 

Awgrymwyd ar y dechreu ei fod yn ymddangos yn 
ddyeithr i Grist ddewis prawf mor anuniongyrchol o 
anfarwoldeb, ac felly o adgyfodiad, a'r uchod, a hyny 
o herwydd fod eraill mwy uniongyrchol yn gyrhaedd- 
adwy ; ond wedi ystyriaeth, yr ydym yn teimlo fod yr 
awgrym yn cynwys y gamsyniaeth fwyaf , a hyny am y 
.rheswm hwn, y buasai yn annichon hyd yn nod i Grist, 
drwy holl gorph yr Tsgrythyrau, gael prawf cadarnach 
na'r hwn a gynwysir yn y dyfyniad. Yn hytrach nag 
fod y prawf yn eiddilaidd ac anuniongyrchol, y 
mae y mwyaf cryf ac uniongyrchol dichonadwy, 
.a hyny yn gymaint ag fod ei holl seiliau yn 
nghyfamod Duw. Y farn gyffredin ydyw, mai y rhes- 
wm i Grist ddyfynu o un o lyfrau Moses, wrth ym- 
ddadleu gyda'r Saduceaid, ydoedd, nid oblegid mai 
yno yr oedd yr athrawiaeth yn cael ei dysgu egluraf, 
ond oblegid fod y Saduceaid yn gwadu na lefarodd 
Moses air eriod o barthed i'r athrawiaeth, onide y 
buasent hwy yn ei chredu ar unwaith. Nid ydym yn 
.gallu boddloni ein hunain am y swm o wirionedd sydd 



DUW Y EHAI BYW. 101 

yn y f ath dybiaeth, ond yr ydym yn dra sicr o hyn, y 
buasai yn annichonadwy dyfynu o un ran o'r Hen Des- 
tament lie y gorphwys yr athrawiaeth o fywyd dyf odol 
ar seiliau cadarnach nag y gwna yn nghyhoeddiad 
Horeb, oblegid y peth cadarnaf yn ymerodraeth Duw 
ydyw y cyfamod, ac y mae athrawiaeth anf arwoldeb yn 
adranau hwnw. Gwir y gallasai Crist gyfeirio at aw- 
grymau o adgyfodiad yn llyfr Genesis. Gallasai ofyn 
i'r Saduceaid : " Ai nid ydoedd addewid o Waredwr i 
Adda, wedi y condeniniad i farw, yn awgrymu ^anfar- 
woldeb 1 ?" Gallasai ofyn : " Ai tebyg ydoedd y buasai 
Duw yn caniatau marwolaeth Abel ar ol derbyn ei 
aberth, oni buasai fod y farwolaeth hono yn ei dros- 
glwyddo i well a dedwyddach sefyllfa?" A gallasai 
ofyn: " Os nad oes sefyllfa ddyfodol, pa f odd y mae 
deall ymadawiad Enoch fel ffafr ddwyfol?" Ond y 
mae rhanau eraill o'r gair yn dryfrith, nid o aw grymau, 
ond o gyhoeddiadau pendant. Dyma y wytMen eur- 
aidd sydd yn llyfr Job, y cordeddiad melus yn anthem- 
au caniedydd Israel, a'r lliw prydferth. yn naiiun ym- 
adawiad Elias, fod byd i fyw ynddo ar ol hwn. Ond 
er mor egiur y dysgir yr athrawiaeth. bwysig a chysur- 
. lawn hon yn y lleoedd yna a'u cyffelyb, disgynodd 
meddwl y Duw-ddyn, nid arnynt hwy, ond ar y fan 
hono, yn mhellderau yr Hen Destament, lie y gwelai 
ei seiliau yn nghyfamod disigl Duw. Bydded i anian 
suddo i ddif ancoll, ac i'r cread ymollwng i ddiddym- 
dra tragywyddol, beth bynag a ddygwydd i holl gylch- 
oedd eraill bodolaeth, rhaid i blant Duw feddianu 
bywyd corphorol ac eneidiol, oblegid y mae hyny yn 
un o'r rhagorfreintiau addawedig iddynt yn nghyfam- 



102 YR YSBRYD AIXAN 

od Duw. Y cwestiwn holl-bwysig erbyn heddyw ydyw, 
nid, " A gyfodir y meirw *?" ond, "A ydyw cyf amod Duw 
yn ddiogel ? " 



YR YSBRYD AFLAN A'B SAITH YSBRYDION 

G-WAETH. 

" Pan fyddo un cryf arfog yn cadw ei neuadd, y mae yr hyn 
sydd g&nddo mewn heddwch; ond pan ddel un cryf ach nag ef 
arno, a'i orchfygu, ef e a ddwg ymaith ei holl arfogaeth ef yn yr 
hon yr oedd yn ymddiried, ac a ran ei anrhaith ef. Y neb nid 
yw gyda mi, sydd yn fy erbyn: a'r neb nid yw yn casglu gyda 
mi, sydd yn gwasgaru. Pan el yr ysbryd aflan allan o ddyn, ef e 
a rodia mewn lleoedd sychion, gan geisio gorphwysdra: a phryd 
na chaffo, efe a ddywed, Mi a ddychwelaf i'm ty o'r lie y daeth- 
um allan. A phan ddel, y mae yn ei gael wedi ei ysgubo a'i 
drefnu. Yna yr a efe, ac y cymer ato saith ysbryd eraill gwaeth 
nag ef ei him; a hwy a ant i mewn, ac a arosant yno: a diwedd 
y d>n Irwnw fydd gwaeth na'i ddechreuad." Luc xi. 21-26. 

Y gwirionedd mawr, parhaol a chanolog, yn y geir- 
iau hyn ydyw, mai Cristionogaeth, a Christionogaeth 
yn unig, sydd yn meddu ar y gallu gofynol i fuddugol- 
iaethu ar ddiafol yn nghalon dyn. Dyna y gwirionedd 
canolog, ond oddiamgylch i'r gwirionedd yna y mae 
amryw o wirioneddau eraill, yn arddyrchu arno, oddiar 
orielau y ddwy ddameg hyn. Nyni a gymerwn ein 
harwain yn raddol at y gwirionedd mawr a ddysgir 
gan y gwirioneddau. sydd yn gylchoedd o amgylch 
iddo. 

Yn y cylch cyntaf, ar raddfa allanol y testyn, ceir 
cydnabyddiaeth o fodolaetfi bersonol y diafol. Yn 



A'E SAITH YSBEYD GWAETH. 103 

marn rhyw bobl, nid person ydyw y cydgorffoliad rhyf- 
.edd hwnw o ddrygioni a gwae a elwir yn ddiafol, ond 
egwyrldor ddrwg. Haerant hwy fod gwreiddiau y 
-ddeuawdaeth Feiblaidd Duw a diafol, i lawr yn 
-chwedloniaeth cenedloedd ofergoelus y dyddiau gynt, 
ac fod y fath athrawiaeth yn anmhosiblrwydd ymres- 
ymegol, heblaw bod yn anfri ar gymeriad Duw. Ond 
pa beth bynag a ddywed Undodaeth, cyhoedda y geir- 
iau hyn fod ei uchelder Satanaidd yn bodoli. Ac y 
mae gwaith ein Harglwydd yn dysgu ei ddisgyblion i 
weddio "a gwared ni," nid "rhag y drwg" ond " rhag 
yr un drwg." (Gwel Cyf. Diwyg.) yn gydnabyddiaeth 
ddwyfol o fodolaeth bersonol yr archangel syrthiedig. 
Trawf digonol o'r ffaith fod y diafol mewn bod ydyw, 
<ei fod wedi llwyddo i gael gan ddynion i geisio gwadu 

hyny. 

Fel person, y mae iddo ddau enw yn y ddwy ddam- 
eg dan sylw, sef "cryf arfog," ac "ysbryd aflan." T 
mae iddo luaws o enwau eraill. Ef e ydyw " sarph " 
Oenesis ; "Belial " Deuteronomium ; " ysbryd celwydd- 
og" y Breninoedd cyntaf; "Beelzebub" Breninoedd 
yr ail ; "Satan" llyfr Job; "ysbryd drwg" y Bafn- 
wyr ; " Lucifer " Esaiah ; " gelyn ddyn " y damegion ; 
"tad y celwydd " a u lleiddiad dyn " loan ; " tywysog 
llywodraeth yrawyr" Paul; "Hew rhuadwy" Pedr ; 
" duw y byd hwn" yn y Corinthiaid ; " yr ysbryd sydd 
yr awrhon yn gweithio yn mhlant yr anufudd-dod " yn 
yr Ephesiaid; "Appolyon," "y ddraig goch fawr," ac 
" ysgorpion," yn y Datguddiad ; " Abaddon " yr Heb- 
Teaid ; " Ahriman " y Persiaid ; " Pelo " y Polynesiaid ; 
" Loki " yr Allmaenwyr ; " El Harith " yr Arabiaid ; 



104 YE TSBETD AFLAN 

"Iblis " y Mahometaniaid ; " Asmodeus" y Talmudiau,. 
&c. &c. T mae amlder ei enwau yn ere a amheuaeth. 
am nodwedd ei gymeriad. 

Yn yr ail gulch, cyflwynir y person fiwn fn st/lw 
fel ty-ddaliwr. Mewn lleoedd eraill, dangosir ef yn y 
cymeriad o . yhuddwr Duw wrth ddynion, a chyhudd- 
wr dynion wrth Dduw. Cablai Dduw yn ei gefn wrth 
Efa, a chablai Job yn ei gefn wrth Dduw. Ca ddifyr- 
wch wrth gario ystraeon rhwng nefoedd a daear. 
Mewn cysylltiad arall, sieryd Crist am dano fel nithiwr^ 
Drwy gudd-gasgliad, gosodir Duw allan fel amaethwr 
mawr, wedi troi malldir y ddaear yn dir gwenith, a. 
chodi grawn o hono o'r un natur a'r gronyn a hauwyd 
yn naear Calfaria. Bhyw ddiwrnod y mae y cnwd 
cyntaf wedi ei giudo i'r ysgubor, y mae wedi ei 
ddyrnu. one] heb ei nithio. Cafodd Satan ganiatad i 
fyned i'r ysgubor, a gosododd Pedr yn y gogr. Tr 
oedd plyg o us o arngylch i'r gwenithyn apostolaidd, 
ac yr oedd angen ei ddatrys 'a'i lanhau. Fel canlyn- 
iad, collwyd y gwadwr, y rhegwr, y Simon, drwy wifr- 
au.y rhidyll, a chariwyd ef ymaith gan wynt y brofed- 
igaeth, ond arosodd y dewrddyn, y molianwr, y Pedr, 
ar ol, ac y mae wedi ei gasglu er's canoedd o flynydd- 
au i'r heiniardai (granaries) tragywyddol. Oddiar sane 
arall yr edrych Pedr ar yr un drwg megys crwydryn 
anonydd a drygionus, "yn rhodio oddiamgylch, gan 
geisio y neb a allo ei lyncu." Cynhyrfir ei holl fod- 
olaeth gan wane anniwall a greddfol i ysbeilio a llof- 
ruddio. 

Yn y gekiau hyn, modd bynag, dewisa y Damegwr 
dwyfol osod Beelzebub allan fel ty-ddaliwr. Darlunir 



A'B SAITH YSBRYDION GWAETH. 105 

ef yma yn myned f>t y ty, yn myned i fewn iddo, yn 
aros ynddo, ac yn cael ei fwrw allan o hono. Fel ty- 
ddaliwr, y mae y diafol yn draws-feddianwr. Gwir ei 
fod ef yn edrych arno ei hun, nid fel deiliad at ewyllys 
y sawl a ddymuna roddi rhybudd iddo ymadael, obleg- 
id dywed, " Af a dychwelaf Vm ty," ond nid ydyw yn 
berchenog enaid yn unol ag unrhyw ddeddf na threfn. 
Nid ydyw wedi ei roddi iddo gan Dduw, nid ydyW 
wedi ei enill ganddo drwy lafur, nid ydyw erioed wedi 
talu gwerth cyf artal am dano ; mewn gair, nid oes yr 
un weithred drosglwyddol yn nghoffrau uffern, daear, 
na nef oedd. 

Yn y trydydd cylch, yr hwn sydd agosach at ganol- 
fan y testyn, dangosir nas gall dwy j~arn fodoli o 
barthed i'r dymunoldeb, os yn ddichonadwy, o gael 
rhywun digon galluog i an/on y trawsfeddianwr all- 
an. Nid yn unig nid ydyw yn talu ardreth i'r perch- 
enog, ond rhagor, y mae yn lleihau gwerth marchnadol 
enaid ; a gwaeth na hyny, y mae yn is-rentu (sub-let) 
ystaf elloedd enaid i ddemoniaid eraill gwaeth nag ef ei 
hun. Lleihau gwerth y tai yr oedd y diafol yn Mhal- 
estina. Gwneyd un yn ddall, yr ail yn fud, y trydydd 
yn fyddar, y pedwerydd yn lloerig, y pumed yn lles- 
meiriol, &c. Nid oes neb yn ddiogel o dan ei awdur- 
dod. T mae yn dal ar Job, yn cyhuddo Joshua, yn 
nithio Pedr, yn cernodio Paul, yn dinystrio en-awd y 
Corinthiad, yn bwrw rhai i garchar yn ol y Datgudd- 
iad, ie, yn tetntio Arglwydd y bywyd. Nid ydyw yn 
ddiogel hyd yn nod i fochyn fod yn llety i gythreul- 
iaid. Arweinia hwy, nid i'r f archnad, ond dros y dibyn 
i'r mor. Y drugaredd fwyaf y gall y ddaear gael gaf- 
8 



106 XR YSBBYD AFLAN 

ael arni byth ydyw cael gafael ar rywun o rywle a all 
glirio ymaith yr ysbrydion aflan, a'u hegwyddorion, 
allan o derfynau y byd. 

Yn y pedwerydd cylch, dysgir fod dynion wedi, ac 
yn bod, a broffesant attu i an/on drygioni allan or 
byd. Yr oedd y Phariseaid yn lioni y galltt hwnw, a 
chydnabyddent fod yr un gallu yn meddiant y Gwar- 
edwr, yn unig fod ei allu Ef yn ddeiliedig oddiwrth 
Beelzebub, hen dduw gwibed Anaziah. Son am gabl- 
edd, nis gall dim fod yn fwy cableddus na'r ensyniad 
fod Arglwydd angelion mewn cyngrair ag arglwydd 
cythreuliaid ! Darllener atebiad yr lesu iddynt, a 
a cheir gweled ei fod mor wawdlym a cholynog, fel nad 
ydyw yn un syndod i gyro ei ymresymeg anfeidrol beri 
i'r codenau gwynt Phariseaidd fyrstio allan, ac_i ryw 
wraig yD y dyrf a waeddi yn uchel, " Gwyn fyd y groth 
a' tli ddug di, a'r bronau a sugnaist." T mae athron- 
wyr a rhydd-feddylwyr yr oesau yn cydnabod bodol- 
aeth. drygioni yn y byd ; a rhagor, yn proffesu gallu i'w 
ymlid ymaith. Y maent wedi nodi amryw gynlluniau. 
Kordd Comte ydyw gwneyd cyd-gasgliad o holl ath- 
i'vlithwyr a dyngarwyr yr oesau, arwain y rhai a boen- 
ydir gan ddrygioni i'w presenoldeb i'w hedmygu a'u 
haddoli, a sicrha y bydd nyny yn ddigon i beri i'r ys- 
bryd aflan ffoi allan o galon yr addolwr. Ffordd y 
rhesymolwr ydyw dodi yr efengyl o'r naill du, tynu 
haul datguddiad o ffurfaf en y byd, gan olygu y ffoa yr 
ysbrydion gan danbeidrwydd goleuni canwyllau brwyn 
eu synwyrau hwy ! " Os ydych am anfon drygioni 
allan o'r byd," ebai Stuart Mill, "gwnewch dda i'ch 
cyd-ddynion, bendithiwch eich hiliogaeth," &c. Dyna 



A'B SAITH YSBEZDION GWAETH. 107 

i grefydd ef ; crefydd heb addoliad, heb ffydd, heb 
Dduw, lieb ddim. Dywed Anffyddiaeth wrth y riiai a 
berchenogir gan egwyddorion uffern, "Ydych, yr yd- 
ycli yn ddrwg, ond peidiwch wylo, y mae difodiant yn 
ymyl, ac yn fuan bydd clogarenau (bubbles) eich bod- 
olaeth wedi ymchwalu ar draethellau damwain ddall. 
T ffordd sydd gan Babyddiaeth ydyw, nid cydnabod 
jr unig Dduw a wnawd yn ddyn yn Bethlehem, ond 
gwneyd dyn arall yn dduw yn Bhufain ! Ond er mor 
lluosoced y cyfundrefnau dynol, ac er mor fostfawr 
honiadau eu sefydlwyr, fel galluoedd i orchfygu dryg- 
ioni, y maent wedi eu profi yn fethiant. Bu gwareidd. 
iad, celfyddyd, masnach a gwleidyddiaeth yn ceisio 
rhaffu a dofi pechaduriaid, ond fel y truan yn mysg y 
beddau, yr oeddynt yn tori y cordeddau, ac yn dryllio 
y cadwynau fel edafedd gwlan. Felly y bydd cyflwr 
pechadur am byth .. oddigerth i rywun " cryf ach na'r 
cryf arfog," yn ei drugaredd, ddyfod heibio. 

Yh y pumed cyl'ch, ceir golwg ar y gwiri@n'edd, mai 
yr A.rglwydd lesu yn unig sydd yn meddu ar y gallu 
gofynol i orchfygu cadernid y gelyn. Y mae yn rhy 
gryf i unrhyw, a phob gallu dynol. Y mae yn un eryf, 
yn un cryf arfog, yn un cryf arfog yn ei neuadd, yn 
un cryf arfog yn ei neuadd, a'r hyn sydd ganddo mewn 
heddwch. Aeth saith o feibion Scefa, un diwrnod, i 
geisio gyru allan un ty-ddaliwr dieilig. Ourasant wrth 
y drws, gwaeddasant wrth y ffenestr, darllenasant wys 
ei ddygyweiniad, ond afcebwyd hwy gan y preswylydd 
yn dra digynhwrf , " Yr lesu yr wyf yn ei adnabod, a 
Phaul a adwaen, eithr pwy ydych chwi ?" (Act. xix. 15.) 
Yn lie i'r saith orchfygu yr un, gorchfygodd yr un y 



108 YR TSBKYD AFLAN 

saith, " hyd oni ffoisant hwy allan o'r ty hwnw yn 
noethion ac yn archolledig." (Adn. 16.) Mor wahanol 
yr oedd yn y synagog. Mor gynted ag y dywedodd 
yr lesu wrth un o'r tenantiaid, " Dos allan," atebodd 
yn y fan, "Mi a'th adwaen, pwy ydwyt, Sanct Duw." 
(Marc i. 24.) T mae yn syndod fod y diafol yn gallu 
goddef ymhonwyr defodol ein dyddiau ni, y rhai a 
broffesant allu i ddadreibio eneidiau anach. Nid oes 
dim yn debyg o fod yn fwy o fwrn ar gylla uffern na 
cnlywed dyn marwol yn honi gallu i faddeu a thrugar- 
hau ! Nid oes ond lesu Grist yn iinig yn gallu dym- 
chwel gorthrwm uffern. Fe all rhieni, yn eu pryder, 
wneyd llawer i wrteitMo moesoldeb y plant, ond rhaid 
cael crefydd lesu Grist i newid eu calonau. Bhaid 
cael cleddyf yr Arglwydd gyda phob Gedeon. Dichon 
eglwys Dduw, drwy yr ysgol Sul, y Feibl Gymdeithas, 
y Cymdeithasau Cenadol a Dirwestol, &c., wareiddio a 
sobreiddio dynion, ond nis gall unrhyw gyfundrefn 
allofyddol, nac un peirianwaith cymdeithasol, gynyrchu 
cymaint ag un dyn duwiol. Na, rhaid myned i gyfar- 
fod a Christ yn bersonol, cymeryd gafael ynddo Ef, 
cyffwrdd ag ymyl ei wisg Ef, ei gofleidio Ef, glynu 
wrtho Ef, ei gusanu Ef, hyd nes y teimlir fod llanw 
anfeidrol ei fywyd a'i farw yn gorchuddio holl draeth 
bodolaeth. 

Drwy y cylchoedd uchod, yr ydym wedi ein harwain 
at ganolfan y damegion, sef, 

Fod y waredigaeth a eff&ithia Crist yn un barhaot. 
Gorwedd gogoniant ei waith Ef, a'i ragoriaeth ar eiddo 
y consurwyr crefyddol, yn y fan hon, fod y diwygiad a 
effeithia yn un llwyr, trwyadl, ac anniry wiedig. Pan yr 



A'E SAITH YSBRYDION GWAETH. 109 

enfyn Ef yr ysbryd aflan allan, ar yr un pryd gwna ei 
ddychweliad yn annicnonadwy. Sylwer ar ddarluniad 
damegol yr Athraw o ddullwedd a methiant pob ym- 
gais ddynol i alltudio drygioni o'r galon. Hysbysa 
yn gyntaf mai rhywbeth a wneir yn nghefn y diafol 
ydyw pob diwygiadol dynol. Bhaid i'r diafol fyned all- 
an o'r ty cyn y gall y diwygiwr dynol fyned i f ewn iddo, 
ond gall yr lesu fyned i fewn i'r neuadd at y cryf arf- 
og, ei orchf ygu, dwyn ei arf ogaeth, a rhanu ei anrhaith. 
Darlunir y diafol yn gadael y dyn am dymor, ac yn 
myned ain dro, a chan nad oes ganddo gynyg i ardd- 
wriaefch nefol, i lysieuaeth rasol, i flodau a liliau, i 
Iwyni gwyrddion a doldiroedd meillion, cymer ei daith 
i anial-leoedd di-ddwfr, i grasdiroedd caregog, ac i swn 
dylluanod ysgrecnlyd. Paradwys sydd yn taro angel, 
ond anialwch sydd yn taro cythraul. Wedi iddo ef 
gefnu, daeth y glanhawyr Phariseaidd i fewn. Yr oedd 
yno le ofnadwy. Tr holl furiau a'r lloriau yn llawn 
bttdreddi, a thawch brwmstanaidd yn ymgodi o bob 
cyfeiriad. Er hyn, dechreuwyd ei lanhau. Taflwyd 
caneuon masweddol o'r cof, rhegfeydd oddiar y tafod, 
a hongianwyd darluniau ardderchog o Ffydd, Gobaith, 
a Chariad, ar y muriau. Cyfnewidiwyd holl ymddang- 
osiad y ty. Bhyw ddiwrnod, oddiar derfynau yr anial- 
wch, gwel yr hen breswylydd ef, a phenderfyna ddy- 
chwelyd yn ol. Wedi myned i mewn, synir ef gan y 
gwelliantau sydd wedi eu. heffeithio. T mae yr awyr- 
iad yn well, y dodrefn yn well, y darluniau yn well, 
mewn gair, y mae y preswyl wedi myned o dan y fath 
gyfnewidiad, fel y mae y diafol yn penderfynu ei droi 
o f od yn drigfan ddirgelaidd yn neuadd gyhoeddus, yn 



110 YE TSBBYD AFLAN, &C. 

meddu ar ystafelloedd gwahanol at garni, dawnsio, a 
gloddesta. Grwahoddodd saitli o gythreuliaid mwy 
eythreulig nag ef ei hunan yno i loddestwyl yr agoriad, 
ac yn fuan iawn, yr oedd golwg saith waeth ar yr ad- 
eilad nag a fu erioed o'r blaen. Beth y mae hyn yn ei 
ddangos ? Darlun ydyw o ddyn, dan driniaethau dyn- 
ol, wedi newid eifiichedd, ond heb newid 'ei galon o 
ddyn wedi ei addurno a moesoldeb oddiallan, heb fod 
ganddo dduwioldeb oddifewn. Darlun ydyw o'r dyn 
anffodus hwnw y credwyd fod troedigaeth wedi ei 
heffeithio ynddo. Cydnabyddai yr Arglwydd f el Pha- 
raoh, proffesai edifeirwch fel Ahab, awyddai am ddi- 
wygio fel Herod. Nid ydyw mwyach yn rhegwr, yn 
feddwyn, nac yn odinebwr. Tr oedd y diafol allan, 
ond nid oedd Crist i fewn, fel pan ddaeth y diafol yn 
ol, aeth y dyn yn saith mwy cableddus, meddw, ac an- 
llad nag y bu erioed o'r blaen. T mae yn berffaith 
mewn cythreuligrwydd, a'i enaid yn uffern symudol. 
Gwyddom am engreifftiau galarus ydynt yn arddang- 
osion byw o anallu cyfundrefnau dynol i ddwyn oddi- 
amgylch ddiwygiad parhaol. Ond mor wahanol ydyw 
crefydd wirioneddol; lie y cafodd hi saith o gythreul- 
iaid, cliriodd hwy allan. Unwaith y tafla hi ddiafol 
allan, nis gall ddyfod byth yn ol. Erys y gallu mwy 
a'i taflodd allan, yn ddiogelwch tragywyddol rhag ei 
ddychweliad. Dywed Crist, drwy ei efengyl, wrth 
egwyddor uffern yn nghalon y pechadur, nid yn unig, 
"Tyred allan o hono," ond ychwanega, "ac na ddos 
mwy iddo ef." 



T DETTDDEG AB OKSEDDFEYDD, &G. Ill 

Y DEUDDEG AE OBSEDDEEYDD YN BABOT Y 
DEUDDEG LLWYTH. 

" Ac yr eisteddwch ar orseddfeydd, yn barnu deuddeg llwyth. 
Israel. " Luc xxii. 30. 

Y mae adroddiad Matthew o'r hyn a lefarodd Crist 
ar y pryd hwn, yehydig yn helaethach, ond nid yn wa- 
hanol, i'r cronicliad gan Luc. Hysbysa Matthew mai 
yr hyn a ddywedodd y Gwaredwr ydoedd (yn ol fel y 
cyfieithir ef gan John Williams), " Yn wir, meddaf i 
chwi, yn yr adnewyddiad, pan seddir Mab y dyn ar ei 
orsedd ogoneddfawr, y cewch chwi, fy nghanlynwyr, 
eistedd ar ddeg a dwy orsedd, yn barnu dau a deg 
llwyth Israel." Wrth efrydu mynegiadau y ddau ef- 
engylwr yn nghyd, awgrymir i ni yr 

YMHOLIADATT 

canlynol: . Pa beth a olygai Crist wrth yr adenedig- 
aeth? Ai dylanwad ei fywyd daearol, neu effeithiau ei 
efengyl wedi ei esgyniad, neu ynte adnewyddiad y 
greadigaeth ar adeg ei ail-ymddangosiad ? Pa beth yw 
natur yr awdurdod a'r urddas eithriadol a addawa Crist 
i'r deuddeg apostol ar adeg ei ogoneddiad 1 ? A oes 
rhyw berthynas reithyddol yn bodoli yn bresenol 
rhwng y deuddeg apostol ag eglwys Crist drwy holl 
ysbaid yr oruchwyliaeth efengylaidd ? 

Ff aith i sylwi arni, yn yr ymdrech i ddeongli y tes- 
tyn, ydyw, y gellir gwneyd iddo gyfleu syniadau tra 
gwahanol, yn unig drwy gyfnewid lleoliad yr atalnod- 
aeth. Ymddibyna ei ddeongliad, yn wir, nid yn gy 



112 Y DEUDDEG AB OKSEDDFEYDD 

maint ar gyfieithiad geiriau, na phwysleisiad brawddeg- 
au, ag ar safie un atalnod. Drwy osod y rhagwahan- 
nod ( , ) ar ol y gair adenedigaeth, " a'm canlynasocli i 
yn yr adenedigaeth , " yr addewid ydyw: " Yn gymaint 
ag i ehwi barhau yn ffyddlawn o'm plaid yn ystod 
tymor terfysglyd a phrofedigaethus sefydliad fy 
nheyrnas, pan ogoneddir fi, f el cydnabyddiaeth, gwneir 
chwithau yn gyfranogion o'm gogoniant/' Yn ol yr 
atalnodiad hwn, y mae yr adenedigaeth yn cael ei chyf- 
yngu i adeg sefydliad cyntaf teyrnas Dduw, ac felly? 
nis gall olygu. effeithiau yr efengyl ar ddynion o'r es- 
gyniad i ddydd y farn, nac ychwaith dylanwad pure'd- 
igaethol yr ail-ddyfodiad ar y greadigaeth faterol. Y 
mae tair ystyriaeth yn ein harwain i gredu mai nid ar 
ol y gair adenedigaeth y dylai y rhagwahanod fod. 
(a.) Y mae yr awdurdodau tichelaf yn cyd-farnu mai ar 
ol y rhagenw personol "i," "a'm canlynasock i," y 
dylid ei ddodi. (5.) Y mae galw sefydliad Cristionog- 
aeth, a'i heffeithiau, yn ystod bywyd darostyngol Crist, 
yn ndenedigaeth, yn swnio yn eithafol. Crea yr ym- 
holiad, Pa beth a ad-anwyd ar raddeg eang (oblegid y 
mae y gair yn tybio chwyldroad eang a phwysig) yn y 
blynyddau hyny ? Nis gall olygu adenedigaeth Crist, 
bydddai y fath ymadrodd yn wrthun, ac nis gall olygu 
adenedigaeth y deuddeg apostol, oblegid ad-anwyd pob 
gwir ddysgybl i Grist, f el hwythau ; ond nid pawb a 
ad-anwyd ddaethant yn berchenogion gorseddau, ac yn 
farnwyr ar Israel, (c.) Y mae yr adenedigaeth hon, 
gan nad beth ydyw, yn gydamserol ag eisteddiad Crist 
ar orsedd ei ogoniant. " Pan eisteddo Crist ar orsedd 
ei ogoniant," &c. Y mae y sylweddoliad o honi yn cael 



YN BAKNTJ Y DEUDDEG LLWYTH. 113 

ei daflu yn mlaen i'r dyfodol uniongyrcliol neu anun- 
iongyrchol. Drwy osod y rhagwahannod ar ol y 
frawddeg "a'm canlynasoch i," gall y testyn feddu y 
.naill neu y Hall o'r ddau synwyr canlynol : 

" Tr ydwyf fi yn myned i adael y ddaear, ac esgyn i 
iy ngorsedd yn y nefoedd. Pan gymer hyny le, bydd 
iy efengyl yn ei grym a'i hawdurdod yn aileni j cen- 
.edloedd, a byddwch chwithau, drwy eich swyddau a'ch 
athrawiaethau, yn ddyrchaf edig f el saf onau parhaus i'r 
iioll Israel ysbrydol." 

Neu, 

"' Yr ydwyf wedi dyfod i'r byd y waith hon yn ddir- 
mygedig, er nyny, canlynasoch fi. Pan ddeuaf yr ail 
waith, yn adeg adnewyddiad y cread, byddaf yn eis- 
tedd ar fy ngorsedd ogoneddfawr ; y pryd hwnw, yn 
wobr am eich ymlyniad wrthyf yn f y ngwarth, rhoddir 
i chwithau anrhydedd arbenig yn nghanol llwythau 
.cadwedig Israel." 

mae yn hollol eglur, felly, mai gorchwyl niawr yr 
esboniwro'r addewid hon, ydyw, penderfynu nid yn 
unig pa beth ydyw y wobr sydd yn cael ei haddaw, 
ond hefyd ceisio cael allan pa bryd yr ydoedd i'w mwyn- 
liau ; pa un ai yn y cyfwng rhwng yr esgyniad a'r farn, 
neu ynte o'r farn yn mlaen, dros yr oesau dirifedi. Ac 
y mae "hwn yn orchwyl tra anhawdd. T mae ymgynyg 
ato yn creu pryder, Y mae i'r ddau eglurhad uchod 
bleidwyr galluog ac anrhydeddus, y rhai ydynt wedi 
llafurio i drefnu eu hymresymiadau yn y dulliau mwy- 
af argyhoeddiadol, Nyni a osod\vn ger bron y dar- 
llenydd eglurhad y ddau ddosbarth, yn eu hanfodion 
a'u prif ategion, ac yna dichon yr ymddengys y naill 



114 Y DEUDDEG AE OBSEDDFEYDD 

iddo ef, fel y gwna i ninau, yn fwy dewisol na'r Hall. 

Dadleua y dosbartli blaenaf 

1. Maipriodol galw y cyfnewidiadau yr el y gread- 
igaeth drwyddynt yn y dydd olaf yn adenedigaeth. 
Gofyuir pa beth yw adenedigaeth 1 Golyga adenedig- 
aeth, yn ei pherthynas a pherson unigol, fod yr hyn. 
sydd ysbrydol ynddo, trwy ddylanwad yr Tsbryd 
Glan, yn dyf od yn allu llywodraethol dros yr hyn sydd 
yn gnawdol a llygredig. Felly yr ymsynia y Parch. S. 
Cox, Nottingham, pan yn ysgrif enu ar adenedigaeth ber- 
sonol fel cynddelwad o adnewyddiad y greadigaefch. 
Darlunia y modd y mae yr ysbryd santaidd yn llywod- 
raethu y cnawd llygredig, ac nid y cnawd llygredig yn 
llywodraethu yr ysbryd santaidd. Y dyn arferai fod 
yn awyddus am hunan-foddhad, am bleser, am elw f 
wedi llwyr gyfnewid yn nghyfeiriad ei awyddfryd, ac 
fel canlyniad, yn wastadol yn hiraethu am Dduw, am 
gymundeb gwastadol a Christ, ac am ymdebygoliad i'r 
Achubydd mawr. T mae ei berthynas a phawb, ac a 
phob peth, wedi myned o dan gyfnewidiad. Bellach, 
y mae y greadigaeth iddo ef, nid yn beiriant anneall- 
gar, ond yn ddatguddydd ewyllys Duw fel ei Dad 
mawr a tnrugarog. Myfyria gwymp a chyfodiad 
teyrnasoedd, buddugoliaethau gwyddoniaeth a chelf- 
yddyd, a phob cyfnewidiad cymdeithasol a gwleidydd- 
ol, nid er eu mwyn eu hunain, ond am y gwel ynddynt 
y Duw mawr, mewn modd araf ac anweledig, yn dwyn 
oddiamgylch ddysgyblaeth y teulu dynol, a gogoniant 
ei enw tragywyddol. T mae y geni drachefn, yn ei 
gyflwyno i fyd newydd, lie y fflamia pob peth gan 
ddrychfe'ddyliau newyddion, ac y mae yntau yn gread- 



YN BAENU Y DEUDDEG LLWYTH. 115 

ur newydd yn eu mysg. T mae wedi ei drawsffurfio i 
gyfangorph o ysbrydolrwyd. Yn ol y darlun yna, 
dyna fydd adenedigaeth y cread, goruchafiaeth yr ys- 
brydol ar y materol. Fob peth yn y cread mawr wedi 
ei orlif o gan ysbrydolrwydd yr Hollalluog, ac er gwas- 
anaethu cyrph adgyfodadwy y saint, wedi cwbl gyf- 
newid yn eu hanianawd. Y llewyrch anweledig yn 
ymdreiddio drwy y gweledig; y tragywyddol wedi 
llyncu i fyny yr amserol, a'r sylweddol a'r parhaol wedi 
cymeryd lie yr ymddangosiadol a'r amserol. T pryd 
hwnw, fel yn awr, goleua heuliau, rhed afonydd, ym- 
ddengys mynyddoedd, ac ymleda gwastadeddau dol- 
diroedd, ond bydd y cwbl wedi eu cwbl feddianu gan 
nwyfiant ysbrydolrwydd, ac yn dwyn delw anfarwol- 
deb. Credir fod gweledigaeth loan yn cynwys del- 
weddiad o'r adenedigaeth hono. " Ac mi a glywais lef 
uchel allan o'r nef, yn dywedyd, Wele, y mae pabell 
Duw gyda dynion, ac ef e a drig gyda hwynt, a hwy a 
fyddant bobl iddo ef, a Duw ei hun a fydd gyda. 
hwynt, ac a fydd yn Dduw iddynt. Ac f e sych Duw 
ymaith bob deigr oddiwrth eu llygaid hwynt; a 
marwolaeth ni bydd mwyach, na thristwch, na llef- 
ain, na phoen ni bydd mwyach : oblegid y pethau cynt- 
af a aeth heibio. A dywedodd yr hwn oedd yn eistedd 
ar yr orseddfainc, Wele, yr wyf yn gwneuthur pob 
peth yn newydd." (Dat. xxi. 3-5.) Dadleua y dosbarth 
blaenaf, yn 

2. Fod y geiriau yn briodol fel desgrifiad ofywyd 
y nef oedd wedi adenedigaeth y greadigaeth. 

(a.) Bywyd fydd o dan lywodraeth uniongyrchol yr- 
Arglwydd lesu. 



116 Y DETJDDEG AB OBSEDDFEYDD 

Y pryd hwnw bydd ar ei orsedd ogoneddfawr, ac yn 
Uywodraethu yn y cymeriad anwylaf gan y miliynau 
gogoneddedig, Mab y dyn. 

(b.) Bywyd fydd yn llawn o arorywiaeth. 

Gwneir y dyrfa fawr i fyny o ddeuddeg llwyth, a'r 
deuddeg apostol, yn meddu urddas haeddianol a thy- 
wysogaidd, yn eu mysg. Megys ag y mae barnwr neu 
-lywodraethwr yn uwch ac anrhydeddusach yn y byd 
hwn, na'r rhai a fernir ac a lywodraethir ganddynt, 
felly bydd y deuddeg, wedi ad-drefniad y cyfanfyd, yn 
y byd a ddaw, yn uwch na phawb yn mysg y mil-myrdd 
cadwedigion. Merchyg coleddwyr y dyb hon mewn 
dychymyg drwy ororau bythwyrdd, a thalaethau eang- 
fawr paradwys, gan aros yn achlysurol dan dywysiad 
Pedr, lago, loan, &c., i syllu ar ryfeddodau dwyfol 
xhanbarthau llwythau seliedig Juda, Keuben, Grad, 
Aser, ISTaplitali, Manasseh, &c. 

Tn wahanol i'r dosbartn yna, dadleua yr ail ddos- 
barth fod y geiriau wedi eu bwriadu i ddysgu yn 

1. Pa bet/i ylyw natur y diwygiad ysbrydol, y aaeth 
Grist i'r byd i'w effeithio yn tnysg dynion. Mai dyna 
ydyw, adenediyaeth y ddynoliaeth. " Aeth y byd nioes- 
ol i annhrefn a thrallod ar y dirywiad yn Eden, a'r ad- 
f eriad oedd, ac ydyw, y nod mewn golwg yn ngoruch- 
wyliaethau crefydd ddatguddiedig y nef. Creu o'r 
newydd, ail-eni, adnewyddu, &c., yw rhai o'r enwau 
sydd gan ysbrydoliaeth ar waithachubol a sancteiddiol 
yr efengyl ar y ddaear. Ail-newyddu, adffurfio, ail- 
newid dyn yn fewnol ac yn allanol yw ei chomisiwn." 
<Areithfa Mathetes, tu dal. 239.) 

Fod y geiriau yn dysgu yn 



YN BABNTJ Y DEUDDEG LLWYTH. 117 

2. Yn mlm gyfnod y derlyniodd y gyfundrejn fawr 
adferiadol lion ei Jiawdurdodiad a'i chadarnhad cy- 
hoeddus. "Pan eisteddo Mab y dyn ar orsedd ei 
ogoniant." "T mae y cyfnod y cyfeirir ato, yn yr 
ymadrodd, ' Pan eisteddo,' &c., yn ymddangos i ni yn 
cyf eirio yn ddiamheuol at ei esgyniad Ef i'r nef oedd pan 
y gwisgwyd Ef ag awdurdod, a phan, mewn canlyniad i 
oruchwyliaeth ei Ysbryd ar ddydd y Pentecost, y der- 
bynioddyr adenedigaeth symbyliad ag oedd i enill grym 
a dylanwad newydd o'r foment hono hyd yr awr olaf. n 
(" The Genias of the Gospel," Dr. Thomas, tu dal. 506.) 
" Y mae yr adenedigaeth, neu yr adnewyddiad sydd yn 
yr adnod hon, yn gydamserol ag eisteddiad Mab y 
dyn ar orsedd ei ogoniant, ac yn cyfeirio at ei esgyn- 
iad i'r nef oedd, a'r cyfnewidiad goruchwyliaethol a gy- 
merodd le pan wnaethpwyd pob peth o'r newydd." (Es- 
boniad B. Ellis (Gynddelw) ar yr adnod.) "Gorphen- 
wyd y gyfundrefn ar Galfaria, cadarnhawyd ei dwyfol- 
iaeth yn yr adgyf odiad a'r esgyniad, ac ar ddydd y Pen- 
ecost esboniwyd charier y deyrnas gan Pedr. Ary dydd 
dywededig, y claddwyd syniadau luddewig yr apostol- 
ion, ac y deallasant yn hollol, ysbrydolrwydd teyrnas 
y Messiah. Buasai Crist am hir amser yn adeiladu y 
deml Gristionogol. Dydd y Pentecost oedd diwrnod 
mawr 'yr agoriad'; a Phedr oedd prif, ac efallai unig 
bregethwr y cyfarfod. * * * Er gwneyd cyfraith, 
ei chymeradwyo gan Dy y Cyffredin, a Thy yr Ar- 
glwyddi, nid ydyw yn ddeddf gydnabyddedig cyn cael 
ei harwyddnodi gan y Frenines. Ax ddiwrnod byth- 
gofiadwy y Pentecost, arwyddwyd Breinlen yr Adnew- 
yddiad gan Frenin Mawr y Deyrnas. * * * Y mae 



118 Y DETJDDEG AB OBSEDDFEYDD 

y llwyddiant mawr sydd yn cael ei gofnodi yn Actau 
yr Apostolion, yn profi fod cyfnod newydd wedi dech- 
reu yn ngweinyddiad y gyfundrefn, a bod rhyw werth 
uwch nag arf erol yn gweithredu. Dyma y rheswm fod 
mwy o Iwyddiant ar weinidogaeth yr apostolion nag ar 
weinidogaeth bersonol lesu Grist." (Areithfa Math- 
etes, tu dal. 240, &c.) 

Fod y geiriau yn dysgu, yn 

3. Pwy ydynt ddeddf-roddwyr a deddf-weinwyr 
teyrnas yr efengyl. " Eisteddwch chwithau hefyd ar 
ddeuddeg gorsedd," &c. 

" T mae yr addewid a wneir yma i'r disgyblion i ' eis- 
tedd ar ddeuddeg gorsedd,' yn cynwys drychfeddwl 
Cristionogol ac ysbrydol, wedi ei ddilladu a gwisg 
faterol ac luddewig. Megys ag yr oedd y deuddeg 
Ilwyth yn cymeryd i fewn yr holl luddewon, felly y 
mae yr ymadrodd a ddefnyddir yma yn cymeryd i fewn 
yr holl Gristionogion. Y mae lago yn ei epistol yn ei 
ddefnyddio yn y synwyr yma, ac y mae y 'deuddeg 
gorsedd,' yn eglur yn golygu, y rhoddid i bob un o'r 
apostolion awdurdod lywodraethol yn yr eglwys. " 
("The Genius of the Gospel.") Wrth ysgrifenu ar yr 
un mater, dywed Cynddelw, " T mae deuddeg Ilwyth 
Israel yn golygu pobl Dduw Israel yn ol yr ysbryd. 
(loan i. 47 ; Ehuf. ii. 28, 29 ; ix. 68 ; Phil. iii. 3 ; lago 
i. 1; Dat. ii. 9.) Sonir am yr apostolion fel rhai yn 
derbyn teyrnas. (Lucxii. 32; xxii. 28-30. Oaf odd cen- 
edl Israel eu cyfiawnhau neu eu collf arnu yn ol eu hym- 
ddygiad at weinidogaeth y deuddeg apostol." (Bhuf. 
xi.) " Yr apostolion eu hunain," ychwanega Mathetes, 
"yn cael eu cynorthwyo gan eraill, a arweinient y saint 



YN BAENU Y DEUDDEG LLWYTH. 119 

mlynyddoedd cyntaf Cristionogaeth, ond ysgrifau y 
blaenoriaid hyny, sef y Testament Newydd, sydd i'n 
dysgu ni pa beth i gredu, a pha f odd i ymddwyn, f el y 
dengys Paul yn Ephes. iv. 11-14." 

Bellach, wele y ddwy olygddysg ger bron. Y mae 
yn y naill, fel y Hall, wirioneddau cysurlawn, ond nis 
gall y ddwy gael eu hystyried yn cynrychioli meddwl 
Crist. Tmddengys i ni mai yr olaf ydyw yr helaethiad 
cywiraf o f eddwl Crist. Gogwyddir ni at hyny gan yr 
ystyriaethau canlynol : 

(a.) Dengys y cysylltiadau fod y gwalianiaeth mawr 
rJiwng ei sefyllfa ar y pryd } a'i sefyllfa ddyfodol, yn 
meddianu meddwl y Duw-ddyn pan yn llefaru. 
Gwerthfawrogai y ffyddlondeb hwnw a ymlynasai 
wrtho tra yn ei brofedigaethau (adn. 28), a naturiol 
iddo, mewn gwrthgyferbyniaeth, ydoedd edrycli ar ei 
esgyniad a'i ogoneddiad. fel y cyfnewidiadau. mawrion 
oeddynt i'w trosglwyddo i amgylcMadau gwahanol. 

(b.) Y mae yn wirionedd eylur a chydnabyddedig fod 

mwy o lertliynas rhwng y deuddeg apostol a goruch- 

wyliaeth yr efengyl, nag sydd rTiyngddynt ag adnew- 

yddiad olaf anian. Mor bell ag y rhoddir ar ddeall i 

ni, ni f ydd i chwyldroadau y f arn ychwanegu dim at eu 

.hawdurdod a'u hurddas. Yn wir, pan fyddo Duw oil 

-..- ' yn oil, a goruchwyliaeth tragywyddoldeb wedi dechreu, 

y mae yn amheus genyf na fyddant hwythau, fel y Mab, 

\ yn rhoddi eu swyddedigaethau i fyny. Hyd hyny, 

; - beth bynag, hwy ydynt, ac a fyddant, yn brif oleuadau 

'jf~J> ysawd gogoneddus y grefydd Gristionogol. 

^ (o.) . 1' -ina& yr apostdlion yn bresenol, mewn modd 

"f gwinoneddol, yn eistedd ar orseddau eglwys Dduiv. 



120 Y NEF YN AGOKED, 

Medda eu hareithiau, eu hysgrif eniadau, a'u dyfarniad- 
au, awdurdod anamheuadwy a therfynol. Y mae eu 
geiriau yn ddeddf'au gan holl ganlynwyr Crist. Hwynt- 
nwy ydyw y deddf-roddwyr uchelaf anwyd erioed, a& 
y mae deiliaid eu hymerodraeth fawr yn lluosogi bob 
dydd. 



Y NEF YN AGORED, A'E ANGELION YN DIS- 

GYN. 

" Ac ef e a ddywedodd wrtho, Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, 
Ar ol hyn y gwelwch y nef yn agored, ac angelion Dirw yn esgyn 
ac yn disgyn ar Fab y dyn." IOAN i. 51. 

"And he saith unto Mm, Verily, verily, I say unto you, Ye 
shall see the heaven opened, and the angels of God ascending, 
and descending upon the Son of man. 1 ' Oyfieithiad Diwygiedig. 

Y mae y geiriau dyeithr hyn yn cynyrchu dau 

YMHOLIAD, 

sef, A oedd lesu Grist drwyddynt, yn rnagddweyd am 
ryw gyfnod, neu gyfnodau neillduol, ar ba rai y bu- 
asai y nef yn agored, ac angelion Duw yn esgyn ac yn 
disgyn ? A fwriadai lesu Grist gyfleu y syniad y bu- 
asai llygaid naturiol Nathanael yn canfod y cyfryw' 
weledigaethau, neu ynte a oedd yr addewid i'w chyf- 
lawni mewn modd ysbrydol ? 

Nid ydyw y geiiiau eu hunain yn nodi allan y pryd, 
neu y prydiau y buasai y nef yn agored, a'r angelion 
yn esgyn ac yn disgyn ; yr unig gyf arwyddyd a geir 
ynddynt gyda golwg ar nyny, ydyw y tri gair anmhen- 



A'B ANGELION YN DISGYN. 121 

odol, " ar ol liyn." Ond f el y gwelir uchod, y mae y 
Cyfieitliiad Diwygiedig yn gadael y darn yna o'r ym- 
adrodd allan, a hyny oblegid nad ymddengys yn y llaw- 
ysgrif au mwyaf henaf ol ac awdurdodedig. Pa un byn- 
ag a ddylai yr "ar ol hyn" fod i fewn yn y testyn neu 
beidio, nid ydyw hyny yn neillduoli dim ar amserydd- 
iaeth yr olygf a ; yn y naill achos, f el y Hall, yr oedd i 
gymeryd lie yn y dyfodol uniongyrchol, neu anunion- 
gyrchol. 

Oblegid fod yr amlygf a i'w harddangos yn y dyfodol, 
y mae dynion, yn naturiol iawn, wedi bod yn chwilio 
am y cyfnod, neu y cyfnodau, ar ba rai y gwelwyd y 
cydgyfarfyddiad rhyfedd hwn o bersonau ac amgylch- 
iadau, sef y nefoedd yn agored, a Nathanael a'i frodyr 
yn edrychwyr, Mab y dyn yn gyfagos, ac angelion Duw 
yn esgyn ac yn disgyn arno. Gan fod y cwbl aaddew- 
ir yn gyfamserol, ac yn gyfunedig, nid digon fyddai, 
er cyflawniad yr addewid, fod y nefoedd yn agored, 
oddigerth fod y dysgyblion ar y pryd yn ei gweled ; ac 
nid digon fyddai fod angelion yn esgyn ac yn disgyn 
ar Fab y dyn, oddieithr fod yr esgyniad a'r disgyniad 
yn weladwy i'w ganlynwyr. Tn gweled yr angenrheid- 
rwydd hwn, y mae dosbarth o esbonwyr yn chwilio, 
ond yn of er, am amgylchiadau yn ystod bywyd daearol 
y Gwaredwr, ag ydynt yn cynwys cyflawniad llythyr- 
enol o holl adranau yr addewid. Cyfeirir yn neillduol 
at Gethsemane (Luc xxii. 43), at ardd Joseph (loanxx. 
12), ac at fynydd yr Olewydd (Actau i. 10). Nid ydym 
yn amheu ymddangosiad na gweinidogaeth angelion i 
Grist yn nghysgodion coedydd Gethsemane, Arima- 
thea, a'r Olewydd, ond yn sicr nid ydyw yr addewid 
9 



122 



Y NEF YN AGOEED, 



yn derbyn cyflawniad llythyrenol yn yr amgylchiadau 
hyny. Tn ngardd y dagrau, y mae gwasanaeth yr ang- 
el yn wasanaeth anweledig. Tn ngardd y fuddugol- 
iaeth, ymddengys y ddau angel, nid i'r dysgyblion, ond 
i'r gwragedd, ac iddynt hwythau, nid yn esgyn ac yn 
disgyn ar Fab y dyn, ond yn eistedd ar y maen. Ar 
fynydd yr esgyniad, daeth y ddau wr mewn dillad 
gwynion i hysbysu yr ail-ddyf odiad, nid pan oedd Crist 
a'r dysgyblion yn nghyd, ond pan oedd yr Athraw 
rhywle yn ngodreuon y eymylau, beth bynag ar ei 
daith drwy y nwyfre tua'r drysau tragywyddol. Nid 
ydyw y cyflawniad i'w gael yn yr adegau yna. 

Drachefn, y mae yr anghyfatebiaeth eglur sydd 
rhwng yr hyn a ddywedir am berthynas yr angelion a 
Christ yn y testyn, a'r hyn a ddywedir am berthynas 
angelaidd a Christ yn nydd y farn, yn peri nas gall y 
naill f od, fel yr haera rhai, yn gyflawniad o'r Hall. Y 
mae yn sicr y bydd y nef oedd yn agored y pryd hwnw ; 
symudir adeiladau y bydoedd o'r neilldu, er gollwng 
yr orsedd wen fawr i lawr i olwg y cread dychrynedig ; 
a sicr hefyd y bydd y gwarchluoedd angelaidd yn dorf 
ddirif o.amgylch y Barnwr ; ac ni edy y Beibl le i am- 
heuaeth na fydd perthynas yr osgorddlu angelaidd a 
Christ, yn eglur i'r miliwnau ymgynulledig, ond wed'ynj 
bydd yr olygfa hono yn cael ei chanfod gan annuwiol- 
ion yn ogystal a duwiolion, tra y mae golygf a y testyn, 
gan nad beth ydyw, yn cael ei haddaw yn unig i'r rhai, 
fel Nathanael, a welent yn y Crist ymgnawdoledig, 
Fab Duw, a Brenin Israel. Syniadau datganedig Na- 
thanael dynodd allan o Grist yr addewid am yr ar- 
ddangosfa ardderchog hon, ac y mae yn eglur oddi- 



A'B ANGELION YN DISGYN. 123 

wrth eiriadaeth y testyn, sef, "y gwelwch y nef ynagor- 
ed," fod mynediad iddi, a mwynhad o honi, yn cael ei 
addaw, nid yn unig i Nathanael, ond hefyd i bawb er- 
aill o gymeriad cyffelyb. 

Gan na olygai Crist, a chan na chaf odd y dysgyblion, 
gyda llygaid o gnawd, weled un ymraniad yn llawr- 
leni y wybrenau, na gweled angelion yn esgyn ac yn 
disgyn ar Fab y dyn, nis gall dim fod yn f wy eglur nag 
fod Crist yma, wrth addaw bendith ysbrydol, yn cy- 
f eirio at gyfryngau a fuont yn cael eu defnyddio un- 
waith i drosglwyddo bendith ragluniaethol. . Peth 
holl gyffredin yn ngweinidogaeth yr Arglwydd lesu 
Grist ydoedd gwneyd defnydd o'r rhagorfreintiau 
gwladol a chrefyddol a fwynhawyd gan genedl Israel, 
a chan bersonau enwog perthynol iddi o dan yr hen 
gyfamod, er egluro i'r meddwl luddewig y rhagor- 
freintiau uwch ac ysbrydol sydd i'w mwynhau gan 
ddeiliaid y cyfamod newydd. Yn fynych rhoddir di- 
wyg naturiol am fendifch ysbrydol. T mae enwau 
luddewig ar fendithion goreu Cristionogaeth, megys 
aberth, gwaed, cyfamod, &c., a'u hesboniad ar addew- 
idion y Testament Newydd yn fynych i'w gael yn han- 
esiaeth yr Hen Destament. Darllener unrhyw ran o'r 
ef engylau, neu yr epistolau, a daw hyn yn eithaf am- 
Iwg. Bhywbeth felly sydd yn y testyn hwn. Genesis 
yn esbonio loan, Bethel yn taflu goleu ar filiwnau o 
addoliadau, Jacob yn mherlewig y weledigaeth yn rhag- 
ddangos dedwyddwch mwy ac uwch pob Nathanael 
holl oesau y ddaear. 

Gan fod Nathanael yn fyfyriwr mor aiddgar o ysgrif- 
eniadau Moses, pan soniodd Crist wrtho am " angelion 



124 Y NEF TN AGOKED, 

Duw yn esgyn ac yn disgyn," rhaid fod y geiriau wedi 
fflachio meddyliau eysurlawn iV enaid. Arweiniodd 
ei f eddwl yn unionsyth at amgylcMad mawr nad a byth 
yn anghof . Cludodd ef dros y canrif oedd, gan ei osod 
i lawr yn. nghyfeiriad Haran, y tu allan i Beerseba, lie 
y mae yn sylweddoli un o brif olygfeydd yr oesau. 
Etifedd teulu galluog wedi ffarwelio a'i riaint oedran- 
us, ac o herwydd ofn brawd digofus, yn ymadael a thy 
ei dad. G-welai ef yn dechreu taith o bedwar cant a 
haner o filldiroedd, yn unig, ac ar ei draed. Yn y dydd 
pwysai meini o feddyliau oerion ar ei galon ; yn y nos 
gosodai ei ben lluddedig i gysgu ar f eini o geryg caled- 
ion. Ond yn yr unigrwydd a'r cyfyngder yna, gwelodd 
Duw gyfleustra, yn ngweledigaeth yr ysgol, i'w ddysgu, 
nid yn unig fod yr hen gyfamod a wnaethpwyd ag Ab- 
raham yn parhau (Gen. xxviii, 13), ond rhagor, na 
chawsai fod angen amddiffyn arno mewn anialwch j na 
chawsai fod yn ddigymdeithas er yn unig, ac nad oedd 
raid iddo anobeithio er lluosoced yr anhawsderau, 
oblegid y gallasai ei Dduw, unrhyw amser, drwy gyf- 
ryngau angelaidd, ddisgyn ato a'i waredu. Yn ngrym 
y weledigaeth a'r geiriau cysurlawn a lefarodd yr Ar- 
glwydd oddiar ffon uchaf yr ysgol, cyfododd Jacob i'w 
daith gyda chalon ysgafn a meddwl gobeithiol. 

" Nathanael," megys pe dywedasai yr lesu, "un 
tebyg iawn i Jacob ydwyt ti. Tr ydwyt yn fy adgofio 
mewn modd nodedig am dano. Ar ol ei fuddugoliaeth 
yn Peniel, galwyd ef yn Jsrael, ac ar ol dy fuddugol- 
iaeth dithau heddyw yn Bethsaida, gan dy fod mor 
debyg iddo, myfi a'th alwaf dithau hefyd yn Jsrael. 
Ac yn dy achos di, yn wahanol, ac yn amgenach, gallaf 



A'B ANGELION YN DISGYN. 125 

ychwanegu, 'Israeliad yn wir, yn. yr hwn nid oes 
dwylV Jacob wedi ei adgynyrchu ydwyt ti, yn unig 
f od yr ail-argraffiad yn rhydd oddiwrth y gwallau oedd 
yn anurddo yr argraffiad cyntaf . A chan niai Jacob 
ydwyt, fel Jacob gynt, ti gei dith.au, a Loll Jacobiaid 
yr oesau ar dy ol, weled yn fy ngweinidogaeth, yn fy 
ngwyrthiau, yn fy marw, yn fy adgyfodiad, ac yn fy es- 
gyniad, fod y nefoedd a gauwyd gan bechod yr Adda 
cyntaf, wedi ei hagor drachefn gan yr ail Adda ; fod y 
cyfamod tragywyddol o dan yr ef engyl i barhau yn an- 
sigledig; fod modd, drwy ysgol fy nghyfryngdod, i 
deulu trallodedig y ddaear glywed fy Nhad yn siarad 
wrthynt o'r uchelder, ac fod angelion yn gwasanaethu 
derbynwyr fy iachawdwriaeth yn holl gyfyngderau 
bywyd ac angeu." 

T meddwl ydyw, y buasai i lygad ffydd, wedi ei 
oleuo a'r Tsbryd Glan, weled fod tramwyfa reolaidd 
wedi ei hagor a'i sefydlu rhwng nefoedd a daear. 
Gweled y warchaeaeth yn cael ei chyfodi oddiar 
longbyrth y nef j g weled y bolltau a osodasid gan 
gyfiawnder ar y breswylfa lonydd yn cael eu tynu yn 
ol; ie, gweled trafnidiaeth ysbrydol yn cael ei dwyn 
yn mlaen rhwng y ddwy wlad. O'r blaen, yr oedd 
uffern wedi ei hagor, a'r nefoedd wedi ei chau ; ond yn 
awr, y mae uffern wedi ei chau, a'r nefoedd wedi ei 
hagor. T mae mor agored erbyn hyn, fel y gellir, 
gyda Stephan, ei gweled drwy gawod o geryg. Mewn 
gwirionedd, y mae nefoedd a daear, yn nghyfryngdod 
Crist, wedi dyfod yn un byd, yn lie dau. Adroddir 
gan Liddell, yn Hanes Ehufain, am uniad Athen fawr 
a Piraeus f echan, drwy furiau mawrion ac uchel Per- 



126 EI FBODYK EF. 

icles. Adeiladwyd y muriau yr holl ffordd o'r brif- 
ddinas i'r llongbortli, ar y dde ac ar yr as wy, yn bedwar 
ugain troedfedd o uchder, 'el yr aeth Atben a Piraeus 
yn un. Y mae nef oedd f awr Duw, hefyd, a daear f ech- 
an dyn, bellach wedi eu tragywyddol gysylltu a'u gil- 
ydd, a " ffordd newydd a bywiol " wedi ei hagor gan 
Grist i'r naill a'r llall. Pwy bynag a ymostynga ar ei 
liniau, gan edrych i fyny, gall weled pen uchaf yr ys- 
gol yn gorphwys ar orseddfainc Duw a'r Oen. 



EI FRODYK EF. 

" Canys nid oedd ei frodyr yn credu ynddo." IOAN vii. 5. 

Y'mae yr adnod hon yn gwthio 

TMHOL1ADATJ 

i sylw ag sydd wedi dyhysbyddu gallu ac amynedd 
llawer o ymcnwilwyr galluog. Yr ymholiadau hyny, 
yn mysg eraill, ydynt a ganlyn : Yn mha ystyr yr 
oedd yr anghredinwyr nyn yn frodyr i'r Arglwydd 
lesu 1 ? A ydyw y gair brodyr yn y cysylltiad hwn yn 
golygu rhyw berthynas amgen y frodoriaeth hono a 
olyga y gair mewn cysylltiadau eraill ? A oes seiliau 
i'r grediniaeth mai meibion oeddynt i Mairac Alpheus, 
ac a ydyw y berthynas dybiedig iiono a Mair ac Al- 
pneus yn eu gwneyd yn gefnderwyr yr Arglwydd lesu ? 
Neu ynte, a ydyw yn debygol, gan mai y gair a arferir 
i'w dynodi ydyw brodyr, fod gan Joseph blant drwy 
briodas flaenorol, ac mai y rhai hyny ydynt y brodyr a 



El FBODYR EF. 127 

grybwyllir yma ? Ai yr un rhai ydyw yr lago, Joses, 
Simon a Judas (Mat. xiii. 55), a adnabyddir fel brodyr 
yr Arglwydd lesu, a'r lago, Judas a Simon (Mat. x. 3, 
4, a ymddangosant yn rhestr yr apostolion etholedig ? 
Y mae tri o frodyr yr Arglwydd lesu, a thri o'r apos- 
tolion yn dwyn yr un enwau, fel y gwelir isod : 

Y BRODYR. YR APOSTOLION. 

lago, lago, mab Alpheus. 

Joses, 

Simon, . Simon, y Canaanead. 

Judas, Judas, brawd lago. (Grwel 

Luc vi. 16.) 

A'r cwestiwn ydyw, Ai yr un personau ydynt ? Os 
mai brodyr naturiol yr Arglwydd lesu oeddynt yr 
anghredinwyr hyn, a ydyw hyny yn milwrio mewn un- 
rhyw fodd yn erbyn y syniad o anrhydedd eithriadol 
Mair? 

Yn yr ymchwiliad am atebion boddhaol i'r ymholiad- 
au uchod, yr ydym yn dyfod i ddeall f od awdurdodau 
uchelaf y canrif oedd, y rhai a berthynent i'r eglwysi 
Groegaidd a Lladinaidd gynt, ac a berthynant i'r eg- 
lwysi Protestanaidd yn awr, yn coleddu a chyhoeddi 
syniadau gwahanol. Nid yn unig y maent yn gwahan- 
iaethu ar y prif gwestiwn, sef yn mha ystyr yr oedd y 
rhai hyn yn frodyr yr Arglwydd lesu, ond y mae 
y prawfion a ddygant yn mlaen dros eu syniadau yn 
cynwys dyfyniadau mor wasgaredig, traddodiadau eg- 
Iwysig mor ansicr, a beirniadaethau mor dywyllion, fel 
mai gorchwyl cyntaf yr ymchwilydd ydyw ceisio 
gwneyd trefn ar dryblith eu damcanion hwy, syml- 



128 EI FBODYE EP'. 

eiddio i'w feddwl yr hyn a ddysgant, ac ymholi pa un 
a allasai cysylltiadau. eglwysig y naill neu y Hall beri 
en bod, yn anymwybyddol iddynt eu hunain, yn 
syrthio i wasanaethu Cyffes Ffydd, yn hytrach na 
gwasanaethu achos mawr iawn-ddeongliad Gair Duw- 
Y mae yn wirionedd diamheuol, beth bynag, fod holl 
ysgolheigion yr Eglwys Ladinaidd, o Jerome i lawr 
hyd y dydd hwn, yn dadleu mae meibion Mair ac Al- 
pheus oedd y brodyr hyn ; ac yn gysylltiedig a'r ddad- 
leuaeth hono, yn ymresymu morwyndod parhaol Mair 
y Forwyn. Nid ydyw yn anhawdd gweled pa fodd y 
mae yr ofergoeledd o forwyndod annhoredig yn gwas- 
anaethu f el rhan o'r cynllun i dduweiddio Mair, ac felly 
yn arwain i'w haddoliad, oblegid os na anwyd o honi 
ond y Gwaredwr yn unig, yr hwn hef yd a anwyd mewn 
modd goruwchnaturiol, ynay maey dystawrwydd Beibl- 
aidd am blant eraill yn cefnogi yr athrawiaeth. Babaidd 
o forwyndod parhaol. Anhawdd, felly, ydyw i esbon- 
wyr yr Eglwys JBabaidd ddyfod g, meddwl diragfarn i'r 
ymchwiliad hwn; ac anhawdd hef yd i esbonwyr eraill 
ydyw cymeryd cwrs ddeongliadol gwahanol i'r un a 
linellwyd gan eu dysgeidiaeth hwy, yr hyn sydd yn 
cyfrif, fe ddichon, am yr ymgais i brofi mai haner 
brodyr ein Harglwydd oeddyntj sef eu bod yn feibion 
Joseph drwy briodas flaenorol, yr hyn hefyd sydd yn 
osgoi y frodoriaeth naturiol. 

Amcanwn wneyd tri gosodiad, dau nacaol, ac un 
cadarnhaol, o barthed i berthynasaeth ypersonauhyn ; 
y ddau gyntaf yn dangos afresymoldeb dysgeidiaeth yr 
eglwysi Dwyreiniol a Gorllewinol, a'r olaf yn dangos 
rhesymbldeb y farn mai brodyr naturiol y Gwaredwr 



El FBODYB EF. 129 

sydd yn cael eu crybwyll yma. Yr ydym yn dadleu yn 

I. MAI NIB MEIBION JOSEPH DEWY BRIODAS FLAENOROL 
OEDDYNT. 

Grelwir y golygiad a ddysga hyny yr un Epiphanaidd, 
oblegid i Epiphannis ei amddiffyn gyda dyfalbarhad a 
gallunodedig;, ae yn ddiweddar y mae yr un olygddysg 
wedi cael amddiffynydd dysgedig a selog yn y wlad 
Ihon yn mherson y Proffeswr Lightfoot. (Epis. Gal. 
Diss. ii.) Ond sylwer ar a ganlyn: 

(a.) Nid oes yr un gair t/n cael ei ddweyd yn y Tes- 
tament Newydd am briodas flaenorol Joseph. T mae 
yn gwbl amddifad o gadarnhad ysgrythyrol, ac y mae 
.hyn ynddo ei hun yn ystyriaeth bwysig. Ac heblaw 
iiyny, y mae Epiphannis ei hun yn cydnabod f od y f ath 
dybiaeth yn cynwys fod Joseph " dros bedwar ugain 
oed " pan briododd a Hair, tra y mae y Beibl yn rhoddi 
.ar ddeall, nid ei fod yn hen wr diffirwyth, ond yn ddyn 
o gyfryw oedran ag yr oedd yn weddus iddo fyned 
drwy holl ddefion priodasol y genedl, sef dyweddiad, 
&c., (Mat. i. 18-20, 24, 25 ; Luc ii. 7), ac yr oedd yn 
gwbl alluog hefyd i gyflawni holl ofynion yr ystad 
briodasol. T mae sylfaen yr olyg-ddysg hon, nid yn y 
JBeibl, ond megys y dangosir gan un o'i chefnogwyr 
boreuaf (Orig. in Mat. xiii. 55) yn llyfrau anghanonaidd 
yr Apocrypha. 

Nis gallasai yr Arglwydd lesu .fod yn etifedd 
os nad efe ydoedd ei fab henaf. Tn Israel, 
y cyntaf-anedig ydoedd yr etifedd, ac os oedd gan 
Joseph Iblant henach na'r Arglwydd lesu, yna, nid ein 
Sarglwydd ydoedd etifedd Joseph, ac os nad ydoedd 
yn etifedd iddo, nid oedd ganddo ychwaith hawl i or- 



130 EI FEODYB EF. 

sedd Israel. G-welir felly fod tybygiad Epiphannis 
yn anwireddu y prophwydoliaetb.au, ac yn dymcliweL 
hawliau Crist fel Messiah. 

Yr ydym yn dadleu, yn 

II. MAI NID MEIBION MAIK A CLEOPAS OEDD YB AN- 
NGHEEDINWYB HYN. Oblegid ddarf od i Hieronymus ym- 
orchestu i sefydlu y grediniaeth mai meibion Cleopas. 
a Mair, y Mair, fel y dywedant, ydoedd yn chwaer i. 
fam ein Harglwydd, ydoedd y rhai anodir yma, gelwir 
y myntumiad hwn yr un Hieronymaidd, er f e ddichon 
mai Jerome, yn y bedwaredd ganrif, ysgrifenodd yr 
amddiffyniad mwyaf llafurfawr iddo. Ond yr ydym ni. 
yn credu nad ydoedd Mair, gwraig Cleopas, yn chwaer 
i Fair y Forwyn, ac felly, mai nid ceraint ein Harglwydd. 
a elwir yn frodyr yma. Ein rhesymau dros y gredin- 
iaeth ydynt a ganlyn : 

(a.) Y mae yn hynod o annhebyg y buasai yr un- 
enw, Mair, yn cael ei roddi i ddwy chwaer, 

(b.) Nid ydyw gwraig Cleopas yn un man yn cael 
ei galw yn chwaer i fam ein Harglwydd. Y mae Wi- 
eseler, Ewald, Godet, Meyer, Scaff, Alford, Farrar,. 
Smith, Conder, Fairbairn, &c., yn unfarn mai nid cer- 
aint ein Harglwydd ydoedd y rhai a elwir yn frodyr 
yma, ac felly nid ydoedd gwraig Cleopas yn chwaer i 
Mair, eithr ei fod yn fwy tebygol lawer mai Salome 
oedd yn dal y berthynas hono a hi ; ac os cymherir yr 
adnodau canlynol a'u gilydd, sef, loan xix. 25, a Mat. 
xxvii. 56, gwelir fod tebygolrwydd cryf f od eubarikyn 
gywir. Wrth roddi hanes y gwragedd a saf asant wrth 
groes ein 5 Harglwydd, enwa loan hwy fel y canlyn : " ei 
fam ef , a chwaer ei fam ef , Mair gwraig Cleopas, a Mair 



El FRODTB EF. 131 

Magdalen." Wrth roddi hanes yr un gwragedd, yn yr 
un amgylchiadau, enwa Matthew hwy f el y canlyn : " Yn 
mhlith j rhai oedd Mair Magdalen, a Mair miam lago 
a Joses, a mam meibion Zebedeus." Tmddengys yn 
debyg ia\vn oddiwrth y dull yr enwir hwy gan loan, 
fod " chwaer ei fam ef," a " Mair gwraig Cleopas " yn 
ddau berson gwahanol, ac fod Matthew wrth roddi ei 
adroddiad ef, yn dweyd pwy ydoedd " chwaer ei fam 
ef," sef, "mam meibion Zebedeus," yr hon ydoedd 
Salome. Os ydyw yr xichod yn gywir, gwelir mai meib- 
ion Salome ydoedd cefnderwyr ein Harglwydd, ac fod 
y prawf tybiedig o gyfryw berthynas rhyngddo a meib- 
ion Zebedeus yn diflanu, a chyda y diflaniad hwnw r 
ymsudd sylfaen unrhyw ymresymiad safadwy. 

(e.) Os ydyw Mair gwraig Cleopas yn chwaer Mair 
mamyrlesu,a l i geraintyncaeleugalwynfrodyr iddor 
rhaid felly fod ei frodyr, tra yn anghrediniol, wedi 
eu dewis yn apostolion, yr hyn sydd yn gwbl groes i 
dystiolaeth yr Efengylwyr. Tr oedd lago mab Cleo- 
pas, Judas, a Simon, (Mat. x. 3, 4), yn apostolion ethol- 
edig. Tn mhen amser wedi etholiad y deuddeg, dy- 
wedir, " Canys nid oedd ei frodyr yn credu ynddo," yr 
hyn sydd ar unwaith yn gwaha^niaethu ei frodyr ef 
oddiwrth f eibion Alpheus, neu Cleopas, (dwy ffurf ar 
. enw yr un person), oddigerth fod yn bosibl credu y 
gwrthuni nad oedd yr apostolion wedi credu ynddo 
hyd yn nod ar adeg eu neillduad. Ac mai nid anghred- 
iniaeth hanerog, neu dros amser, ydoedd anghredin- 
iaeth y brodyr hyn, ond ei fod yn un arferol a pharhaol,. 
a brofir gan y ferf a ddefnyddir yma, ac yn neillduol 
gan ei hamseriad (episteuon, imperfect tense). Ceisir,. 



132 EI PKODYB EF. 

er yr ystyriaeth anwrthwynebiadwy lion, gan rai ddad- 
leu fod rhai o frodyr ein Harglwydd yn apostolion, a 
thrwy liyny eu hunaniaethu a maibion Cleopas, a syl- 
faenant y ddadl ar uclider y sane a roddwyd i lago yn 
nghyngor Jerusalem, a'r awdurdod yr ymddengys yn 
ei harfer yn yr eglwysi apostalaidd (Actau xii. 17, xv. 
13, xxi. 18), ond yn benaf ar eiriau yr apostol Paul, 
sef, " Eithr neb arall o'r apostolion nis gwelais, ond 
Jago brawd yr Arglwydd." (Gal. i. 19). Haerir fod y 
geiriau hyn yn cynwys lago yn mysg yr apostolion, ac 
mai ef e allan o honynt oil, a welwyd gan yr apostol 
Paul. Gyda golwg ar ddwy ran yr wrthddadl dan 
sjlw, y mae yn rhaid cofio dau beth : 

(a.) Ddarfod i lago, Joses, Judas, a Simon, wedi 
marwolaeth ac adgyfodiad Crist, ddyfod yn gredinwyr 
yn y Messiah. 

Y mae hyn yn eglur oddiwrth Actau i. 14 j 1 Cor. xv. 
7; 1 Cor. ix. 9. herwydd eu gwasanaeth i grefydd, 
ac fe ddichon, i raddau, oblegid eu perthynas a Christ 
yn ol y cnawd, rhoddwyd iddynt safleoedd anrhydedd- 
us yn yr eglwysi apostolaidd. 

(Z>.) Nad ydyw yr ieithwedd a ddefnyddia Paul, o 
angenrheidrwydd, yn cynwys lago yn mysg y deuddeg 
apostol. 

T mae y dull we dd ieithyddol hwn yn gyffelyb i'r un 
& ddefnyddia Crist yn efengyl Luc, pan ddywed, 
"Eithr yn wir meddaf i chwi, llawer o wragedd 
gweddwon oedd yn Israel yn nyddiau Elias. * * * 
Eithr nid at yr un o honynt yr anfonwyd Elias, ond i 
Sarepta yn Sidon." Yn yr engraifft hon nid ydyw 
"ond i Sarepta," yn dysgu fod Sarepta yn Israel. 



El FRODYB EF. 133 

Engraifft arall : "A llawer o wahan-gleifion oedd yn 
Israel yn amser Eliseus y prophwyd, ac ni lanhawyd 
yr un o honynt ond Naaman y Syriad." Pwy fyddai 
yn ddigon ffol i gredu fod yr ymadrodd " ond Na- 
aman" yn dysgu fod Naaman yn preswylio yn Israeli 
(Gwel hefyd Mat. xvi. 4; Actau xxvii. 2; "Winer Gr. N. 
T., p. 789.) Felly, yn ol yr un priod-ddull, yr hyn a 
ymddengys yn cael ei ddweyd gan Paul ydyw hyn: 
" Ni welais neb o'r apostolion, ond gwelais lago brawd 
yr Arglwydd." 

Gan nad pwy sydd am restru lago a Judas yn mysg 
y deuddeg apoStol, y mae yn deilwng o sylw nad yd- 
ynt hwy eu hunain yn ymhoni urddas nac awdurdod y 
swydd. (lago i. 1; Judas i. 1.) Yn ngrym y myfyr- 
dodau blaenorol, ac yn rhagweled adgyfnertMon 
ychwanegol, yr ydym yn meiddio gwneyd y trydydd 
gosodiad, sef, 

III. MAI MEIBION MAIR A JOSEPH YDOEDD YK ANGHBED- 

INWYB HYN, AC FELLY YN FEODYE NATUKIOL I'B ARGLWYDD 

IESU. Tn ngoleuni y gosodiad hwn, 

(a.) Y gwelwn gywirdeb yr enw a roddir arnynt. 
Gelwir hwy, nid yn "haner brodyr," nac yn "geraint," 
ond yn "frodyr." Fel y sylwa Farrar: "Gelwir hwy 
yn wastad yn adelphoi, ac nid un amser yn anethioi, 
neu suggeneis. " Ac f el y sylwa Neander, drachefn, wedi 
dyfynu Luc viii. 21; Marc iii. 31; loan ii. 12, vii. 3), "y 
byddai yn drais a'r rhanau hyn i dybied fod adelphoi 
ynddynt oil yn cael ei osod yn lie anethioi" Buasai 
galw ceraint yn frodyr yn gamgyfeiriol hollol y fath 
gamgyf eiriad nad allwn gredu f od yr ef engylwyr yn euog 
o hono. Pe na buasai un gair arall i ddynodi perthyn- 



134 EI FKODYK EF. 

;asau gwahanol, ond yr un a ddefnyddir yma, a phe bu- 
,asai yr ysgrifenwyr bob amser yn galw pob perthynas 
gnawdol yn frodyr neu chwiorydd, buasem yn. deall 
yr wrthddadl a ddefnyddir, ond pan yr ydym yn gwel- 
ed Elizabeth yn cael ei galw yn t/ares Mair (Luc i. 36); 
yn clywed un yn cael ei wahaniaethu f el mob chwaer 
Paul (Actau xxiii. 16), ac yn deall f od Marc yn cael 
siarad am dano f el " nai Barnabas, fab ei chwaer " 
(Col. iv. 10), yr ydym yn gwbl anmharod i gredu fod 
gair yn cael ei ddefnyddio i ddarlunio perthynasaeth y 
-Gwaredwr ag sydd yn gwbl gyfeiliornus. 

Wrth eu hystyried yn frodyr naturiol hefyd, yr ydym 
yn cael eglurhad, 

(b.) Ar y ffaiih eu bod yn ymddangos yn wastadol 
yn nyhyitide'thas Mair. (Gwel Mat. xii. 46; Marc iii. 
.31; Actau i. 14.) 

T mae y gosodiad uchod hefyd, 

(c.) Yn taflu goleu ar eu hi/fder, a'r ymhonqarwch o 
ddyd<lordeb a amlygir yn eu, Jiy myriad a'r Q-waredwr. 
(Gwel y cysylltiadau.) 

T mae anghrediniaeth y brodyr hyn yn dysgu i ni y 
gwahaniaeth a all fodoli rhwng brodyr a orweddasant 
yn yr un groth; yr anghydwelediad a all ymgodi yn 
nheulu y rhai duwiolaf, yn enwedig os bydd mwyafrif 
y plant yn anghredinwyr ; y gall ymyriad eto ddy- 
gwydd a chrefydd yr hwn nad ydyw ei amcanion ys- 
brydol yn cael ei ddeall gan ei gyfeillion anianol; fod 
ymyriad y digrefydd a'r crefyddol yn gyffredin yn cyn- 
wys sarugrwydd, awgrymiadau o ddybenion iselwael, 
yn nghyd ag amheuaeth o ddidwylledd; mai dyled- 
swydd y cref yddwr yn nghanol anghrefyddwyr, ydyw 



.AMSEBOEDD ADFERIAD POB PETH. 135 

peidio myned gyda hwy hyd yn nod i'r gwleddoedd 
Hawenaf , os ydyw ewyllys ddatguddiedig Duw yn gom- 
<edd hyny; ac yn olaf,gan i'r Arglwydd lesu wrth farw, 
<er iddo fethu gwneyd hyny trwy diriondeb, dagrau a 
gwyrthiau ei fywyd, symud anghrediniaeth ei frodyr, 
fod yn bosibl i grefyddwyr eto, y rhai sydd wedi gwel- 
ed fod eu gweddiau, eu cyngorion a'u hesiamplau yn 
aneffeithiol i ddychweliad eu perthynasau, enill y cyf- 
ryw drwy farw yn fuddugoliaethus. Y mae un cynyg 
yn aros eto i'r rhai ag ydynt hyd yn hyn yn gorfod 
byw yn nghanol perthynasau anghrediniol, ac y mae 
i ddyfod pan gyrhaeddant Galfaria eu hanes. 



AMSEEOEDD ADFEEIAD POB PETH. 

" Edifarhewch gan hyny, a dychwelwcli, fel y dileer eich pech- 
odau, pan ddelo yr amseroedd i orpliwys o olwg yr Arglwydd ; 
Ac yr anfono efe lesu Grist, yr hwn a bregethwyd o'r blaen i 
clrwi: Yr hwn sydd raid i'r nef ei dderbyn, hyd. amseroedd adfer- 
'iad pob peth, y rhai a ddywedodd Duw trwy enau ei holl sanct- 
.aidd brophwydi, erioed." AcTAuiii. 19-21. 

YMHOLIADATT. 

A oes perthynas rhwng y geiriau hyn a rhywun heb- 
law gwrandawyr Pedr? Pa beth ydyw natur y cyf- 
newidiad yr a dyn drwy d do pan yn edifarhau ac yn 
dychwelyd ? Pa un ai gan bersonau unigol, neu ynte 
; gan yr e^lwys jn gyffredinol, y mae yr orphwysfa a 
^ddewir i'w mwynhau'? Pa unAi y ddynoliaeth syrth- 
dedig, neu ynte y greadigaeth felldithiedig, yr addewir 



136 , AMSEKOEDD ADFEBIAD FOB PETHT. 

iddi adferiad yn ail ymddangosiad y Mab ? Ai yr un~ 
rhyw gyfnodau ydynt amseroedd gorplrwys o olwg yr 
Arglwydd, ac amseroedd adferiad pob peth, neu ynte- 
a ydynt yn wahanol *? 

Pan yr anfonodd ysgolor at y rhai a gyfieithiasant y 
Beibl yn amser lago I., fod ganddo ef bump o resym- 
au dros iddynt fabwysiadu cyflead arbenig y dadleuai. 
ef drosto, anfonasant iddo atebiad yn dweyd, os oedd. 
ganddo ef bump o resymau dros y darlleniad, fod gan- 
ddynt hwyth.au bymtheg o resymau yn ei erbyn. Nis- 
gwyddom pa nifer o resymau ellid fyddino dros gad- 
wraeth cyfieithiad y testyn awdurdodedig; o'r adnodau. 
uchod, nac ychwaith pa mor lluosog yr ystyriaethau a. 
alwant am gyfnewidiad ynddo ; ond un peth a wyddom,. 
sef fod ein prif gyfieithwyr, hen a diweddar, nid yn 
unig wedi effeithio cyfnewidiadau' ynddo, ond rhagor r 
fod y cyfnewidiadau hyny yn dwyn tebygoliaeth neill- 
duol y naill i'r llall. Drwy gyfrediad lied gyffredin, o^ 
ddyddiau Jerome, pan roddwyd i'r byd y cyfieithiad 
Lladinaidd a henafol a elwir y Yulgate, hyd y flwydd- 
yn 1885, pan gyhoeddwyd ffrwyth ymchwiliad ysgol- 
heigion Beiblaidd Lloegr ac America, gan brifysgolion 
Oxford a Cambridge, y mae y gwreiddiol wedi ei gyf- 
leu yn wahanol i'r hyn a geir yn y testyn awdurdoded- 
ig. Gydag ychydig o wahaniaeth dibwys, y mae 
Tichendorf, Alf ord, Duveil, Hacket, Dr. Cowles, Dr. 
Jacobson, John "Williams, &c., yn cytuno i rag-gysgodi 
cywirdeb y darlleniad canlynol o eiddo y Cyfieithiad 
Diwygiedig. Y cyfieithiad ydyw : " Repent ye there- 
fore, and turn again, that your sins may be blotted 
out, so thht there may come seasons of refreshing from. 



AMSEROEBB ABFERIAB POB PETH. 



137 



the presence of the Lord; and that he may send the 
Christ, who hath been appointed for you, even Jesus : 
whom the heaven must receive until the times of re- 
storation of all things, whereof God spake by the 
mouth of his holy prophets, which have been since the 
world began." 

Gan f od y darlleniad hwn yn cael ei dderbyn gyda 
graddau mor helaeth o gymeradwyaeth ac undeb, nyni a. 
f enthycwn ei oleuni tra yn anturio i f ewn i dywyll-le- 
oedd y geiriau. Galluoga ni i sylwi, 

I. AE Y CYFNEWIBIAB YSBRYBOL Y BYMUNAI PEBB AB iV 
WBANDAWYE EI' OHWENYCHU, A MYNEB BRWYBBO. " Edlf ar- 

hewch gan hyny, a dychwelwch." 

Y rhai hyn ydynt y ddwy weithred fawr gychwynol 
yn mhob mudiad achubol. T mae y naill yr un mor' 
hanf odol a'r Hall. Nid digon i ddyn edif arhau ; rhaidi 
iddo hefyd ddychwelyd, sef dewis drachefn y Crist ft 
wrthododd, a gwrthod drachefn y Barabbas a ddeisyf- 
odd. Y mae perthynas a thebygoliaeth rhwng y weith- 
red gyntaf a'r ail ; ar yr un pryd y maent yn wahanol 
i'w gilydd. Edifeirwch ydyw teimlad galarus y dyn 
ar ol gweled ei hunan yn gyf eiliornus ; dychweliad 
ydyw ymdroad y dyn at Dduw, gyda llawn fwriad a, 
llwyr ymroddiad i'w garu a'i wasanaethu. laith yr 
edifeiriol ydyw, "A minau yn marw o newynj" ond 
iaith y dychwelwr ydyw, " Mi a godaf, ac a af at fy 
nhad." Gellid cyffelybu y ddwy sefyllfa feddyliol i 
ddwy geulan afon argyhoeddiad, un ar ochr colledig- 
aeth, a'r llall yn nghyfeiriad diogelwch tragywyddoL 
Neu ynte, dichon yn wir y gellid edrych ar y ddau air 
fel darluniad o agweddau mewnol ac allanol troedig- 
10 



138 AMSEEOEDD ADFEBIAD POB PETH. 

aeth. Pan y mae dyn yn edifarhau, y mae ycyfnewid- 
iad grasol yn myned yn nilaen yn fewnol, ond pan y 
mae dyn yn dychwelyd, y mae y cyfnewidiad yn myned 
yn mlaen yn allanol, ac f el canlyniad, y mae y dyn 
gweledig yn dyf od i gydgordiad a'r dyn anweledig ; y 
mae y galon a'r fuchedd, yr egwyddor a'r weithred, 
wedi eu cyfnewid, ac yn gogoneddu Duw. Galluogir 
nii sylwi, 

II. An Y TKI CHANLYNIAD SYDD I DDEILLIAW O EDIFEIB- 
WCH A DYCHWELIAD DYNION. 

1. Dilead pechodau. "Fel y dileer eich pechodau." 
Defnyddir y gair dileu gan Xenophon, i osod allan y 
weithred o dynu ymaith enw oddiar lechres neu gyf- 
res rhathu y llythyrenau allan fel na fuasent yn gan- 
fyddadwy o hyny allan. Ond y tebygolrwydd ydyw, 
mai cyfeiriad sydd yn yr ymadrodd hwn, megys y 
sylwa Dr. Jacobson yn y " Speaker's Commentary," at 
yr hen ddull o ysgrif enu ar gwyr. Ffurfid y llythyr- 
enau gydag ysgrifell a elwid y stylus, a gallai yr ys- 
grif enydd, nid yn unig dori lluniau y llythyrenau ar y 
cwyr, ond hefyd, gyda yr un ysgrif -bin blaenllym, eu 
llwyr ddilea oddiarno. Os ydyw cyfeiriad y geiriau, a 
chredwn ei f od, at y dull hwnw, gwelir felly f od yr ym- 
adrodd ffigyrol hwn o eiddo yr apostol yn cynwys y 
desgrifiad grymusaf dichonadwy o faddeuant pechod- 
au. T mae y pechodau, nid yn cael eu hanghofio, nid 
eu .pellhau, nid eu taflu y tu ol i gef n i Dduw, neu ynte 
i ddyfnder y mor, ond yn cael eu dileu am byth allan 
o'r golwg. Nis gellir yn dragywyddol weled olion o 
honynt ar lyfrau Duw. Gwyddom am amgylchiad a 
ddygwyddodd yn "Nghymru, a brof a y gall dyn ddweyd 



AMSEBOEDD ADFEBIAD FOB PETH. 139 

ei fod yn maddeu, tra nad ydy w yn awyddus i'r trosedd 
gael ei ddileu. O herwydd parhad dyn i wrthod madd- 
eu i frawd ydoedd wedi pechu yn ei erbyn, serch fod 
hwnw yn ymbil am dano, a serch hefyd ei fod ef ei hun- 
an ar yr hyn a ymddangosai yn wely marwolaeth, aeth 
dirprwyaeth o'r eglwys yn mha un yr oedd yn aelod, 
gyda y troseddwr, a mab yr un y pechodd yn ei erbyn, 
at erchwyn ei glaf wely, ac wedi egluro iddo nad yd- 
oedd efe ei hun byth i gael maddeuant gan Dduw, 
oddigerth iddo faddeu i'w frawd, o'r diwedd dywed- 
odd, "Yr wyf fi yn maddeu iddo; ond," meddai, gan 
droi at ei fab, " John, cofia di am dano !" Mor wahanol 
ydyw ein Duw ni ! (Gwel Psalm li. 9 ; Esaiah xliii. 
25.) 

2. G-orphwysfa o olwg yr Arglwydd. Nid "pan 
ddelo yr amseroedd i orphwys, 1 ' eithr fel y delo, neu 
fel y gall ddyfod amseroedd i orphwys, &c. Pe mai 
pan, ddelo, &c., ddylid ddarllen, creai hyny yr-argraff 
fod Pedr yn dysgu fod y maddeuant i'w ohirio i'r ed- 
if eiriol hyd adeg y gorphwys ac anfoniad y Mab, yr 
hyn fuasai ar unwaith yn gyfeiliornad dybryd a niw- 
eidiol. 

Nid ydyw y gair a gyfieithir yma yn orphwys yn dy- 
gwydd yn un man arall yn y Testament Newydd yn y 
ffurf o enw, ac ni cheir ef ychwaith ond unwaith yn y 
ffurf o ferf, sef yn 2 Timotheus i. 16. Yno dywedir, 
" Ehodded yr Arglwydd drugaredd i dy Onesimus, 
canys efe a'm llonodd i yn fynych," &c. Wrth geisio 
dyfod o hyd i'r drychfeddwl gwreiddiol a naturiol a 
gynwysa, sylwa Dr. Henry Cowles, yn ei esboniad ar 
yr Actau, fel y canlyn : " Y mae y gair Groeg a gyf- 



140 AMSEBOEDD AKFEKIAD FOB PETH. 

ieitMr yma yn orphwys, yn awgrymu naill a'i cymeryd 
anadl ar ol lluddedigrwydd (exhaustion}, neu ynte y 
teimlad o led-oeredd ac adfywiad wedi gwresogrwydd 
mawr. Y mae Duveil, yn ei esboniad yntau yn can- 
fod ynddo yr un syniad, oblegid cyfieitha hi, " fel y 
gallo amserau yr addoeriad (refrigeration} ddyfod 
oddiwrth bresenoldeb yr Arglwydd." Er fod y gair 
yn ei ystyr glasurol yn lied anarferedig a thywyll, eto 
y mae yn eithaf eglur mai y meddylddrych efengylaidd 
a drosglwyddir drwyddo yma, ydyw, y daethai y sawl 
fuasai yn edifarhau ac yn dychwelyd, nid yn unig i 
af ael y f endith o f addeuant, ond hefyd yn ychwanegol, 
yn teimlo bywiocad, ysgafnder a llonder ysbryd. Ond 
er meddu syniad am natur y rhagorfraint, y gorphwys, 
nid ydyw mor eglur eto yn niha gyfnod, neu gyfnodau 
neillduol, y mae y rhagorfraint hon i'w mwynhau. Y 
mae y gair i ddynodi hyny yn anmhenderfynol, sef, 
" amserau." Y mae esbonwyr yn ymranu yn dri dos- 
barth pan yn cyfarfod ar y maes hwn. Syniad un dos- 
barth ydyw 

Mai y tangnefedd melus a fwynheir yn uniongyrch- 
ol wedi derbyn maddeuant, a olygir. Yr adeg hyfryd 
hono, pan y mae yr enaid yn myned i mewn i hafan 
maddeuant, ar ol bod allan yn y mor mawr yn nher- 
fysgoedd edifeirwch. Y dyn yn sylweddoli a mwyn- 
hau yr ymsyniad, am y tro cyntaf, nad ydyw mwyach 
yn gaethwas, ac fod ei Jubili dragywyddol wedi 
gwawrio. Yn sicr, yn briodol y gellir galw y fath 
fwynhad yn or^)hwysfa, ac y mae mili'wnau wedi llamu 
mewn gorfoledd ynddi. Syniad y dosbarth arall ydyw, 

Mai yr orphwysfa ydyw y llawenydd a dderbynia 



AMSEKOEDD ADFEBIAD FOB PETH. 141 

pobl Dduw yn mhresenoldeb Crist, ddydd y farn. Ed- 
rychir ar y frawddeg gan Alford, Schaff, Gloag, ac er- 
aill, fel un o ganlyniadaa yr ail-ddyfodiad i'r rhai sydd 
yn edifarhau ac yn dychwelyd dan weinidogaeth yr ef- 
engyl. Dywed Gloag, "Y mae Pedr yma yn rhag- 
weled y buasai dychweliad yr luddewon fel cenedl yn 
cael ei ddylyn gan ryw olygfa anarferol o Iwyddiant 
ysbrydol, yr hwn a fuasai yn parotoi y ffordd ar gyfer 
ail-ddyfodiad Crist." Ac y mae Alford, drachefn, yn 
credu fod y geiriau yn cyfeirio "at y tymor mawr o 
lawenydd a gorphwysfa, yr hwn yr oedd yn ddeallad- 
wy y buasai dyf odiad y Messiah, yn ei ogoniant, yn ei 
ddwyn gydag ef." T trydydd dosbarth a syniant 

Mai tymorau o adfywiadau crefyddol yn hanes per- 
sonau unigol, yn ogystal ag yn hanes eglwysi a gwled- 
ydd, oedd o flaen llygaid y llefarwr. Hon ydyw barn 
Abbot, Lightfoot, Meyer, Plumptre, Taylor, &c., &c. 
"Trydwyf yn cymeryd," meddai Abbot, "mai meddwl 
yr addewid ydyw, yn gyntaf, y tymorau o adf ywiad ys- 
brydol i unigolion ; hyny ydyw, rhoddiad bywyd new- 
ydd, o ba un y mae Duw yn awdwr; yr hwn hefyd 
sydd bob amser yn cael ei gysylltu ag ymwybodol- 
rwydd arbenig o'i bresenoldeb ; ac yn ail, tymorau cyff- 
elyb o adfywiad i'r eglwys, y cyfundeb crefyddol, ond 
bob amser a roddir ar yr un telerau, sef edifeirwch a 
newidiad buchedd, a phob amser wedi ei flaenori a 
maddeuant rhad drwy Grist. Yr wyf yn deall yr ad- 
nod hon, felly, fel addewid o faddeuant rhad, a bywyd 
ysbrydol newydd ; hyny ydyw, maddeuant ac adgenedl- 
iad ar yr amodau syml o gyfnewidiad yn amcan a chyf- 
eiriad y pechadur." " Nis gallaf lai na meddwl," 



142 AMSEROEDD ADFERIAD FOB PETH. 

meddai William M. Taylor, " nad ydoedd Pedr yn cael 
ei arwain i ddefnyddio geiriau, y rhai, tra y maent yn 
wirionedd 'yn mhronad y dychweledig unigol, eto a 
dderbyniant eu cyflawniad uchelaf yn y dydd hwnw 
pan fydd holl Israel yn gadwedig." Dywed Meyer, 
" Yn ol pregeth flaenorol Pedr, yr oedd tin o'r amserau 
hyn wedi dyfod eisoes yn nisgyniad yr Ysbryd Grlan, a 
daw yr un orphwysfa eto i bawb a edifarhant." Ys- 
grifena Plumptre yn gyffelyb. Dywed, "Y mae yr 
amserau i ophwys yn cael eu gwahaniaethu oddiwrth 
adferiad pob peth yn adnod 21ain, ac yn ymddangos 
megys rhagarweiniadau (preludes] grasol i'r diweddiad 
mawr hwnw." 

Ar y cyfan, yr ydym yn teimlo tawelwch wi'fch gredu 
fod y gair gorphwys yma yn golygu llawenydd y dy- 
chweledig unigol, yn gystal a llawenydd pobl Dduw 
yn gyffredinol, ar adegau o ymweliadau dwyfol, yn 
dwyn gyda hwy orfoledd a chan. Dysgir gan Pedr fod 
dychweliad pob person unigol, pob teulu, pob cenedl, 
a phob gwlad, yn parotoi y ffordd, ac yn cael eu dylyn 
gan adfywiadau ysbrydol, ac fod yr adfywiadau ys- 
brydol hyny yn prysuro oddiamgylch ail-ddyfodiad 
Anwylyd Seion. Ac nid oes neb a all fwynhau ymwel- 
iadau neillduol yr Ysbryd Glan ond y rhai sydd yn ed- 
ifarhau ac yn dychwelyd. Iddynt hwy y maent yn am- 
serau o orphwysfa oddiwrth bresenoldeb Grist yn yr 
eglwys. Yr unig rai sydd yn cael eu lloni a'u llenwi a 
gorf oledd pan y mae awelon diwygiad yn y wlad, ydyw 
y rhai a deimlant alar am becliod, ac a droant at Dduw 
yn ei Fab am faddeuant. 



AMSEKOEDD ADFEKIAD FOB PETH. 143 

III. ANFONIAD IESU GBIST IB AIL WAITH O'K KEFOEDD. 
"Ac fel y gallo anfon y Crist," &c. 

Gan na ddywedir yn unman arall y bydd Duw Dad 
yn anfon ei Fab i f arnu y ddaear, a chan hefyd yr ym- 
ddengys yn ddyeitkr ac anhygoel f od eisteddiad brawd- 
lys y farn, o ran yr amser y cynelir hi, yn ddibynol ar 
edifeirwch a dychweliad dynion, y mae rhai esbonwyr 
yn dewis credu mai yr anfoniad yma ydyw anfoniad 
lesu Grist, mewn modd ysbrydoj, i'r enaid edifeiriol, 
ac felly fod y geiriau yn derbyn cyflawniad gwastadol 
dros yr oesaia. Gwell genym ni gredu, modd bynag, 
fod yr addewid i dderbyn ei chyflawniad, nid yn ystod 
goruchwyliaeth yr efengyl, ond yn adeg rwysgfawr yr 
ail-ddyfodiad. 

Yn yr ail-ddyfodiad y cymer adferiad pob peth le. 
"Hyd amseroedd adferiad pob peth." "Y mae y 
f rawddeg hon yn cael ei def nyddio mewn dau synwyr 
yn y Testament Newydd. Tn gyntaf dywedir, ' Elias yn 
ddiau gan ddyfod yn gyntaf a edfryd bob peth.' (Marc 
ix.12.) Yn y fan yna golyga ddechreuad teyrnasiad Crist. 
Gan fod Crist wedi marw er dwyn iachawdwriaeth i 
bob dyn, gellir dweyd fod adferiad pob peth wedi de- 
chreu y pryd hwnw. Yn yr adnod hon, y mae y geir- 
iau yn cyf eirio at yr amser pan fydd yr adferiad hwnw 
wedi ei gwblhau." ("Cambridge Bible.") "Llawnys- 
tyr y gair (adferiad) ydyw adnewyddiad neu ddychwel- 
iad y purdeb, y drefn, a'r dedwyddwch cyntefig, ter- 
f ynu yr annhref n a'r gymysgf a wyllt bresenol." (Schaff.) 
Adferir llawer o bethau yn ystod yr oesan, ond ni 
chymer adferiad pob peth le hyd nes y bydd Crist eto 
yn bresenol yn y byd hwn. Y pryd hwnw adferir y 



144 AMSEROEDD ADFERIAD POB PETH. 

greadigaeth o gaethiwed llygredigaeth, yn ogystal a 
chyrph y saint o garcharau y bedd. Diwrnod adfer 
pob peth fydd y diwrnod hwnw, ac ni fydd dim wedi 
hyny yn arcs yn anadferedig ac anadferadwy ond y 
rhai a wrthodasant edifarhau a dychwelyd, yn nghyd 
a'r angelion y rhai ni chadwasant eu dechreuad. 

Ni fydd holl ragfunegiadau y prophwydi wedi eu 
cyflawni mewn unrhyw gi/fnod blaenorol i'r farn. 
Rhaid i'r nef gynwys Grist hyd oni chyflawnir y pro- 
phwydoliaethau oil. Nid ymedy oddiar ei orsedd gyf- 
ryngol hyd nes y byddo y rhagfynegiad olaf wedi ei 
gyflawni yn myd y ddaear. 

Dysga Grist., d'i apostolion, yr eglwys i ddysgwifl 
gyda llawenydd am yr ail-ymddangosiad, ar gyfrif 
yr ychwanegiad a gymer le yn ei dedwyddwch a'i go- 
goniant. Yn ei ymddyddanion a'i bregethau, pan yn 
llefaru ar ddamegion, a phan yn llefaru hebddynt, wrth 
ei wrthodwyr ac wrth ei gyf eillion, cyhoeddai Crist f od 
y syniad luddfewig am arosiad tragywyddol y Messiah 
(loan xii. 24) yn gyf eiliornus ; fod yn rhaid iddo adael 
y ddaear am dymor, ond yn yr amser priodol y buasai 
yn dyfod drachefn i gymeryd ei eiddo ato ei hun, a 
dirwyn i fyny holl achosion ei deyrnas. Gwelodd yr 
apostolion ef yn gadael y ddaear. Clywsant dystiol- 
aeth y ddau wr pan ddywedasant, " Tr lesu hwn, yr 
hwn a gymerwyd i fyny oddiwrthych i'r nef, a ddaw 
felly yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn myned i'r 
nef." (Actau i. 11.) Gan i Pedr gredu eu tystiolaeth, 
defnyddia yr ail-ddyf odiad yn gymhelliad i'r etholedig- 
ion i weithgarwch a duwioldeb. " Eithr dydd yr Ar- 
glwydd a ddaw megys lleidr yn y nos, yn yr hwn y 



AMSEKOEDD ADFERIAD POB PETH. 145 

nefoedd a ant lieibio gyda thwrf, a'r defnyddiau gan 
wir wres a doddant, a'r ddaear a'r gwaith a fyddo yn- 
ddi a losgir. A clian fod yn rhaid i liyn i gyd ymoll- 
wng, pa ryw fath ddynion a ddylech chwi fod mewn 
sanctaidd yiuarweddiad a duwioldeb, yn dysgwyl ac 
yn brysio at ddyfodiad dydd Duw, yn yr hwn y nef- 
oedd gan losgi a ymollyngant, a'r defnyddiau gan wir 
wres a doddant? Eithr nefoedd newydd, a daear new- 
ydd, yr ydym ni, yn ol ei addewid ef, yn eu dysgwyl, 
yn y rhai y mae cyfiawnder yn cartrefu. O herwydd 
paham, anwylyd, gan eich bod yn dysgwyl y pethau 
hyn, gwnewch eich goreu ar eieh cael ganddo ef mewn 
tangnefedd, yn ddifrycheulyd, ac yn ddiargynoedd." 
(2 Petr iii. 11-14) 

Gan mai y rhai hyn ydyw y gwirioneddau a ddysg- 
ir drwy Pedr yn yr adnodau hyn, y mae yn eglur mai 
ymgais fawr eglwys Dduw ddylai fod, ceisio dwyn dyn- 
ion i edif arhau a dychwelyd. Gan, yn noethineb lor, 
fod chwyldroadau mwyaf gogoneddus y cyf anfyd wedi 
eu cysylltu yn annatodol ag edifeirwch a dychweliad 
meibion dynion, pwy na weddiai ac a weithiai am eu 
dychweliad ? Pan y mae dynion yn edifarhau ac yn 
dychwelyd, y mae Duw yn dileu anwiredd ; pan y mae 
Duw yn dileu anwiredd, y mae gorphwysfa yn dyfod 
fel canlyniad o bresenoldeb yr Arglwydd; a phan 
ddaw cyfnodau o ddiwygiadau mawrion felly, dylynir 
hwy yn dra buan gan gwblhad adferiad yr holl gread- 
igaeth. Pe deuai yr holl fyd crefyddol i ganfod y 
berthynas sydd rhwng dychweliad dynion a dygiad 
oddiamgylch fwriadau Duw, ac i deimlo fod ei ddifat- 
erwch, ei anffyddlondeb, a'i anghrediniaeth ef, yn 



146 



AMSEKOEDD ADFEKIAD POB PETH. 



weithredol yn gohirio yr amgylchiadau dedwyddaf ad- 
nabyddus, gwelid miliwnau ar eu gliniau yn gofyn am 
nerth dwyfol at y gwaith o argyhoeddi yr anystyriol. 
T fath anrhydedd bythol i Grist fydd y greadigaeth 
adferedig ! Adrodda Macatilay am egwyddorwas tlawd 
a wnaeth ffenestr eglwys gadeiriol gyda darnau o wydr 
ag oeddynt wedi eu condemnio gan ei feistr, ac y 
gorchymynasai eu taflu ymaith. Pan y gorphenwyd 
lii, ar unwaith enillodd edmygedd mwyaf pawb. 
Gwrthododd yr awdurdodau y ffenestr a fwriadai y 
meistr osod yn yr eglwys, ac yn ei lie dodwyd yr an- 
rhydedd i ffenestr yr egwyddorwas, a wnaethai allan 

fan-ddarnau. Cread wedi ei ddarnio gan bechod 
sydd gan Grist i weithio arno, ond o honynt hwy gwna 

1 fyny ranau mwyaf addurniedig y deml fawr. T fata 
resymau lluosog a chedyrn sydd dros i bechadur edif- 
arhau a dychwelyd ! "Edifarhewch gan hyny" &c. 
Y mae y rhesymau o flaen y testyn, yn y testyn, ac ar 
ol y testyn. Daw y rhesymau o'r nefoedd, o'r ddaear, 
o uffern ; o'r gorphenol, o'r presenol, ac o'r dyf odol. 
T inae yma gynifer o honynt, fel y mae yn gywilydd 
wyneb i ddyn aros yn ei bechod ! 



Y CEEADUB. 147 

Y CBEADUE. 

" Oanys awyddfryd y creadur sydd yn dysgwyl am ddatgudd- 
iad meibion Duw. Ganvs y creadur sydd wedi ei ddarostwng i 
oferedd: nid o'i fodd, eithr oblegid yr hwn a'i darostyngodd. 
Dan obaith y rhyddheir y creadur yntau hefyd, o gaethiwed llyg- 
redigaeth, i ryddid gogoniant plant Duw. Canys ni a wyddom 
fod pob creadur yn cyd-ocheneidio ac yn cyd-ofidio hyd y pryd 
hwn. Ac nid yn unig y creadur, ond ninau hefyd y rhai sydd 
genym flaenffrwyth yr Ysbryd; yr ydym ninau ein hunain hef- 
yd yn ocheneidiq ynom ein hunain, gan ddysgwyl y mabwysiad, 
sef prynedigaeth ein <-orph." RHXTF. viii. 19-23. 

Y mae y geiriau hyn yn ein harwain i'r fath ddirgel- 
oedd, fel y mae yn ymylu ar ryfyg ynom i geisio eu. 
deall. Ond y mae y ffaith eu bod yn ymddangos yn y 
Llythyrau a ysgrif enwyd er ein budd, a'r ystyriaeth 
arall, eu bod yn cynwys (fel y deallwn ni hwynt) un 
o'r gwirioneddau mwyaf cefnogol i ffydd eglwys Dduw, 
yn dymunoli yr ymdrech i'w deall, ac yn cyfreithloni 
yr ymgais, gan nad pa mor wanaidd y byddo. Yn 
ychwanegol at y ddwy ystyriaeth galonogol a enwyd, 
gellir nodi hefyd ystyriaeth arall, sef, fod awdurdodau 
uchelaf y byd deongliadol yn y dyddiau diweddaraf, 
gan nad beth am wahaniaethau eu blaenafiaid, yn cyf- 
ogwyddo at un deongliad y deongliad, o ran ei ar- 
benigrwydd hanfodol, y gorfyddir ninau i'w fabwys- 
iadu. Yr 

YMHOLIADAU 

mwyaf awgrymedig ganddarlleniad y geiriau hyn, yd- 
ynt y rhai canlynol : Pa beth sydd yn cael ei gynrych- 
ioli gan y gair " creadur ?" Gan bwy, a pha bryd, y 



148 



Y CBEADTJE. 



darostyngwyd y creadur i oferedd, a pha beth a oblyg- 
ir yn y darnodiad hwnw"? Pa fodd y gwasanaetha 

*/ / v O 

awyddfryd y creadur am ryddhad o gaethiwed, yr ym- 
resymiad a ddengys sicrwydd a mawredd gogoniant 
dyfodol y Cristionogion 1 ? Treiddia y gofyniadau hyn 
drwy ddirgelion y geiriau. Y mae y daflen ganlynol 
yn rlioddi mantais i'r efrydydd i ganfod, nid yn unig 
luosogrwydd y rhai sydd wedi bod yn myfyrio y geir- 
iau, ond hefyd yr amrywiaetli rhyf edd sydd yn nod- 
weddu eu dyf aliadau ; ac y mae yn ddyledswydd ar- 
nom grybwyll nad ydyw y daflen yn cynwys ond yn 
unig engreifftiau a'r personau sydd wedi ysgrifenu ar 
y paragraph hwn, a'r barnau a ffurfiwyd wrth ei fyf- 
yrio. 



T BAENATJ. 


T BEIENIAID. 


NODIADAU. 


I. 

Y greadigaeth 
anfywydol. 


Ohrj-sostom, 
Th. eopty lact, 
Calvin, Beza, 
Fritzshe, &c. 




II. 

T byd naturiol 
ac ysbrydol. 


1. Dyn fel y 
mae yn wrth- 
ddrych llygredig- 
aetli. Origen. 
2. Nid dyn yn 
unig, ond yr ang- 
elion hefyd. 
Theodorel. 
3. Yr oil o'r 
cyfanfyd. Theo- 
dore, Olshausen, 
Rosenmuller, &c. 




III. 
T greadigaeth 
ddynol. ' 


\ Dynoliaeth. 
Augustine, Tur- 
retine, Siuart, Eob- 
inson. &c 
2. Paganiaid 


Gwna T. S. Green, M. A., 
yn ei " Critical Notes," y sylw 
canlynol fel cyfiawnhad i'r 
dyb hon: " Os, mewn modd 
cyffelyb i'r modd'y defnyddir 



Y CBEADTJB. 



149 



Y BAENAU. 



annychweledig. 
Locke, Lightfoot, 
&c 

3. Y genedl 
[uddewig. Oran- 
mer, &c 

4. Cristionog- 
ion Cenedlig. 
C lericus, Noseli, 
Macknight, <&c. 

5. Cristionog- 
ion luddewig. 
Gockel, &c. 

6. Cristionog- 
ion yn gyfliredin- 
ol. Y Sosiniaid 
a'r Arminiaid. 



Y BEIRNIATD. 



NODIADATJ. 



y gair mataia i olygu gwrth- 
ddrycb.au addoliad eilunol 
(Lev. xxvii. 7; 1 Bren. xvi. 2; 
2 Chron. xi. 14; Hosea v. 11) 
y deallir y gair mataiotys (of er- 
edd) yma yn golygn cyfeil- 
iornad oddiwrth wirionedd 
cref yddol - gau grefydd, drwy 
yr hwn olygiad yn unig y mae 
yr holl adran yn dyfod yn gys- 
on ag ef ei hun, ac a ffeithiau, 
yna nis gall y creadur arwyddo 
ond yn unig y greadigaeth 
ddynol hiliogaeth dyn. ' Nid 
o'i fodd,' hyny ydyw, nid 
drwy ddewisiad twyllog o gyf- 
eiliornad a chelwydd yn 
ngwyneb y datguddiad o wir- 
ionedd, gan na roddwyd y f ath 
ddatguddiad, ac o ganlyniad 
y fath gyfleusdra i ddewis i 
jyfangorph dynoliaeth yn 
flaenorol i'r genadwri efeng- 
ylaidd.' Gwelir fod y f eirn- 
iadaeth hon yn sylfaenedig ar 
ystyr bellafol ac amheus y 
gair oferedd, ac nad ydyw yr 
athraw dysgedig yn sicr ei 
hunan fod ei sylfaeni yn gy- 
wir dywed, " Os mewn modd 
cyffelyb," &c. 



IV. 

Nafrur fywydo 
& c anfy wydol 



Irenssus, Gro- 
tius, Neander, 
Meyer, DeWette, 



Y rhesymau dros gau dyn 
allan, ydynt a ganlyn: (a.) Y 
mae yr apostol yn eglur yn 
gwahaniaethu y credinwyr 
oddiwrth y creadur (adnod 
23). (6.) Nid ydyw dynol- 
iaeth fel cyfangorph yn col- 
eddu y fath. ddysgwyliadau ag 
a briodolir i'r creadur. (c.) Y 
mae yr 20f ed ad. yn gosod all- 
an y darostyngiad i oferedd fel 
peth yn achlysuro anfoddog- 
rwydd, yr hyn sydd yn groes 



150 



Y CEEADUB. 



Y BABNATT. 



mewn gwrthgyf- 
rbyniad i'r nat- 
ur ddynol. 



BEtENIATD. 



Hodge, Alford, 
Dr. Sauday, &c. 



NODIADAU. 



i'r dystiolaeth Feiblaidd am 
ddyn. (d.) Y mae adnod 21 
yn cyhoeddi y boddlonir aw- 
yddfryd y creadur; rhaid 
credu felly mai nid dynoliaeth 
ydyw y creadur, neu ynte 
gredu mewn Adferiad Cyffred- 
inol. Tybiwn mai annichon 
dymchwel grym y rhesymau 
hyn, oblegid hyny yr ydym.yn 
cydolygu a'r rhai a'u dygant 
yn mlaen. 



V. 

Tr holl gread- 
igaeth resymol 
ac afresymol 
sydd eto heb ei 
gwaredu, o n d 
sydd yn hydder- 
bynol (suscept- 
ible) o waredig- 
aeth, ac yn aw- 
yddus am dano, 
mewn gwrthgyf- 
erbyniad i'r gre- 
adigaeth newydd 
yn Nghrist. 



Lange, Schaff, 
Forbes, Trench, 
&c. 



" Y mae y creadur yn yr ad- 
ran hon yn cael ei osod gyf er- 
byn ag Eglwys y rhai gwar.ed- 
ol; nid yn unig y mae ef, y 
creadur, yn ocheneidio ac yn 
gofidio, ' eithr ninau hefyd, y 
rhai sydd genym flaenffrwytn 
yr Ysbryd, yr ydym ninau ein 
nunain,' &c. Y creadur felly 
ydyw pob peth y gellir ei war- 
edu,ond nad ydyw hyd yn hyn 
wedieiwaredu; ycyfanagsydd 
tu allan i Eglwys Crist ag sydd 
yn rneddu, i raddau mwy neu 
lai, ymwybodolrwydd, neu 
ynte reddf dywyll, ei fod y tu 
allan ei fod wedi ei ddaros- 
twng i gaethiwed llygredigaeth 
ei fod wedi ei wneyd yn 
wrthddrych oferedd, ei fod 
wedi ei fwriadu at rywbeth 
gwell na'i gyflwr presenol, a'r 
hwn hefyd y mae ei lefiadau, 
ei leisiau o drueni, ei ruddfan- 
au a'i ofidiau, yn deimladau 
gwirioneddol am Grist anad- 
nabyddus, ac am waredigaeth 
y cyf ry w y gall Ef yn unig ei 
ddwyn i f e w n . " Sermons 
preached in Westminster Abbey, 
by Arch. Trench, pp. 273, 274. 



T CKEADUB. 



151 



Y BAENAU. 



Y BEIKNIATD. 



NODIADAU. 



VI. 

Pob cyfran o'r 
greadigaeth fvw- 
ydol ac anfyw- 
ydol yr effeith- 
iwyd ami gan 
b e c h o d dyn 
mewn gwrthgyfc 
-erbyniaeth i ' r 
rliai sydd yn 
rhodio ya ol yr 
Ysbryd. 



Gyfranau o 
ddaliadau amryw 
o'r uchod wedi 
jeu "cyf uno. 



Gwelir fod y dyb hon yn 
gwahaniaethu oddiwrth y 
dyb 1., oblegid ei bod yn 
eangach na Ei; yn gwahan- 
.aethu oddiwrth yr H. oblegid 
ei bod yn gyfyngach; yn gwa- 
haniaethu oddiwrth y in. 
oblegid nad ydyw yn cynwys 
ynddi y ddynoliaeth mewn 
unrhyw gyflwr; yn gwahan- 
iaethu oddiwrth y IV. oblegid 
ei bob yn gosod y creadur yn 
wrthgyf erbyniol i blant Duw, 
ac nid y natur ddynol, ac yn 
gwahaniaethu oddiwrth y V. 
oblegid nad ydyw yn cymeryd 
i fewn y greadigaeth resymol 
yn unig y greadigaeth afres- 
ymol. Oynelir hon gan brif 
ymresymiadau coleddwyr rhif 
I., IV. a V. Crynhoa iddi ei 
hunan Ijoll wirioneddau saf- 
adwy y tybiau eraill ; felly ym- 
ddengys yn meddu ein holl 
ragoriaethau, tra y mae yn 
amddifad o'n gwendidau. 



Tmdrechwn yn y tu dalenau canlynol olrliaiii geir- 
yddiaeth y testyn, sylwi ar ymresymiad yr Apostol, yn 
ughyd a dysgeidiaetli rhanau eraill o Air Duw, er 
gweled a oes rhywbeth yn y naill, neu y Hall, yn gwa- 
hardd y grediniaeth mai pob cyfran o'r greadigaeth 
isod, yn fywydol ac anfywydol, ag sydd yn dyoddef o 
herwydd pechod, ond yn nnrefn Du\v sydd i fyned 
drwy gyfnewidiad ac adferiad, ydyw y creadur y dy- 
wedir y pethau hyn am dano. Tr ydym yn credu fod 
y fath osodiad yn gwbl gydunol a geiryddiaeth yr ad-, 
nodau. Gymerer yr ymadroddion arweiniol yn syn- 



152 T CBEADUB. 

wyrdeb y paragraph, gan y bydd ymgyngori a'r rhai 
liyn yn gwneyd ymgyngoriad a'r rhai ail-raddol yn 
afreidiol. 

1. G-elwir y ddosran dan sylw o anian yn greadur. 
" Canys awyddfryd y creadur" &c. T mae y gair hwn 
yn dygwydd bump o weithiau yn yr adnodau, ac yn sicr,. 
deall ystyr y gair hwn sydd yn cyfansoddi y prif an- 
hawsder. Nid ydyw penderfynu ei ystyr eiriadurol yn 
orchwyl ruor anhawdd, gan ei fod yn golygu bob am- 
ser naill ai y weithred o greu, neu ynte yr hyn a greir 
y greadigaeth, ac yma nis gall olygu y blaenaf, felly 
rhaid ei fod yn golygu yr olaf . [" For the earnest ex- 
pectation of the creation uniteth," &c. Revised Ver- 
sion, 1881.] Yr anhawsder mawr, gan hyny, ydyw pen- 
derfynu pa un a gynwysir yr holl waith creadigol yn y 
gair, neu ynte a oes rhyw resymau dros gyfyngu ei 
ystyr, yn y cysylltiad hwn, at ran neillduol o'r greadig- 
aeth gyffredinol. Hon ydyw y brif ddadl yn mysg es- 
bonwyr, pa un ai y greadigaeth yn yr ystyr gyfyngaf,. 
neu y greadigaeth yn yr ystyr helaethaf , sydd yn cael 
ei chynrychioli gan y creadur hwn. Y mae un peth yn 
eglur, sef fod y gair weithiau yn meddu ystyr gyffred- 
inol (Heb. iv. 13) ; brydiau eraill yn meddu synwyr 
cyfyngedig (Ehuf . i. 25) ; a phrydiau eraill mewn modd 
trawsgyfeiriol. Golyga y ddynoliaeth (Marc xv. 16; 
Col. i. 23); ac y mae y ffaith fod y gair yn meddu yr 
hydwythedd yna, yn cyfreithloni y gosodiad fod eang- 
der neu gyfyngder ei ystyr yn ddieithriad ar y cyd- 
destynau. Gwelir oddiwrth y daflen fod rhai yn 
rhoddi i'r gair yn y cysylltiad hwn ystyr eithafol o 
eang, megys Olshausen, pan ddywed ei fod yn golygu 



CREABUB. . 153 

yr hoi! fyd materol ac ysbrydol; tra y mae eraill, 
megys Fritzshe, yn myned i'r eithafoedd cyferbyniol, 
drwy ddweyd mai y greadigaeth ddifywyd yn unig a 
olygir ; ond credwn ni fod y gwirionedd yn gorwedd 
rhwng y ddau eithaf oedd yna, a'i fod yma yn golygu 
pob rhan fywydol ac ani'ywydol o greadigaeth. ddaear- 
ol Duw yr effeithiwyd arni gan drychineb Eden, neu 
ynte a ddarostyngwyd i of eredd, ac felly, fod y gair yn 
cymeryd i f ewn y llysieuol a'r anif eilaidd, y materol a'r 
anfaterol, y mwnol a'r deddfol; &c. Dickon y daw y 
golygiad hwn i ymddangos yn gadarnach yn ngoleu yr 
ategion dylynol. 

2. y mae y ddosran hon o anian wedi cyfarfod a 
thrychineb yn ei hanes. " Oanys y creadur sydd wedi 
ei ddarostwng i oferedd." Y mae y gair darostwng 
yma mewn ffurf hanesyddol (historical aorist), ac yn 
eglur yn cyf eirio at y f elldith. a gyhoeddwyd ar adeg y 
cwymp. Golyga ymyriad ataliol a barnol a'r hyn yd- 
oedd yn ymddadblygu i sefyllfa berffeitniach. Y mae 
y gair sydd yn darlunio y sefyllfa ddarostyngol, ofer- 
edd, yn golygu yn gyntaf oil, ymddangosiad arwyneb- 
ol, ansylweddol, ac felly twyllodrus ; ond yn ei ystyr 
ail-raddol y mae yn cyfleu y syniad o rywbeth mwy 
truenus byth, sef, anallu i sylweddoli tueddiadau a 
metniant yn nghyrhaeddiad amcan bodolaeth. Y mae 
y creadur yma, nid yn unig wedi dyfod yn wrthddrych 
i lygredigaeth a marwolaeth, ond rhagor, y mae ei holl 
ddymuniadau yn siomedig, ei holl ddysgwyliadau yn 
watwaredig, neu yn ol cyfatebiaeth.au yr iaith a ddefn- 
yddir yn wreiddiol, y mae mewn ymchwil barhaus am 
rywbeth, ond byth yn gladdedig mewn siomedigaeth, 
11 



i 



154: Y OEEADUE. 

heb gael gafael arno. Dyma rywbeth inwy ofnadwy 
na dihanf odiad, bodolaeth wedi colli ei hamcan, ac wedi 
ei hanghymwyso byth i gael gafael arno. T mae hyn 
oil yn wirionedd am y greadigaeth wedi pechod Adda, 
a phan yn gorwedd o dan felldith. T mae yr ymad- 
rodd nesaf yn gosod allan berthynas y creadur a'i 
ddarostyngiad. "Nid o'i fodd." Gwelir fod yr ym- 
adrodd hwn yn priodoli i'r creadur wahanfodaeth, a'r 
fodaeth hono yn meddu gallu i gydsynio ac anghyd- 
synio yr hyn sydd yn gwbl gydweddol a nodwedd 
farddonol yr adnodau. Y mae y creadur yn cael ei 
bersonoli; a phan y mae y ddeddf ddwyfol a barnol 
yn effeithio ei ddarostyngiad, gosodir ef allan mewn 
modd drychfeddyliol, yn anghytuno, os nad yn an- 
ioddloni i'r dynged oedd wedi ei oddiweddyd. Nid 
mewn canlyniad i unrhyw weithred o'i eiddo ei hunan, 
na thrwy ei gydsyniad ef , y daeth y trychineb, " eithr 
oblegid yr Hwn a'i darostyngodd." Nid, sylwer, " gan 
yr Hwn a'i darostyngodd," ond " oblegid yr Hwn," &c., 
mewn geiiiau eraill, darostyngwyd anian oblegid fod 
Duw wedi penderfynu yn ei Gyngor ei hun y buasai i 
hyny gymeryd lie o herwydd pechod y troseddwr. 
Darostyngwyd y byd, felly, nid gan Adda, nid gan 
ddyn, ac nid gan ddiafol, ond gan Dduw. T mae hyn 
oil yn cyd-orwedd yn naturiol a'r dybiaeth mai y gre- 
adigaeth f ywydol ac anfywydol ydyw y creadur. 

3. Y mae ymsyniaeth ac hiraeth yn y greadigaeth 
am adferiad. "Dan obaith y rhyddheir y creadur yn- 
tau hefyd," &c. Y mae yr ymadrodd hwn yn golygu 
rhagor nag fod anian yn gobeithio, a rhagor hefyd nag 
fod gan anian sail i obeithio ; y mae yn golygu fod 



Y CBEADUE. 155 

ynddi hi ei imnan gymellion raewnol sydd yn ei har- 
wain i obeithio. T mae yn amheus genym ai nid yn 
gyferbyniol i gymellion mewnol anian y dodir y fath 
bwyslais ar deimladau mewnol y credinwyr yn y 23ain 
adnod ("yr ydym ninau ein hunain * * * ynom ein 
hunain "). Beth bynag am hyny, y mae y darlleniad 
Seisnig awdurdodedig, yr hwn hef yd sydd yn cael ei 
f abwysiadu gan Alf ord, ac yn cael ei adael yn gwestiwn 
agored yn y Cyfieithiad Diwygiedig, yn gosod y geir- 
iau dan obaith ar ddiwedd yr 20fed adnod, ac nid ar 
ddechreu yr 2lain, ac felly yn dysgu, nid fod gan y 
ddaear obaith, ond rhagor, fod Duw yn y darostyng- 
iad, ac yn gydamserol ag ef, wedi defnynu cymellion 
gobaith i fewn i gyfansoddiad y greadigaeth. Gwelir 
y darlleniad hwn yn eglurach os y dodir yr adnodau 
mewn llinellau cydredol f el y canlyn : 
(19) [1] " Canys awyddfryd y creadur 

[2] Sydd yn dysgwyl am ddatguddiad meibion 



(20) [3] Canys y creadur sydd wedi ei ddarostwng 

i oferedd 

[4] Nid o'i fodd, ond oblegid yr hwn a'i daros- 
tyngodd, dan obaith 

(21) [5] Oblegid rhyddheir y creadur yntau hefyd 

o gaethiwed llygredigaeth 
[6] I ryddid gogoniant plant Duw." 
O dan arweiniad yr awdurdodau uchelaf, yi 1 ydym 
yn derbyn y darlleniad yna, ac yn credu, o ganlyniad, 
mai dysgeidiaeth y geiriau ydyw, fod y Duw mawr yn 
y weithred o ddarostwng y greadigaeth (mewn modd 
drychfeddyliol a barddonol, mae yn wir) wedi gosod 



156 Y CBEADUB. 

gobaith yn reddf ddwyfol a thragywyddol yn ei chyf- 
ansoddiad. Hauwyd hadau gobaith yn nghanol yr an- 
rhaith ; oblegid yr ymsyniaeth reddf ol yma yn y cread, 
y mae " awyddfryd. y creadur yn dysgwyl am ddat- 
guddiad meibion Duw," ac y mae y dysgwyliad yn un 
angerddol a pharhaus, oblegid ystyr y gair awyddfryd 
ydyw, dysgwyl gyda phen cyfodedig, megys y dysgwyl 
yr edrychwyr ar sane gymharol rhedegwyr yn y rhed- 
egfa. Nid yn unig y mae y creadur yn dysgwyl, ond 
y mae awyddfryd y creadur yn dysgwyl. Nid yn unig 
personolir y creadur, ond personolir hefyd gyneddf 
berthynol iddo, yr hyn sydd brawf arall mai barddon- 
iaeth sydd yma, yn ngwasanaeth apostol ysbrydoledig, 
yn rhoddi grym i ymresymiadaeth. Nis gallasai ond 
Paul farddoni wrth ymresymu. 

Oblegid y reddf ddwyfol y soniwn am dani, y mae 
pob creadur, gwar ac anwar, yn cyd-ofidio oblegid eu 
cyflwr presenol, ac yn cyd-ocheneidio am y cyfnewiad 
agosaol, ac y maent felly "hyd yr awr hon," a phar- 
hant felly hyd yr adeg, yn y dydd a ddaw, y troir y 
greadigaeth i wasanaeth Crist a'i briodasferch. Tr 
ydym, fel hyn, yn canfod fod holl eiryddiaeth yr ad- 
nodau yn gyf addas i osod allan hanes a chynwr y rhan 
ddaearol o'r cread, ac y mae hyny yn ein cadarnhau yn 
y dyb mai y rhan hono, mewn drychfeddyliaeth fardd- 
onol, ydyw y creadur yn y Rhufeiniad. Drachefn, y 
mae adolygu ymresymiad yr Apostol yn y Llythyr, yn 
ein harwain yn anocheladwy i'r un casgliad. Cydnab- 
yddir yn rhwydd gan bawb mai pwnc y penodau blaen- 
orol ydyw BSWYD Y CREDADYN DAN DDEDDF YB YSBBYD, ac 



Y CEEADUB. 157 

yn y benod hon y mae yma ddwy arwedd arno yn cael 
eu gosod ger ein bron : 

(a.) Bywyd dan ddeddf yr Tsbryd mewn gwrthgyf- 
erbyniad i fywyd dan reolaeth y cnawd yn sicrhau 
tystiolaeth fewnol yr Tsbryd o fabwysiad (1-17). 

(&.) Bywyd o dan ddeddf yr Tsbryd yn cael ei ar- 
ddangos gan natur fel bywyd yr adgyfodiad, a'r Ts- 
bryd yn rhoddi sicrwydd presenol o'r gogoniant dy- 
fodol (18-39). 

T mae y geiriau dan sylw yn perthyn i'r ail arwedd 
ar y bywyd dan ddeddf yr Tsbryd, ac yn un o dri 
phlyg, a'r cyntaf o honynt yn yr ymresymiad a ddeng- 
ys sicrwydd a mawredd gogoniant y bywyd yn yr ad- 
gyfodiad. T mae yma dri phrawf o ddechreu y 18f ed 
adnod hyd ddiwedd y 39 adnod. Tn 

(1.) T mae yma brawf presenol a gwahanfodol 
(18-27). 

(2.) T mae yma brawf dyfodol a gwrthddrychol 
(28-37). 

(3.) T mae yma uniad o'r prawf presenol a dyfodol 
yn cael ei rymusoli gan brofiad o orfoledd (38-39). 

T cyntaf o'r tri hyn sydd yn mharagraph tywyll y 
testyn, y prawf presenol a gwahanfodol. A oes sicr- 
wydd o ymddangosiad meibion Duw yn ngogoniant yr 
adgyfodiad ^ Oes, oblegid y mae y Duw mawr, na 
ddarfu iddo erioed greu chwenychiad i'n siomi, wedi 
gosod greddf ddwyfol yn y greadigaeth, yn ei chymell 
i ddysgwyl am ddatguddiad meibion Duw. Gan fod 
yr Arglwydd wedi dysgu y cread i ddysgwyl am rydd- 
had, ac wedi dysgu y credadyn i ddysgwyl am fabwys- 
iad, sef prynedigaeth y corph, nid oes un casgliad ar- 



158 Y CBEADUB. 

all yn ddichonadwy, ond y bydd hawl y rhai ydynt wedi 
eu cyfiawnhau drwy ras, hawl sydd yn rliodio yn ol yr 
Ysbryd, yn annhraethadwy ogoneddus yn y dydd y 
digonir holl ddysgwyliadau y greadigaeth. Mor wir 
ag fod y creadur yn gobeithio, a'r Cristion yn ochen- 
eidio, bydd i oleuni y f arn ddatguddio gogoniant meib- 
ion Duw. Drachefn, nid oes dim yn y dystiolaeth mai 
y greadigaeth isod, yn fywydol ac anfywydol, a olygir 
yn milwrio yn erbyn, eithr yn hytrach yn cadarnhau 
ffeithiau eraill y datguddiad dwyfol. Dysga yr Ys- 
grythyrau 

1. Fod cysylltiod rhwng cwymp dyn a sefyllfa 
bresenol y greadigaeth ddaearoL Gwir fod cosb- 
edigaeth natur ar gyfrif trosedd dyn, yn un o'r dirgel- 
ion mwyaf anolrheinadwy. Nid ydyw mor anhawdd 
amgyffred paham y mae dyn, yr hiliogaeth ddynol, yn 
dyoddef ; y mae llawer o resymau sydd yn cyfrif am 
hyny, ond erys yn destyn rhyfeddod parhaus, fod y 
creadur diniwed ag ydoedd newydd ddyfod allan o 
law Duw, yn cael ei ddarostwng i oddefaint. Ac yn 
ofer yr ymofynir am y rheswm, oblegid y mae hwnw 
yn eigionau ewyllys y .Brenin Mawr, " oblegid yr Hwn 
a'i darostyngodd." Ond er nad ydyw y pahaw yn es- 
boniadwy, y mae ystyriaeth fywydol o gyfansoddiad y 
creadur dynol yn taflu rhyw oleuni ar berthynas y 
greadigaeth ag ef. T mae dyn mor rhyfedd ac mor 
ofnadwy yn ei gyfansoddiad, fel nad oes un rhan o'r 
cyfanfyd, o'r Duwdod anfarwol at y llwchyn lleiaf , nad 
ydyw dyn yn meddu rhyw berthynas ag ef. Tn ei 
gorph, y mae yn perthyn i'r greadigaeth f aterol ; yn ei 
enaid y mae yn perthyn i'r greadigaeth f eddyliol ; ac 



Y CBEADUB. 159 

yn ei ysbryd y mae yn pertliyn i'r Ysbryd Anf eidrol. 
T mae ynddo. nid dwy, ond tair rlian ; y raae yn drin- 
dod mewn undod, fel, pan syrthiodd dyn, rhedodd y 
dylanwad i holl gylchoedd bodolaeth. Teimlodd Duw 
ar ei orsedd, yr angelion ar eu horielau, a'r cread isod 
ar Iwybr ei gylchdroad. Taflwyd cwmwl dros y gread- 
igaeth faterol. Pa ganlyniad arall allesid ddysgwyl 
yn ymerodraeth anian wedi dymchweliad yr ymerawd- 
wr ? Ond, tra y mae myfyrdod o gyfansoddiad dyn 
yn egluro y model y cyfranogwyd o'r drychineb gan 
anian, y mae y paliain, megys y dywedwyd eisoes, yn 
parh.au yn un o ddirgelion y llywodraeth ddwyf ol. T 
mae ein dychymyg, yn yr ymchwil am reswm, ao yn 
barodol i folianu tynerwch Duw at ddyn, yn gweled y 
rheswm o ddarostyngiad y creadur, yn awydd Duw i 
ddyn gael cymdeithas gyfaddas yn ngharchar llygred- 
igaeth, megys pe byddai yr Anf eidrol yn anfoddlon i 
ddyn fod yn bmdd yn nghanol cread llawen.. Dywed 
ein dychymyg ddarfod i'r creadur gael ei ddarostwng 
er iddo allu cydio yn nghordeddau galarnad y cwymp, 
ond rhaid gorchymyn dychymyg i ddystawrwydd, 
oblegid fod y fath berygl iddo gam-arwain. Un o dyst- 
iolaethau mwyaf pendant y gair ydyw fod difwyniad 
anian wedi dylyn troseddiad dyn, yn uniongyrchol. 
Dechreuodd annhrefn y cread wedi syrthiad Adda. 
Cyn hyny, yr oedd tyfiant yn rheolaidd, dadblygiad yn 
ddeddf, a phob peth yn dirwyn at berffeithrwydd a 
dedwyddwch. Myn athronwyr damcanol ac anghyf eill- 
gar yr oes, gyda yr amcan o geisio llusgo Daeareg i 
dystiolaethu yn erbyn Datguddiad, ein harwain at gyf - 
nodau pell cyn Adda, i sylwi ar yr arwyddion o ddin- 



160 



T CKEADTJK. 



ystr ac angeu sydd yn haenau gorweddog y ddaear, ac 
i ddangos felly, f od y dystiolaeth ysgrythyrol am ofer- 
edd anian f el canlyniad pecliod yn ansaf adwy ; ond yr 
ydym yn gwrthod yr arweinyddiaeth, gan nad oes a 
fyno y Beibl o gwbl a chrystiau, a chreigiau, nac a 
haenau y ddaear; edrydd yn unig am helyntion ei 
harwyneb wedi gwaith y chwe' diwrnod ac ymddang- 
osiad dyn, ac yn y cyfnod hwnw dywed fod goruch- 
wyliaeth f arnol wedi gwywo ei blodau, rhychu delwedd- 
ion ei gwyneb, atal curiad ei gwaed, a pheri adweith- 
iad yn neddfau ei dadblygiad. "Hefyd wrth Adda y 
dywedodd, Am wrandaw o honot ar lais dy wraig, a 
bwyta o'r pren am yr hwn y gorchymynaswn i ti, gan 
ddywedyd,- Na f wyta o hono, melldigedig fydd y ddae- 
ar o'th achos di: trwy lafur y bwytei o honi holl 
ddyddiau dy einioes, Drain hefyd ac ysgall a ddwg i 
ti," &c. (Gen. iii. 17, 18). 

2. Meddylier am y cydymdeimlad barddonul afodola 
rhwny y cread a dyn. Drwy y Beibl personolir y cre- 
ad, a phriodolir iddo deimladau o dristwch neu lawen- 
ydd, yn ol fel y dygwyddo fod sefyllfa ddedwydd neu 
annedwydd y dyn sydd yn oruchwyliwr Duw arno. 
(Gwel Deut. xxxii. 1 ; Job xii. 7-9 ; Psalm xix. 2, Ixviii. 
17, xcviii. 8; Esaiah i. 2, xiv. 8, Iv. 12, Ixv. 17; Ezec. 
xxi. 15; Hab. ii. 11; Actauiii. 21; 2Pedriii. 13; Dat. 
xxi. 1, &c., &c.) T fath gyngerdd rhyfedd sydd i'w 
gynal ar adeg llwyddiant pregethiad yr efengyl, ac 
achubiaeth dyn; yn cynwys cerddoriaeth lleisiol ac 
offerynol, ond pob aelod o'r cor hwnw yn perthyn i'r 
cread bywydol neu anfywydol. T dyfroedd yn dyf od 
i fynegi enw yr Arglwydd, y mynyddoedd yn bloeddio 



Y CBEADUE. 161 

canu, a choed y maes yn euro dwylaw. Bydd yr 
holl gread deallol yn cael ei swyno gan felodion sein- 
dyrf gorfoleddus iachawdwriaeth. 

3. Dysga y B&ibl fed dysgwyliad y yreadigaeth i 
gael ei sylweddoli yn yr ail-ymddanyosiad. (2 Pedr iii. 
10-14; Dat. xxi. 5.) Tn bresenol, nid oes dim i'w 
weled na'i glywed ond oferedd ac ocheneidiau. Y mae 
llywodraeth natur yn annhrefnus, y mynyddau yn 
berwi<tan, y gwyntoedd yn ymwylltu mewn cynddar- 
edd, y morfeydd yn nythleoedd heintiau, y llysiau yn 
gartref gwenwyn, y gwastadeddau yn goelcerthu en- 
ynol, a'r coedwigoedd yn llawn o seirph a gwiberod. 
T mae y deyrnas anifeilaidd yn llawn o greulondeb, o 
elyniaeth annaturiol, a gwrthwynebrwydd greddfol. 
Y mae y planhigion harddaf yn cael eu rhwystro i 
dyfu, a'r blodau mwyaf persawrus yn cael eu hatal i 
ymagor. G-welir gwywdra, darf odedigaeth, a marwol- 
aeth yn holl goed y maes. Y mae llefiadau poen yn 
dyfod o bob cyfeiriad, o'r coed lanerchau lie y mae y 
curyll yn darnio ei ysglyfaeth, o'r pentref lie y mae y 
gwladwr yn cymeryd yr oenig newydd-anedig oddiwrth 
ei fam i'r lladdfa, a'r dinasoedd lie y mae yr ychain 
lladdedig yn gruddfan, dagrau dyoddefaint yn rhedeg 
yn ddystaw, a haerllugrwydd a drygioni yn gweryru. 
Y mae canolbarthau cyfandiroedd wedi .eu mwydo a 
gwaed, a'r ynysoedd yn gruddfan dan bwysau rhyfel- 
oedd, llofruddiaeth, a chambaliaeth. Y mae dolefau 
anifeiliaid mudion oblegid bwystfileiddiwch yr anifail 
dynol, yn dyrwygo pob awyrgylch. Ond, nid fel hyn 
yr erys byth y mae nif er yr etholedigion yn cael eu 
gwneyd i fyny ; y mae llawer o'r cant a phedair a deu- 



162 



Y CBEADUK. 



gain o filoedd (Dat. vii. 4) eisoes wedi derbyn sel Duw 
ar eu talcenau, y mae cwpan cystuddiau Crist yn ei 
bobl yn prysur lenwi, y mae y deigryn olaf ar gael ei 
golli, ac adeg gollyngiad yr ochenaid olaf i'r awyr yn 
agosau. Pa bryd bynag y cymer y pethau hyn le, y 
foment hono datodir rhwymau y creadur, dysgleiria, 
goleuwawl presenoldeb Duw eto yn ddigwmwl ar waith 
ei ddwylaw, ac yrnddengys meibion Duw yn dyrf a f awr 
ar gymylau y nef . Y mae llawer heblaw y creadur yn 
dysgwyl am yr argyfwng hwnw. T mae cyrph y saint 
yn eu beddau, ysbrydion y cyfiawnion yn y nefoedd, 
eneidiau y rhai sydd dan yr allor, y priodfab a'r briod- 
asf erch, oil yn dysgwyl dydd mawr yr adnewyddiad* 
T mae miloedd lawer ar y ddaear heddyw " yn dysgwyl 
ac yn brysio at ddyfodiad dydd Duw." " O herwydd 
paham, anwylyd, gan eich bod yn dysgwyl y pethau 
hyn, gwnewch eich goreu ar eich cael ganddo ef mewn 
tangnefedd, yn ddifrycheulyd ac yn ddiargyhoedd.' r 
(2 Petr iii. 14.) 

Buom yn dychymygu gweled dirprwyaeth o gread 
Duw yn ymddangos yn mhresenoldeb yr Anfeidrol, yn 
gofyn am ganiatad i ddinystrio dyn, a thrwy hyny gy- 
chwyn cyfnod y Jubili. " A gaf fi," meddai yr haul, 
" losgi ei breswylfod f " A gawn ni," meddai y ser r 
" gorelwi ar gylchrodau y nen wrth wrando ei ddolef 
farwol"?" "A gawn ni," meddai y cymylau, "arllwys 
ein cynwysiad arno, a'i ysgubo i dragywyddol ddinystr T' 
" Na," meddai yr Arglwydd, " fy ngweision a fy mor- 
wynion ffyddlon, byddwch yn bwyllus ; y mae diwrnod 
wedi ei benodi, ac efe a ddaw, yn mha un y cosbir dyn 
ac y rhyddheir y cread. Aroswch am hwnw." A chan 



Y CEOCHENYDD A'B PEIDDGIST. 163 

nad pwy sydd yn anffyddol am ail-ddyfodiad Crist, ae 
yn anghrediniol o'r canlyniadau, y mae cread materol 
Duw ar ddysgwyliad parhaus. 



Y CKOCHENYDD A'E PRIDDGIST. 

" Yn hytr ich, ddyn, pwy wyt ti yr hwn a ddadleui yn erbyn. 
Duw ? a ddywed y peth ffurfiedig wrth yr hwn a'i ffurfiodd, Pa- 
ham y'm gwnaethost fel hyn ? Omd oes avrdurdod i'r crochen- 
ydd ar y priddgist, i wneuthur o'r nn telpyn pridd un llestr i 
barch ac arall i anmharch? Beth os Duw, yn ewyllysio dangos 
ei ddigofaint, a pheri adnabod ei allu, a oddefodd trwy hir-yni- 
aros lestri digofaint, wedi eu cymhwyso i golledigaeth: Ac i beri 
gwybod golud ei ogoniunt ar lestri trugaredd, y rhai a rag bar- 
barotodd efe i ogoniant?" RHUF. ix. 20-23. 

Nid oes angen dweyd fod y geiriau hyn wedi bod, 
ac yn parhau i fod, yn faes dadleuon anorphen. T 
mae meddwl beiddgar dyn wedi ymornestu arnynt, er 
ceisio meistroli rhai o brif gwestiynau llywodraetn. 
Duw. Ac y mae yr esboniadau sydd wedi eu rhoddi 
arnynt, amryw o honynt, yn gamgyfeiriol i ddyn, ac 
yn ddiraddiol i Dduw. Y maent wedi eu defnyddia 
gan rai i gefnogi y syniad mai gormesdeyrn ymerodrol 
ydyw Duw; yn cario ei weithrediadau mawrion yn 
mlaen yn unig er boddloni ei nwydau hunanol a gor- 
threchol, heb gyfrif nac ystyried y canlyniadau o hyny, 
i syniadau, i deimlad, ac i gyflwr amserol a thragy- 
wyddol dyn. Gesyd y deongliad hwn Dduw i eistedd 
ar orseddfainc ei awdurdod, yn nghwr uchaf y cyfan- 
fyd; mantella ef a hollalluawgrwydd ; lleinw ei lygaid. 



164 Y CBOCEteNYDD A'K PEIDDGIST. 

a fflamiau digofaint; gwna ef yn anghyrhaeddadwy 
i'w greaduriaid, ac yn anghyfnewidiol yn ei holl dded- 
frydau. Dyna un o eithaf oedd y byd duwinyddol, ond 
y mae iddo hefyd eithafion arall cyferbyniol, ag sydd 
lawn mor beryglus. Mewn rhai pwlpudau, gwneir 
ymgais f awr i anymwybyddu hawliau Duw f el lly wydd 
moesol, a cheisir cysoni holl ffeithiau y llywodraeth 
ddwyfol a thadogaeth dyner yr Arglwydd. T canlyn- 
iadau naturiol o hyny ydynt, myned i siarad yn ysgat'n 
ac esgusodol am bechod, fel drwg moesol ; gwadu 
athrawiaeth yr lawn, cyhoeddi fod holl gosbedigaeth- 
au Duw yn y byd hwn yn adf erol yn eu hamcan, ac mai 
ifiloreg greulawn ydyw cosbedigaeth dragywyddol. 
Ar hyd y culfor peryglus yna yr hwyliodd Undodiaid, 
Cyffredinolwyr, ac Adferwyr yr oesau eu llestri, ac ar 
y graig yna y gwelwyd y llong-ddrylliadau truenusaf 
yn hanes y pwlpud. T mae addoli un agwedd ar gy- 
meriad Duw, gan anymwybyddu y Hall, yn lie eu hys- 
tyried mewn cymhlethiad cydweithredol a thragy wydd- 
ol, yn rhwym o arwain i gyfeiliornad ac angeu. 

Y mae y geiriau hyn wedi eu defnyddio gan eraill 
drachefn, fel cyfiawnhad i'r athrawiaethau brawychus 
a adnabyddir wrth yr enwau Gwrthodedigaeth ac An- 
iinomiaeth. Sylfaenir arnynt yr ymresymiad a gan- 
lyn: T mae Duw yn ben-arglwydd; yn ei ben-ar- 
glwyddieeth etholodd rai i fywyd trgywyddol ; trefn- 
odd i eraill, yn ei ewyllys, i fod yn golledigj a chan 
fod ei holl fwriadau yn ddianwadal ac anghyfnewidiol, 
"bydd yn rhaid i dynged dynion, o angenrheidrwydd, 
gyfateb iddynt. Dywed un dosbarth, nid ydyw yn 
.gwneyd y gwahaniaeth lleiaf yn achos rhai personau, 



Y OBOCHENYDD A'B PEIDDGIST. 165 

pa mor angerddol yr awyddant am ddaioni a dedwydd- 
wch, na pha mor barodol y byddont i wneuthur 
aberthau er eu cyrhaedd, colledig fyddant yn y diwedd, 
oblegid llestri i anmharch y bwriadwyd iddynt fod 
gan Dduw. Yn ofer y ceisiant yr Arglwydd, yn ofer 
y collant ddagrau edif eirwch, ac yn ofer yr ymwadant 
a hwy eu hunain ; y mae rhagdrefn eu dinystr wedi ei 
dynu allan mewn arfaeth, ac wedi ei argraffu yn 
ngwasg hollwybodaeth. O ! athrawiaeth feicniog o 
drallod ac anobaith ! Dywed y dosbarth arall, y mae 
Duw, yn ei anfeidrol ras, wedi penderfynu cadw rhyw 
nifer o bersonau i fywyd tragywyddol, o.ganlyniad, nid 
ydyw o un gwahaniaeth pa f odd yr ymddygant, nac yn 
mha nifer o ffosydd budron yr ymdreiglant, byddant 
yn gadwedig yn y diwedd, oblegid llestri i barch yd- 
ynt hwy i fod. Gallant gymeryd enw Duw yn ofer, 
ymroddi i drythyllwch, a meddwdod, oblegid 

" Etholedig cyn fy ngeni, 
Etlioledig wedi meddwi." 

! athrawiaeth orlawn o lygredd a phenrhyddid ! 

T mae y ffaith fod dynion yn honi mai yn ystorgell- 
au y testyn y deuant o hyd i'r athrawiaethau gwen- 
wynig uchod, yn peri einbod.ynannhraetliol awyddus 
am atebion i'r 

YMHOLIADAU 

canlynol, a'u cyffelyb : A ydyw Paul yma yn ymdrin 
ag etholedigaeth a chymwysiad personau unigol i 
fywyd tragywyddol, neu ynte a'i cyfiawnhau goruch- 
wyliaeth yr Arglwydd at y genedl luddewaidd ydyw 
ei amcan? A ydyw y geiriau yn dysgu fod tynged an- 



166 Y CEOCHENYDD A'B PKIDDGIST. 

orfod ac anghyfnewidiol yn hongian uwchben pawb 
dynion, gan wlawio melldith ar y naill, a bendith ar y 
Hall? Pa wirionedd sydd amlycaf yn y geiriau, ai 
penarglwyddiaeth orthreclaol Duw, neu ynte ei ddoeth- 
ineb, ei ainynedd, a'i drugaredd"? 

Yr ydym ar unwaith am amlygu ein crediniaeth mai 
geiriau wedi eu hysgrifenu mewn amddiffyniad i gy- 
meriad yr Arglwydd ydyw y rhai hyn. Meg-ys yn yr 
holl Lythyr yn gyffredinol, felly yn y rhan hon yn 
neillduol, y mae yr Apostol yn dangos cyfiawnder a 
thrugaredd yr Arglwydd, yn eu perthynas, yn gyntaf , 
a chanlyniad anghrediniaeth y rhan fwyaf o Israel yn 
ol y cnawd ; ac yn ail, yn eu perthynas a gal wad, ac a 
chadwedigaeth cenedloedd eraill. Tybia yr Apostol 
wrth-ddadleuydd. Personola deimladau achwyngar y 
genedl yn ei gwrthodiad, a rhydd ddatganiad geiriol 
iddynt. Gwna hyn yn adnod y 14eg, hefyd yn adnod 
y 19eg, a gwna hyny hefyd yn y testyn. Gwel a chlyw 
yr luddew difreiniedig yn ymddadleu a Duw, gan 
ofyn, "Paham y'm gwnaethost fel hynf Felly, yn 
mlaenaf ac yn benaf, cyfiawnhad ydyw yr ymadrodd- 
ion hyn o ffordd Duw o ymwneyd a'i genedl wedi 
iddynt wrthod ei Fab. Hyn ydyw amcan blaenaf yr 
adnodau, ond bid sicr, y mae yr un egwyddorion yn 
llywodraethu ymddygiadau yr Arglwydd tuag at unig- 
olion, megys Pharaoh, Esau, &c, ag sydd yn ei lywod- 
raethu yn ei ymddygiadau at genedloedd, megys yr 
eglurir yn rhanau blaenorol y benod. 

Ac yn mhellach na chlirio cymeriad y Goruchaf, yn 
ngwyneb ymsyniaeth gyhuddol y genedl wrthodedig, 
y mae yr Apostol yn honi, nid yn unig nad oes dim yn 



Y OKOOHENTDB A 5 R PKIDDGIST. 167 

ranghyfiawn yn ngweinyddiadau Duw, ond rhagor, fod 

<ei lioll weinyddiadau yn profi mai Duw yr amynedd 

ydyw Efe, mai y gorchwyl olaf a wna ydyw dinystrio, 

.ar ol i bob goruchwyliaeth arall fethu. Ac y mae yr 

ymresymiad yn dangos fod dyn, nid yn greadur egwan, 

caeth, ac felly anghyfrifol, bob eiliad yn agored i'w 

wobrwyo neu ei gosbi, yn ol mympwy unbenaethol 

.gormesdeyrn, ond yn greadur mawr, rhydd, ao felly 

yn gyfrif ol, ar wahan i bawb a phob peth, am nodwedd 

ei sefyllfa amserol a thragywyddol. Gwir fod yr 

Apostol, yn y geiaiau, megys dros foment, yn cydnab- 

od penarglwyddiaeth y Brenin Mawr. Er nad oes 

ganddo hawl i greu drygioni, eto, fod ganddo hawl f el 

Creawdwr a Llywydd, i waddoli y creaduriaid a ddew- 

iso Efe, a gogoniant mwy na chreaduriaid eraill. Ond 

er ei fod yn cyffwrdd a'r gangen ddirgelaidd yna, nid 

ydyw yn aros arni, eithr yn hytrach llithra oddiwrthi 

at y gwirionedd arall, sef, ei fod bob amser yn hir-ym- 

arhoes a chyndynrwydd dynion, yn ymdrecligar am 

newid cyfeiriad eu calonau, a thrwy hyny wneyd 

myrdd mwy yn llestri fcrugaredd. Ei ddyben mawr, 

gwastadol, a thrngarog ydyw, achiib ac ymgeleddu. 

Ymddengys mai felly yr ymsynia Meyer hefyd am 
yr adnodau hyn. Mewn arall-eiriad o honynt (yr hwn 
a dalfyrwn), dywed: "Fod ewyllys sanctaidd Duw, yn 
ddiau, yn ei dueddu i wneyd ei ddigofaint yn ymarfer- 
ol ddatguddiedig, eto ei fod yn goddef ac arbed, nid 
yn unig er profi ei amynedd anf eidrol tuag at lestri 
digofaint, ond hefyd fel y delai yn hysbys yn ystod 
tymor yr hir-ymaros hwnw, berffeithrwydd llawn a 
^ogoneddus ei ras i'r rhai ag ydynt yn ddyf od yn wrth- 



168 Y CROCHENYDD A ? B PRIDDGIST. 

ddrychau ei drugaredd, ac fel y llestr yn llaw y croch- 
enydd, ydynt yn cael eu darparu yn inlaen llaw i og- 
oniant tragywyddol." 

Gran fod ein hathrawon boreuol, yn ogystal a'n har- 
weinwyr dylynol, wedi rhoddi i ni oleuni gwahanol ar 
y geiriau, ac y gall yr eglurhad a gynygiwn ymddang- 
os yn newydd a dyeithr, nis gallwn wneyd yn well nag 
arcs uwchben y ddameg sydd ynddynt, dameg y 
crochenydd a'r priddgist, gan, yn ddiau, mai yn hono 
y mae yr allwedd i ymresymiad a dysgeidiaeth yr Ap- 
ostol. Deall meddwl y ddameg fydd deall meddwl yr 
apostol Paul, a deall meddwl yr apostol Paul fydd 
deall meddwl Duw. Tn yr adran hon o'n gwaith, yr 
ydym yn teimlo ein bod yn wan a chrynedig, ac obleg- 
id hyny, nid anturiwn i lawer o unigrwydd, eithr ar- 
oswn o hyd golwg i feddyliau mwyaf diwylliedig a 
sanctaidd yr oes. 

Er deall dameg y crochenydd a'r priddgist, rhaid 
myned yn ol i amseroedd Jeremiah. Gwyddom fod. 
rhai esbonwyr yn barnu fod meddwl Paul wrth ysgrif- 
enu, yn ymdroi gyda yr allegau a geir yn Job x. 8 j. 
Esaiah xlv. 9, &c., ond gwell genym ni gredu, gydag 
Olshausen, Plumptre, &c., mai defnyddiad hapus sydd 
yma o weledigaeth Jeremiah yn maes Hinom, pan y 
mae yr Arglwydd yn dysgu gwersi iddo ar drugarawg- 
rwydd ei fwriadau gyda golwg ar yr hen genedl, a'u 
hystyfnigrwydd hwythau. (Jerem. xviii. 1-6.) Gallem 
cyn dyfod i sylwi ar linellau cydredol dysgeidiaeth y 
ddameg yn wreiddiol, a dysgeidiaeth y ddameg fel y 
benthycir hi gan Paul, ymdroi llawer gyda y tebygol- 
rwydd mawr a f odolai rhwng Jeremiah y prophwyd, a. 



Y CEOCHENYDD A'R PBIDDGIST. 169 

Phaul yr apostol. Neillduwyd y naill fel y Hall i'w 
SAvyddau o'r groth; yr oedd maes gweinidogaeth y 
ddau yn cynwys llawer o genedloedd ; rhedodd dagrau 
breision o lygaid y ddau yn yr olwg ar gyflwr en 
gwrandawyr; bu y ddau mewn carcharau, &c. Ond 
wedi y cwbl, nid yn y tebygolrwydd personol yna y 
gorwedd y goleuni yr ydym yn chwilio am dano ; y 
mae hwnw i'w gael drwy ddodi y ffeithiau canlynol yn. 
gyfochrog : 

Tr .oedd y genedl luddewig yn amser Jeremiah 
yn gwrthod Duw. 

Yr oedd y genedl luddewig yn amser Paul yn 
[ gwrthod Mab Duw. 

herwydd gwrthodiad y genedl o Dduw, am- 
ddifadwyd yr luddewon o'r anrhydedd arbenig o 
fod y genedl uchelaf ei breintiaa ar y ddaear. 

O herwydd gwrthod y Messiah, amddifadodd yr 
Hebreaid anghrediniol eu hunain o sane ddigymar 
mewn rhagorfreintiau ysbrydol. 

Gyda y bwriad o ddwyn yr hen genedl i edifeir- 
wch, cymwyswyd atynt oruchwyliaethau trymion 
gwaradwydd ac alltudiaeth. 

Gyda y bwriad o adfer yr un genedl dan yr ef- 
engyl, y maent wedi eu darostwng i wasgariad a 
chyfyngderau. 

Oafodd y goruchwyliaethau adferol y dylanwad 
dymunedig ar rai o'r hen genedl gynt. 

Oafodd goruehwyliaethau adferol ddylanwad ach- 
ubol er dyddiau Paul ar y rhai y darostyngwyd hwy 
danynt. 
11 



170 Y CROCHENYDD A'R PRIDDGIST. 

Y rhai hyn ydynt y gwirioneddau a ddysgir gan y 
ddameg yn y defnydd dwbl o honi. 

Y mae amgylchiadau gwreiddiol llefariad yr alegori 
dlos yn hynod ddyddorol. O herwydd sefyllfa lygred- 
ig ac eilun-addolgar y genedl, y mae y prophwyd ar 
dori ei galon. Ac yr oedd ei chyflwr yn. dra echrydus. 
Darlunir hi yn ddu a phruddaidd. Y tir sanctaidd 
wedi ei halogi ; yr etifeddiaeth deg wedi ei throi yn 
ffieidd-dra ; yr offeiriaid wedi peidio ymholi a Duw, y 
rhai oeddynt yn trin y gyfraith yn ddyeithr iddo ; a'r 
prophwydi wedi myned i brophwydo yn enw Baal. 
Puteiniodd oddiwrth yr Arglwydd ar bob bryn uchel, 
ac 6 dan bob pren deiliog. Yn yr olwg ar hyn, ty- 
walltodd y prophwyd ei enaid.mewn cwynfan a dagrau 
ger bron yr Arglwydd. Mewn ufudd-dod i "air yr 
Arglwydd," y mae yn gadael y deml, ac yn gadael y 
ddinas, gan f yned allan wrtho ei hunan i ddyffryn Hin- 
om. Yn y dyfiryn yr oedd yno grocheny dd yn gweith- 
io ; aeth i f ewn i'r f elin ato, a sylwodd ar y troellau 
oedd ganddo, gyda pha rai y trafodai y pridd wedi 
ei fwydo yn glai. Yr oedd y crochenydd ar y pryd 
wrth y gwaith o wneyd un o'i lestri mwyaf ardderchog, 
ond rywfodd, pallbdd y clai gymeryd y ffurf oedd y 
crochenydd am iddo gymeryd. Yr oedd rhyw anmher- 
ffeithrwydd ynddo, ac yr oedd yn gwrthod plygu. fel y 
bwriedid iddo. Md oblegid fod y crochenydd yn 
grefftwr gwael y bu hyn, ond oblegid anmhlygrwydd y 
defnydd. Wedi methu gwneyd llestr o hono i ddal 
blodau yn mhalas y brenin, gwelodd Jeremiah ef yn ei 
ddodi ar y troellau drachefn, ac allan o hono yn gwneyd 
llestr arall, llai anrhydeddus. "Felly efe a'i gwnaeth 



Y OROCHENYDD A'E PBIDDGIST. 171 

ef draehefn yn llestr arall, fel y gwelodd y crochenydd 
yn dda ei wneuthur." (Adn. 4.) Safai y prophwyd i 
edrych ar yr olygfa y clai, y droell, y llestr a'r croch- 
enydd, heb ystyried ei harwyddocad. Tna y mae gair 
yr Arglwydd yn dyfod ato drachefn, gan ddywedyd, 
" Oni allaf fi, fel y crochenydd hwn, wneuthur i chwi, 
ty Israel ? medd yr Arglwydd. Wele, megys ag y mae 
y clai yn Haw y crochenydd, felly yr ydych chwithau 
yn fy Haw i, ty Israel." I feddwl y prophwyd, rhaid 
fod y ddameg yn dysgu, nid tynged anorf bd, o afael 
pa un nis gallasai y genedl ddiane ; yn hytrach, parod- 
rwydd yr Arglwydd i wneuthur o honynt, ar eu hedif- 
eirwch, lestr arall, at ddybenion Uai parchus. Mai 
hyn ydoedd arwyddocad yr olygfa, a brofir gan yr hyn 
a ychwanegodd yr Arglwydd : " Pa bryd bynag y dy- 
wedwyf am ddiwreiddio, a thynu i lawr, a dyf etha cen- 
edl neu freniniaeth, os y genedl hono y dywedais yn ei 
herbyn a dry oddiwrth ei drygioni, myfi a edifarhaf 
am y drwg a amcenais iddi." (Adn. 8.) Llestr yn nwy- 
law y crochenydd anf eidrol ydoedd y genedl ; gwrth- 
odasant gymeryd eu ffurfio yn ol bwriadau gwreiddiol 
y Brenin Mawr, ond er hyny ni fwriwyd hwy ymaith. 
Gosodwyd hwy eilwaith ar droellau goruchwyliaethau 
Duw, wrth afonydd Babel; ac yno nis gallasent, gydag 
un gradd o resymoldeb, of yn " Paham y'm gwnaethost 
fel hyn ?" Tr oedd y sef yllf a yn effaith uniongyrchol 
gwrthodiad o gymwysder i sane anrhydeddusach. 

Yn gyffelyb yn amser Paul, yr oedd had Abraham 
wedi cyrhaedd cyflwr ofnadwy o galedwch ac anghred- 
i niaeth. Galarai enaid Paul o'u plegid. (Gwel Bhuf . 
ix. 1-3.) Tr oedd yr Arglwydd wedi bwriadu iddynt 



172 Y CEOCHENYDD A ? B PEIDDGIST. 

f od yn llestr ardderchog, i ddal blodau sancteiddrwydd 
yn nheml Cristionogaetli. Trefn bwriad y nefoedd 
ydoedd, yn ogystal a tlirefn teitliiau yr apostolion, 
"I'r luddew yn gyntaf, ac hefyd i'r Groegwr." 
Gwrthodasant y Messiah a gynygiwyd iddynt; ond 
yn hytrach na'u teilchioni, yn ei ddigofaint, yn erbyn 
creigiau damnedigaeth, y mae Daw drachefn yn eu 
gosod ar droellau ei ragluniaeth, gan eu gwasgara 
drwy bob gwlad, a'u gwneyd yn waradwydd yn mysg 
yr holl genedloedd. Os nad all y crochenydd anfeid- 
rol gyrhaedd ei amcanion gwreiddiol, gwna iddynt, ac 
erddynt, y peth goreu agosaf at hyny. (2 Tim. ii. 20,21.) 
Ac y mae yma reswni arall, drachefn, dros ddystaw- 
rwydd tragywyddol: "Beth os Duw yn ewyllysio 
dangos ei ddigofaint, a pheri adnabod ei allu, a oddef- 
odd trwy hir-ymaros lestri digofaint, wedi eu cymwyso 
(neu yn gywirach, a gymwysasant eu hunain y mae 
y ferf yn y "middle voice) i golledigaeth." 

Y mae yr eglurhad uchod yn cymell yr ystyriaeth 
ddifrif olaf o'r gwirioneddau canlynol : 

1. Fod y Duw mawr wedi ymddiried i ddyn allu- 
oedcl, os y defnyddia hioy, a brofant yn dragywyddol 
angeuol iddo. Gall, os dewisa, ddianrhydeddu Duw r 
a gwrthod ei Fab, os y myn ; gall dori ar draws, o 
dan, a thros holl oruchwyliaethau Duw, a myned i 
uffern. Os yr ewyllysia, gall aneffeithioli holl fwriad- 
au trugarog yr Arglwydd gyda golwg arno. Y mae yr 
ymsyniaeth hon yn bruddaidd a llethol ! 

2. Fod yn ddichonadwy i Dduw ddyfod i gymod a 
gwrthryfelwr ar unrhyw amser. Nid oes dim mewn 
arfaeth, mewn etholedigaeth, mewn penarglwyddiaeth, 



Y CROCHENYDD A'B RRIDD&IST. 173 

yn atal yr Arglwydd i drugarhau. Nid Allah y Moslem 
ydyw ein Duw ni, wedi cadwyno ei hunan fel nad all 
drugarliau pan amlygir edif eirwch. T mae yn dragy- 
wyddol rydd i weithredu yn ol dadblygiad cymeriadau 
plant dynion. A siarad yn ddynol, gall edifeirwch 
dyn ar unrhyw eiliad gyfnewid anghyfnewidioldeb 
Duw. Tr ydym yn credu duwinyddiaeth ein hen dad- 
au Cymreig, pan ddywedent, " Nid ydyw arfaeth Duw 
wedi damnio neb erioed, ond y mae wedi cadw myrdd- 
iynau." 

3. Y mae colledigaeth felly yn deilliaw o ddyn ei 
hunan, ond ei gadwedigaeth yn dyfod o oludoedd gras 
Duw. Tr ydym yn credu y gwirioneddau sylfaenol 
canlynol, ac yn edmygu y modd y gosodir hwy allan 
gan Dr. Forbes : 

Y mae pob daioni yn deilliaw oddiwrth Dduw, 
Y mae pob drygioni yn deilliaw oddiwrth ddyn. 

T mae etholedigaeth yn dechreu yn ngras rhydd 

Duw. 
Y mae gwrthodedigaeth yn dechreu yn ewyllys rydd 

dyn. 
I Dduw y perthyn yrholl ogoniant am gadwedigaeth 

yr etholedigion. 
I ddyn y perthyn yr holl gyfrifoldeb am ddinystr y 

gwrthodedigion. 

Adroddwyd wrthym am yr Hybarch Powell, Caer- 
dydd, yn Lloegr yn casglu at ei gapel. Gwnaeth un 
boneddwr amod ag ef y buasai yn cyfranu os y buasai 
yn esbonio adnod iddo, ac y mae ei esboniad yn eglur- 
had ar y gwirionedd dan sylw. "Pa un ai yn y Tes- 



174 Y CBOCHENYDD A'B HRIDDGIST. 

tament Newydd neu yn yr Hen Destament y mae yr 
adnod?" gofynai y casglwr. "Tn y Testament New- 
ydd." "Tn mha ran o'r Testament Newydd?" 
"Tn y llythyr at y Rhufeiniaid." "O, wel," 
meddai Powell, " yn y Testament Newydd, ac yn y 
llythyr at y Rhufeiniaid, y llythyr anhawddaf i'w dde- 
all o'r llythyrau oil. Tn mha benod yn y llythyr at y 
Rhufeiniaid f "Tn y nawfed benod." "Wel, wel, 
atebai y patriarch, yn y llythyr at y Rhufeiniaid, ac yn 
y nawfed benod, y benod anhawddaf i'w deall o'r holl 
benodau i gyd. Atolwg, syr, ond pa adnod ydyw yn 
y nawfed benod o'r llythyr at y Rhufeiniaid "?" "T 
drydedd ar ddeg, ' Jacob a gerais, eithr Esau a gas- 
eais.' " " O, beth sydd yn ddyrys i chwi yn yr adnod 
yna ?" " Paham y casaodd Esau ?" " O," atebodd, dan 
wenu yn chwerthinaidd, " 'does un dyryswch yn y byd 
yn hyny i mi, oblegid yr oedd Esau wedi rhyglyddu 
hyny, ond y syndod tragywyddol i mi ydyw, iddo er- 
ioed garu Jacob." 



CADWEDIG MEGYS TBWY DAN. 175 



CADWEDia MEGYS TBWY DAN. 

" Canys cyd-weithwyr Duw ydym ni: llafurwaitb. Duw, adeil- 
adwaith Duw, ydych. cli-wi. Yn ol y gras Dviw a roddwyd i mi, 
megys pen-saer celfydd, rayfi a osodais y sylfaen, ac y mae arall 
yn goruwch-adeiladu. Ond edryched pob un pawedd y mae yn 
goruwch-adeiladu. Oanys sylfaen arall nis gall neb ei osod, heb- 
law yr un a OBodwyd, yr hon yw lesa Grist. Eitlir os goruweh- 
adeilada neb or y sylfaen hon, anr, arian, meini gwerthfawr, 
coed, gwair, sofl: G-waith pob dyn a -wneir yn amlwg: canys y 
dydd a'i dengys, oblegid trwy dan y datguddir ef : a'r tan abrawfi 
waith pawb, pafath ydyw. Os gwaith neb a erys yr hwn a or-, 
irwch-adeiladodd ef, ef e a dderbyn wobr. Os gwaith neb a losg- 
ir, efe a gaiff golled: eithr efe ei hun a fydd cadwedig; eto felly,, 
megys trwy dan." 1 COB. iii. 9-15. 

T mae Llythyrau yr Apostolion yn dryfrith o alleg- 
au uchel ac ardderchog. Gwisga rnai o'r allegau liyii 
wedd filwrol; rhaid ymgydnabyddu a defion milwrol y 
cyfnodau liyny cyn y gellir eu deall a'u gwerthfawrogi, 
T mae grym a phrydferthwch allegaa eraill yn ddeall- 
adwy yn ngoleu drel-gampau poblogaidd yr oes apos- 
tolaidd ; oddieitnr i'r darllenydd o honynt wybod am 
yr ymorchestau mewn rhedeg, ymgodymu, &c., y mae 
yn amddifad o syniad cywir am feddwl lluaws o ad- 
ranau. Tn fynych hefyd, y mae rhyw nodweddion 
perthynol i deulu, a'i aelodau, yn cael eu gosod o dan 
dreth i weitMo i'r golwg berthynasaeth ysbrydol a 
nodweddion teulu Duw. Buasai yn dra dyddorol, ond 
yn estronol i'n hamcan, i nodi allan, a dylyn engreifft- 
iau o allegau ardderchog sydd wedi eu sylfaeni ar ar- 
weddion milwrol, gorchest-gampol, teuluol, arch-adeil- 



176 CADWEDIG MEGYS TEWT DAN. 

adol, &c. Cyfyngwn ein liunain at esiampl neu ddwy 
ar ein ffordd at alleg y testyn. Meddylier am y defn- 
ydd a wna Pedr o-blentyn newydd-anedig yn chwen- 
ych llaeth y fron, er arddangos pa mor angerddol y 
dylai plant yr Arglwydd ymawyddu am y gwirionedd. 
Tn y teulu y mae yna dad, y mae yna fam, y mae yna 
f aban. Ac y mae yn bwysig i sylwi mai baban new- 
ydd-anedig ydyw. Nid plentyn dwy flwydd oed, yn 
gallu carlo ei gadair f ach at y bwrdd, cyd-fwyta a'r 
teulu, ac yn difyru o gylch y buarth, ydyw ; ond baban, 
a baban sydd yn byw ar laeth, ac y mae yn rhaid iddo 
ei gael. Tf wyr anghyffredin ydyw babanod bychain. 
Er fod y fam yn rhodresu dwrdio llawer, fe fyn yr un 
bychan yfed. Ymbalfala am ddiod yn y nos ; chwilia 
am y gwlybwr yn ei gwsg. Y mae yn rhaid fod yna 
ryw wres anghyffredin yn nghylla yr un bach. Diota 
y peth olaf yn y nos, a'r peth cyntaf yn y boreu. Yfa 
yn y capel, er fod ei fam yn dangos y pregethwr iddo, 
y diacon yn dangos ei ddwrn, y tad yn dangos ei ben- 
twr allweddau, a'r pregethwr yntau yn dangos ei an- 
foddlonrwydd drwy aros, pesychu, a thaflu edrychiad 
awgrymiadol i gyfeiriad yr aflonyddwr bychan; eto, 
dengys ef yn ol i bawb nad oes dim heddwch i fod yn 
yr oedfa ond ar un amod, a hono ydyw, ei fod ef i gael 
llymaid i'w yfed. Ac wedi iddo gael y llaeth, cysga o 
dan ddylanwad ei falm bywydol, gan daflu ei law f ach 
wen i fyny, megys Human heddwch i'r gynulleidfa. Y 
mae ei dangnefedd yn y llaeth, y mae ei baradwys yn 
y llaeth, y mae ei gynydd yn y llaeth , y mae ei bob 
peth yn y llaeth. " FEL," meddai Pedr, "rhai bychain 
newydd-eni, chwenychwch ddidwi/U laeth y gair." (Pedr 



"CADWEDIG MEGYS TKWY DAN. 177 

ii. 2.) Y mae yr ysbrydol yn eglurach yn ngoleuni y 
Jiaturiol. 

Meddylier, drachefn, am engraifft o alleg filwrol. T 
mae Paul, un diwrnod, yn ngolwg gwarchodlu Pre- 
toria, ceidwaid ymerodrol Bhufain, ac y mae yn rhwyni 
& chadwen wrth un o honynt pan yn ysgrif enu ei lyth- 
yr at yr Ephesiaid. Cyfyd ei olwg i fyny, a gwel fod 
eu gwisg filwrol yn cael ei gwneyd i fyny o chwech o 
ddarnau gwahanol, sef gwregys, dwyfroneg, esgidiau, 
tarian, helm, a chleddyf. Gwrandawer arno yn cyf- 
arch yr Ephesiaid, a'i lygaid ar yr olygfa yna: 
"Grwisgwch holl arfogaeth Duw (arfogaeth Bhufain 
sydd am y rhai yr edrychai arnynt), fel y galloch sef- 
yll yn erbyn cynllwynion y diafol. Oblegid nid yw ein 
hymdrech ni (y Cristionogion) yn erbyn gwaed a 
<chnawd (gwaed a chnawd y rhaid i warchodlu Bhufain 
isefyll yn eu herbyn), ond yn erbyn tywysogaethau, yn 
erbyn awdurdodau (enwau ar yr angelion syrthiedig), 
yn erbyn bydol-lywiawdwyr tywyllwch y byd hwn 
{galluoedd gwladol paganaidd), yn erbyn drygau ys- 
brydol yn y nefolion leoedd (personau ac egwyddorion 
drwg yn yr eglwysi). Am hyny cymerwch atoch holl 
arfogaeth Duw" &c. Wei, pa beth ydyw holl arfog- 
aeth Duw 1 ? Yr un pethau yn union, mewn alleg, ag a 
wisgir gan warchodlu Pretoria. "Wedi amgylch- 
"wregysu eich Iwynau a gwirionedd, a gwisgo dwyfroneg 
cyfiawnder - } a gwisgo am eich traed esgidiau parotoad 
efengyl y tangnefedd: uwchlaw pob dim wedi cymeryd 
tarian y ffydd, a'r hon y gellwch ddiffoddi holl bicell- 
.au tanllyd y fall. Cymerwch hefyd helm yr iachaiod- 
aoriaeth, a chleddyf yr Ysbryd, yr hwn yw gair Duw." 



178 CADWEDIG MEGTS TKWY DAN. 

(Ephesiaid vi. 11-17.) Dyma, ynte, y Iwyr-arfogaeth 
ag sydd gan filwr Crist i sefyll ynddi gwirionedd yn 
wregys, cyfiawnder yn ddwyfroneg, ufudd-dod yn es- 
gidiau, ffydd yn darian. iachawdwriaeth yn helm, a 
gair Duw yn gleddyf. T mae yr alleg yn brydferth 
yn ngoleuni . yr amgylchiadau y llefarwyd hi. (Gellir 
gweled lluaws o engreifftiau cyffelyb yn " The Allego- 
ries of St. Paul," gan y Deon Houson.) 

T mae yn dra eglur mai alleg sydd yn yr adnodau y 
sylwir arnynt yn yr ysgrif hon ; ac y mae yn eglur, 
hefyd, fod yn annichon deall y gwirionedd fwriedir 
gyflwyno drwyddi heb ymgydnabyddu ag arddull arch- 
adeiladol y cyfnod yr ysgrif enwyd hi, yr hwn hefyd yd- 
oedd yn gwbl ddealledig gan aelodau eglwys Corinth. 
Tr ydym yn credu y bydd cymeryd ein sane yn nghan- 
ol adeiladau dinas Corinth, sylwi ar neillduolion eu 
harch-adeiladaeth, ac yn enwedig edrych ar ganlyniad- 
au y tan a dyr allan, a'i ddylanwad gwahanol ar fag- 
wyradau a thai, gan gysylltu a hyny s'efyllfa ymraned- 
ig eglwys Crist yn Corinth ar y pryd, yn taflu goleu 
newydd a naturiol ar y paragraph dyddorol hwn. Y 
mae y deongliad a gyrhaeddir drwy y cynllun hwn yn, 
cynwys atebiad llawn, clir, a boddhaol i'r 

yMHOLIADAU 

canlynol ; yn fwy felly, ymddengys i mi, nag unrhyw 
ddeongliad arall. Yr ymofyniadau y mae darllenydd 
yr adnodau debycaf o'u gwneyd ydynt : Pa beth ydyw 
yr adeilad y dywed yr Apostol ei fod ef a'i frodyr yn. 
gydweithwyr dan Dduw yn ei gyfodiad? Pwy ydyw 
y sylf aen ar ba un y mae y saerniaeth ardderchog yn. 



CADWEDIG MEGYS TBWY DAN. 179* 

sef yll ? Pa bethau neu bersonau sydd yn cael eu cyn- 
rychioli gan yr aur, yr arian, y meini gwerthfawr, y 
coed, y gwair a'r sofl ? Pa adeg ydyw y dydd yn mha 
un y mae gwaitli pob adeiladydd i'w osod yn y prawf t 
Pa beth a olygir wrth "cadwedig, eto felly megys 
trwydan?" . . 

Cymerai lawer o ofod i osod i lawr holl fyntumiau. 
awduron parth dysgeidiaeth Paul yn y geiriau, heb- 
son am ddylyn a chofnodi yr ystyriaethau a honani 
fel ategion. Yn hytrach na gwneyd hyny, dodwn yn 
unig y prif ddamcaniaethau ger bron mewn ffurf osod- 
iadol, gan adael yn ddisylw y rhai mwyaf eithafol 
mewn cyfeiliornad. 

(a.) Barn un dosbarfch ydyw, mai yr adeilad a ddar- 
lunir ydyw crefydd yn y galon, ac mai y coed, y gwair 
a'r son ydyw cyfeiliornadau mewn barn ac mewn. 
buchedd, ac y bydd i bob dyn y mae egwyddor dda yn 
ei galon fod yn gadwedig, ond y dinystrir ei anmher- 
ffeithrwydd. T mae rhai o'r dosbarth hwn yn ych- 
wanegu, fod y meddylddrych arall o raddau mewn di- 
ogelwch a gogoniant, yn ol y cyfartaledd o sancteidd- 
rwydd y byddo dyn wedi ei gyrhaedd, yn cael ei. 
ddysgu; mewn gair arall, y bydd pawb afeddant ffydd 
yn gadwedig, ond rhai o'r cyfryw yn gadwedig "megys- 
trwy dan," neu gyda graddau helaeth o berygl. 

(b.) Barn dosbarth arall ydyw, mai darlunio y ma& 
Paul waith athrawon crefyddol, yn cyhoeddi a dysgu 
egwyddorion croes i Gristionogaeth, yn nghyd a'r 
golled dri-phlyg a gant yn nydd yr ymweliad, o her- 
wydd hyny, sef colli ffrwyth eu gwaith, colli llawer o. 



180 CADWEDIG MEGYS TBWT DAN. 

anrhydedd, a cliolli helaetlirwydd y profiad o iachawd- 
wriaeth bersonol. 

(c.) Barn j trydydd dosbarth, yr un Rhufeinig, yw, 
fod y geiriau yn dysgu y bydd i'r purdan losgi ymaith 
bob anmhuredd, sef " y coed, y gwair a'r soft" perth- 
.ynol i'r credinwyr hyny fyddant heb eu cwbl sanct- 
eiddio yn y byd hwn, ac y deuant hwy eu hunain yn 
.gadwedig trwy ddylanwad pureiidiol y tan hwnw. 

Wrth sylwi ar y dyb olaf hon, dywed Olshausen : 
'" Nid ydyw yr adran yn cyfeirio at bureiddiad person- 
au oddiwrth bechod, ond at brawf ar eu gweithrediad- 
au a'u hadeiladwaitk," ac oblegid hyny dywed Bengel : 
" T mae y testyn mor bell o wyntyllio niamau y pur- 
dan, fel y mae, yn hytrach, yn gweithredu fel eu di- 
ffoddydd." 

T mae dau betb. i'w cadw mewn cof wrth ymestyn at 
; geisio cael dirnadaeth am feddwl y geiriau, sef, yr am- 
gylchiadau yr oedd eglwys Corinth ynddynt ar y pryd, 
ac liefyd arddull adeiladol dinasoedd y cyfnod hwnw. 
Tr oedd yr eglwys at ba un yr anfonwyd y Llythyr, 
yn ymranedig o ethryb i'w hathrawon crefyddol. 
'" Canys tra y dywedo un, Myfi ydwyf eiddo Paul ; ac 
arall, Myfi wyf eiddo Apolos; onid ydych chwi yn 
gnawdol ? Pwy gan hyny yw Paul, a phwy Apolos, 
ond gweinidogion trwy y rhai y credasoch chwi, ac fel 
,y rhoddes yr Arglwydd i bob un ? Myfi a blenais, 
.Apolos a ddyfrhaodd ; ond Duw a roddes y cynydd. 
-Eithr yr hwn sydd yn planu, a'r hwn sydd yn dyfrhau, 
un ydynt ; a phob un a dderbyn ei briod wobr ei hun, 
yn ol ei laf ur ei hun. Canys cyd-weithwyr Duw ydym 
3ii : llafur-waith Duw, adeiladwaith Duw, ydych chwi," 



CA.DWEDIG MEGYS TB"WY DAN. 181 

&c. (Adn. 4-9. T mae yn eglur oddiwrth y geiriau 
hyn, fod syniad y frawdoliaeth am berthynas y dysg- 
awdwyr a'u gilydd, a phertliynas y dysgawdwyr a gor- 
uwch-adeiladwaith yr eglwys, yn anghywir, ac f el can- 
lyniad, fod rhai, mewn teimladau cnawdol, yn mawr- 
hau Paul ; ac eraill, yn yr un teimladau, yn tra dyrch- 
afu Apolos, heb gofio mai gweision i'r un Arglwydd. 
oedd y ddau, a'u bod yn cyd-laf urio ar yr un argymer- 
iaeth fawr ac ysbrydol. Nid oes un ddadl yn meddwl 
neb nad llonyddu y teimladau chwerwon ac anghref-- 
yddol hyn ydoedd amcan Paul wrth ysgrif enu. Bhaid 
cofio peth arall, drachefn ; yn Nghorinth, yn Ephesus,. 
yn Bhufain, &c., yr oedd y temlau, y prif-fasnachdai, a'r 
cawr-adeiliau, wedi euhadeiladu hefyd o fynor, o lech- 
faen, ac o wenitbiaen, ac yr oedd eu colofnau a'u nen- 
au wedi eu haddurno yn gyfoethog ag aur, ac ag ar- 
ian. Ond mewn dosbarth arall o'r ddinas, lie preswyl- 
iai y tlawd a'r iself oes, adeiladid muriau y tai o goed ;-, 
gosodid gwellt ynddynt, a sofl a chlai yn do arnynt. 
Ar un Haw, wele y mynor a'r wenithfaen, yn nghyd ag 
aur ac arian ; ar y Haw arall, wele y coed, y gwair, a'r 
sofl. Ar ryw ddiwrnod y mae tan yn tori allan yn y 
ddinas, a dywed Gloag a Deon Stanley, y gall yr aleg- 
ori hon fod wedi cael ei hawgrymu gan losgiad Corinth, 
gan y Bhufeiniaid, o dan Mummius. Yn yr oddaeth,. 
y mae y mynor a'r llechfaen, er yn duo, eto yn dal yn 
y fflam ; ond am y tai oedd wedi eu gwneyd o goed, 
gwair, a sofl, yr oeddynt yn dyfod ar unwaith yn goel- 
certhu difaedig, ac o'r braidd y gallodd eu preswyl- 
wyr ddianc. Darfu iddynt ddianc, mae yn wir ; nt 



182 CADWEDIG MEGYS TRWT DAN. 

chollwyd bywydau; ond er mwyn dianc yr oedd yn 
.rhaid iddynt dori eu llwybrau trwy leni o fflamau. 

Os cofir y ddau beth uchod, gwelir fod yr arall-eir- 
iad canlynol, nid yn unig yn cymeryd i fewn amgyleh- 
iadau eglwys Corinth, ond hefyd yn dylenwi yr holl 
jngyrau ag ystyr. Megys pe dywedai Paul, "Y mae 
yna adeilad ysbrydol yn cael ei godi gan Dduw yn 
Nghorinth eglwys lesu Grist. Myfi gafodd yr an- 
rhydedd o osod ei sylfaen i lawr, a phan y gwnaethum 
hyny, gosodais yr unig sylfaen bosibl, ' yr hon yw lesu 
<3rist.' Wedi i mi osod y sylfaen, daeth fy mrawd Ap- 
olos heibio, a gosododd yntau feini bywiol ar y syl- 
faen. "Wedi hyny bu Cephas yn gweithio ar yr un 
adeilad, ac ychwanegodd yntau eneidiau at yr oruwch- 
adeiladaeth. Peidiwch ag ymrafaelio yn ein cylch ni, 
* cyd-weithwyr Duw ydym ni.' Tn hytrach nag ym- 
bleidio yn nghylch y gweithwyr, cyfeiriwch eich holl 
sylw at y'rheidrwydd o gario y gwaith yn mlaen yn deil- 
wng o hono ei hun, ac o'i ddechreuad. Adeiladwch ar 
gynllun yr adeiladau cyhoeddus yna sydd yn Nghor- 
inth. Dodwch yn unig yn yr adeilad y cymeriadau 
goreu, y rhai tebycaf i aur, i arian, a meini gwerth- 
fawr, ond gofalwch gadw allan o'r muriau y rhai 
cnawdol, def odol, ac anwadal ydynt yn dwyn nodwedd- 
ion y coed, y gwair, a'r son, a pha rai y mae yr anedd- 
dai israddol wedi eu cyfodi. Gofalwch fod yr adeilad- 
waith yn gyfryw ag a fyddo yn deilwng o'r cyhoedd- 
tusrwydd a ga yn oes oesoedd. Ac heblaw hyny, cofiwch 
y mae Duw wedi penodi dydd mawr, dydd y golosgiad 
diweddaf ; dydd profi personau ac eglwysi. Os, yn y 
dydd hwnw, y ceir fod y personau a dderbyniasoch i 



CADWEDIG MEGYS TKWY DAN. 183 

eglwys Dduw yn ddidwyll a gwerthfawr, ac yn cyf an- 
soddi rhan o deml fawr Duw a'r Oen, gwyn eich byd, 
oblegid chwi a dderbyniwcli y wobr gyfatebol i'ch 
parch at burdeb a sancteiddrwydd. Os, o'r tu arall, y 
bydd i'r dydd hwnw ddatguddio eich bod wedi goddef 
y drwg, ac wedi gosod yn yr adeilad ddynion amddif ad 
o addurnau crefydd, bydd eich cyflwr yn un colledus a 
siomedigaethus, oblegid nid yn unig ni fydd i chwi 
dderbyn y wobr a estynir i eraill, ond rhagor, bydd 
eich diangfa bersonol yn gyfyng a pheryglus. Bydd 
eich gwaredigaeth mor gyfyng a gwaredigaeth y dyn 
a ddiangodd o'r ty adeiladasid o goed, gwair, a soft, 
sef drwy ruthro yn orwyllt trwy y fflam felly chwithau, 
' megys trwy dan.' " 

Y mae esiampl y Oorinthiaid, a geiriau Paul, yn ein 
dysgu 

1. Y gall dynion eto fod - yn fwy awyddus i dra 
dyrchafu rhai o genadon Crist, nag i sicrhau y 
daioni ysbrydol; y mae pob un o honynt, yn ei 
ffordd ei hun, yn alluog i'w gyfranu. T mae gan 
lawer o bobl, yn y dyddiau cnawdol hyn, ryw un 
pregethwr. Nid ydyw crybwyll doniau a gwasanaeth 
eraill wrthynt ond cyfleusdra iddynt addoli yr eilun- 
bregethwr yn fwy angerddol. Paul yr ymresymwr, 
ydyw cwbl un; Apolos yr areithiwr, ydyw pob peth y 
Hall; tra mae Cephas, a thanbeidrwydd ei sel, wedi 
llwyr enill calon y trydydd. Bwriadodd y nefoedd i'r 
holl ddoniau fod yn gynysgaeth gyffredin i'r.eglwys, 
" i adeilad corph Crist." 

2. T gall dynion eto fod yn fwy awyddus i sicrJiau 
lluosogrwydd rliif yn yr eglwysi nag i sicrhau purdeb 



184 CADWEDIG- MEGYS TBWY DAN. 

a sancteiddrwydd yu yraelodau. Hyd heddyw, bodd- 
lonir os y ceir eglwys fawr, lieb gofio fod egiwys fech- 
an sanctaidd yn tra rhagori i bob dyben, ar eglwys 
fawr lygredig. Y gofal cyntaf ddylai fod am ansawdd r 
ac wedi hyny am faintioli yr eglwys. Gwell llafurio- 
yn liir am un a fyddo yn gyffelyb i aur, arian, a meini. 
gwerthfawr, na chael, yn y modd mwyaf didrafferth,. 
gant a fyddo yn gyffelyb i goed, gwaii 1 , a soft. Bydd 
y gweinidog yn gyfrifol yn y farn os nad ymdrecha, ar 
y naill law, ddyfod o hyd i'r meini goreu yn chwarel- 
f eydd dynoliaeth ; ac yn gyfrifol hefyd, ar y llaw ar- 
all, os y gesyd i f ewn yn adeilad yr eglwys, ysbwrial 
cymeriadol a fetha ddal tan y golosgiad. 

3. Y gall dynion eto fod yn fwy awyddus am 
sicrliau cadwedigaeth rywfodd, nag i sicrhau cad- 
wedi'jaeth yn y modd anrht/deddusaf. T maa 
crefydd yn cymell dynion, nid yn unig i ymgystadlu 
am fywyd tragywyddol, ond hefyd am wobrau y bywyd. 
hwnw. " Os gwaith neb a erys, efe a dderbyn wobr." 
Nid yn unig cedwir ef ei hunan, a'i holl amgylchoedd, 
eithr esgyna hefyd i raddani uchaf dedwyddwch y nef- 
oedd. O'r tti arall, os heb yr uchelgais hon, llosgir y 
Hong y mae ami, ac o'r braidd y cyrhaedda lanau y 
bywyd tragywyddol ei hunan. Tn nydd yr arholiad 
diweddaf, cyhoeddir ei enw ar baradwydd neuadd y 
farn yn mysg y rhai fydd wedi pasio, ond nid ar y 
rhestr fydd yn cynwys enwau y rhai a enillasant an- 
rhydeddau a gwobrau. 



TBADDODI I SATAN. 185 



TKADDODI I SATAN. 

" Draddodi y cyfryw un i Satan, i ddinystr y cna-wd, fel y 
byddo yr ysbryd yn gadwedig yn nydd Crist." 1 COE, v. 5. 

Tr oedd pechod y Corinthiad hwn yn un mawr a 
chyhoeddus. Tn groes i ddeddf Moses (Lef . xviii. 8), 
ac yn mhresenoldeb syniad cyhoeddus digofus ac an- 
ffafriol, priododd a gwraig ei dad, tra yr oedd ei dad 
eto yn fyw. (2 Cor. vii. 12.) Drwy hyny, nid yn unig 
cyflawnodd weithred anghyfreithlawn a gwaradwydd- 
us yn ol dyfarniad deddf Moses, ac ymsyniad cydwyb- 
odau llygredig ei gydnabod, ond rhagor, yr oedd yn 
troseddu deddf bendant yn nheyrnas yr Arglwydd 
lesu. (Marc x. 1-12.) Wedi amodi priodas a gwraig a 
roddasai ymaitli ei gwr, a chyn hyny, yn fwy na theb- 
yg, wedi cyflawni godineb a hi, y mae yn dyfod ger ein 
bron fel un yn byw mewn godineb, ond er hyny yn 
parhau ei aelodaeth yn eglwys Crist yr eglwys yr 
oedd ei dad, a pha un y gwnaethai y cam, yn aelod 
hefyd o honi. Pan gofiom hyn oil, nid ydyw yn un 
syndod fod yr Apostol, yn ei awydd angerddol am 
sicrhau purdeb egiwysig, yn cynhyrfu mewn dygasedd 
at y troseddwr, ac yn arf er ei awdurdod apostolaidd er 
hawlio ei ddiaelodiad ar unwaith. Nid oes genym 
gydymdeimlad a'r ysgrifenwyr hyny a geisiant esgus- 
odi y Corinthiad hwn, a hyny drwy ddweyd ei fod yn 
ieuanc, yn nwydog, yn amddifad o gyfarwyddyd a 
chydymdeimlad mam; ac nid ymddengys i ni fod y 
dybiaeth y gallasai y pechod hwn fod yn un cyffredin 
12 



186 TBADDODI I SATAN. 

yn mysg paganiaid Corinth, nac ychwaith f od cymaint 
ag un o broffeswyr Cristionogaeth, mewn oesau dy- 
lynol, wedi syrthio i unrhyw fudreddi, yn ysgafnhau 
dim ar faich euogrwydd hwn. Erys y ffaith, er pob 
ystyriaeth, ei fod wedi oyflawni peeked erchyll yn er- 
byn Duw a dyn, ac iddo, yn ynrwybodol hollol, dros- 
eddu deddf perthynasaeth deuluaidd, a deddf aelod- 
aetli eglwysig. 

T mae y ddeddf a gyhoeddwyd ar y troseddwr, yr 
hon hefyd sydd yn ddarlun o nodwedd y gosbedig- 
aetli yr oedd eglwys Corinth i'w gweinyddu arno, yn 
cynwys ymadroddion dyeithriol, o fewn i ba rai y gor- 
wedd syniadau anhawdd eu deall, ond y gall eu deall, 
er hyny, fod yn fantais ymarferol i bawb a addefant y 
Testament Newydd yn safon dysgyblaeth eglwysig. 
Wrth sefyll uwchben yr adnod hon, awgrymir i ni yr 

YMHOLIADAU 

canlynol : Pa beth a olygir wrth draddodi i Satan *? A 
ydyw traddodi i Satan yn golygu llai, neu fwy, na di- 
aelodiad o'r gymdeithas grefyddol 1 ? 

A ydyw corph yr hwn a draddodir i Satan yn dyfod 
yn agored i ryw anffodion nad ydoedd yn agored 
iddynt o'r blaen? 

Ai y cyfansoddiad corphorol, neu y nwydau cnawd- 
ol, yn yr achos dan sylw, oedd i'w difrodi ? 

A ydyw ffurf y ddedfryd hon i'w mabwysiadu yn 
barhaus yn mhob achos o ddiarddeliad ? 

Nis gall unrhyw ddeongliad a gynygir o'r testyn 
hwn, gynwys atebion boddhaol i'r ymholiadau uchod, 
oddigerth iddo, yn gyntaf, fod yn gyson a syniadau yr 



TRADDODI I SATAN. 187 

Apostol mewn lleoedd eraill; ac oddigerth iddo, yn 
ail, gyfateb i briod-ddull ymadroddol yr Apostol yn y 
lie hwn; ac ymddengys i ni fod y tri gosodiad canlynol 
yn gyson a'r naill, ac yn ddyhysbyddol o'r Hall : 

1. Fod dynion, pan beidiant a bod yn ddeiliaid o 
deyrnas Crist, yn dyfod yn ddeiliaid o deyrnas Satan. 

2. Fod gan Satan allu ac ewyllys, drwy oddefiad 
dwyf ol, i ddrygu cyrph ac amgylchiadau dynion. 

3. Fod y drygedd a achosir i gyrph ac amgylchiad- 
au dynion gan Satan, yn cael ei fwriadu gan Dduw er 
eu hiachawdwriaeth. 

Bydd ymhelaethiad ar y naill a'r Hall o'r gosodiadau 
hyn, yn foddion i ddwyn allan feddyliau anweledig y 
ddedfryd. 

I. FOD DYNION PAN BEIDIANT A BOD YN DDEILIAID O 
DEYENAS CRIST, YN DYFOD YN DDEILIAID O DEYENAS 

SATAN. T weithred a oblygir yn y gair traddodi yma 
ydyw, gwaitii yr eglwys, drwy ddiarddeliad cyhoeddus, 
yn trosglwyddo y troseddwr o deyrnas weledig y naill 
i deyrnas weledig y Hall. Cyhyd ag yr oedd y tros- 
eddwr heb ei gyhoeddi yn ddiaelodedig, yr oedd yn 
cael ei ystyried gan ddynion yn un o ddeiliaid yr Ar- 
glwydd lesu ; ond wedi y diaelodiad, yr oedd yn cael 
ei ystyried gan ddynion yn un o ddeiliaid Satan; a 
gweinyddiad y ddysgyblaeth oedd yn effeithio y cyf- 
newidiad arswydlawn hwnw yn ei sefyllfa. Bellach, 
adnabyddir ef gan y nefoedd, y ddaear, ac uffern, fel 
un wedi newid ei frenin yn y byd ysbrydol. Ond y 
mae a fyno y frawddeg dan sylw, " Traddodi i Satan," 
yn benaf a'r canlyniadau alaethus sydd yn dylyn y 
traddodiad, sef fod y dyn yn cyrhaedd sefyUfa nas gall 



188 TKADDODI I SATAN. 

ddysgwyl ynddi ddiogelwch nac amddiffyniad. Cyfleir 
ef "i Satan." Pan y mae dyn yn dyfod i deyrnas Crist 
drwy f edydd, y mae yn dyfod i afael a holl ragorfreint- 
iau yr ef engyl ; ond pan y mae, drwy bechod, yn myn- 
ed yn ol i deyrnas Satan, y mae yn colli pob rhagor- 
fraint, ac yn dyfod yn agored i bob temtasiwn a pher- 
ygl. Tra yn yr eglwys, y mae o fewn cylch deddfau a 
dylanwadau. iachawdwriaeth, oblegid Crist sydd yn 
breniniaethu yno; ond wedi ei ddychweliad i'r byd, y 
mae yn ddarostyngedig i bob pechbd a dylanwad 
dieflig ; yno Satan sydd yn llywodraetnu. Mewn gaix 
byr, golyga y traddodi hwn osod y dyn y tu allan i 
gylcn yr amddiffyniad dwyfol. Mor annhraethadwy 
alarus ydy w cyflwr y dyn hwnw a fwrir allan o gynmn- 
deb eglwys Dduw ! 

II. FOD GAN SATAN ALLU AC EWYLLYS, DEWY ODDEFIAD 

DWYFOL, I DDRYGU CYKPH AC AMGYLCHIADAU DYNION. Yn 

ngoleu y gosodiad hwn y gwelwn synwyr yr ymadrodd 
"dinystr y cnawd." Canlyniad y traddodiad ydoedd 
dinystr j cnawd. Y mae rhai esbonwyr wrth y f rawdd- 
eg dan sylw yn golyga dinystr balchder, ymbleidiaeth y 
a nwydau cnawdol eraill ; ond annichon derbyn y cyf- 
ryw esboniad, a hyny am y rnesymau canlynol : 

1. Nid ydyw yn debygol y buasai Satan yn ymgeisio 
at ddiddymu unrhyw elfen bechadurus yn nghalonau 
y rhai a draddodid iddo. 

2. Y mae y ceryddon a fygytnia yr Apostol ar gy- 
meriadau drygionus yr eglwysi, yn rhagdybied rhyw- 
beth gwahanol i symnd ymaith eu gwendidau pechad- 
urus. (1 Cor. iv. 21 ; 2 Cor. xiii. 1, 2. 15.) ' 

8. Y mae y gair cnawd yn y frawddeg hon, yn gyf- 



TRADDODI I SATAN. 189 

erbyniol i'r gair ysbryd yn y frawddeg nesaf. T mae 
sane gyf erbyniol y geiriau hyn yn ddigonol ynddi ei 
hun i brofi mai corph materol, ac nid llygredigaeth 
foesol, a olygir. 

Nid oes dim yn eglurach nag fod poenau, doluriau, 
heintiau, a phob adfydau sydd yn cyfarfod a dynion 
yn y byd, yn deilliaw oddiwrth ddiafol. Drwy drall- 
odion felly y mae Satan yn bwriadu dyrysu cynlluniau 
Duw, a sychu holl ffynonellau cysur dyn. Nid syniad 
paganaidd yn unig ydyw hwn, ac nid yn nhraddodiad- 
au cenedloedd y mae ei unig sail, eithr y mae yn cael 
ei ddysgu yn nghyfangorph yr Ysgrythyrau. Pan yr 
ataliwyd Paul i ymweled a'r Thessaloniaid, gwelai ef 
ymyriad dieflig yn yr atalfa hono. "Am hyny yr 
ewyllysiaswn ddyfod atoch (myfi Paul yn ddiau) un- 
waith a dwywaith hefyd, eithr Satan a'n lluddiodd 
ni." (1 Thes. ii. 18.) Pan yn cael ei boenydio gan 
wendid parhaus, poenus, ac anfeddyginiaethol, ol- 
rheiniai hwnw i ystryw Satan. " Rhoddwyd i mi swm- 
bwl yn y cnawd, cenad Satan i'm cernodio." (2 Cor. 
xii. 7.) Tr oedd ei Arglwydd, o'i flaen ef,wedi darllen 
yn nyoddef aint dynion yr un gwirionedd. Pan yn sylwi 
ar achos y wraig hono a fuasai gystuddiol dros ddeu- 
naw mlynedd, dywedodd, " Ac oni ddylai hon, a hi yn 
f erch i Abraham, yr hon a rwymodd Satan, wele ddeu- 
naw mlynedd, gael ei rhyddhau o'r rhwym hwn ar y 
Sabbath?" Bu yr un Satan ag a aeth a chyfoeth, 
plant, ac iechyd Job, hefyd yn nithio holl ddysgyblion 
ein Harglwydd. Pan y mae dyn yn hollol yn llaw 
Satan, nid ydyw ei gorph, ei iechyd, ei amgylchiadau, 
na dim a f edd, yn ddiogel. Yn gytunol a'r gwirionedd 



190' TBADDODI I SATAN, 

diamheuol hwn, gallwn yn rhwydd amgyffred f od tros- 
glwyddiad y Corinthiad liwn i ddwylaw yr un penaeth 
maleisddrwg, i gael ei ddylyn gan ddyrysweh yn ei 
f wriadau, gan golledion yn ei amgylchiadau ; neu ynte 
yr hyn sydd fwy tebygol, gan ryw boenau ac arteithiau 
corpliorol, ag a fuasai yn ei wneyd yn ddychryn iddo 
ei hunan ac i eraill. Megys ag y tarawyd Elymas a 
dallineb yn gysylltiedig a cherydd Paul, felly tebygol 
f od y Corintliiad llygredig hwn, dan gerydd yr eglwys, 
yn teimlo rhyw ddirdyniadau chwerwon a llethol yn ei 
gyfansoddiad, y cyfryw a^ a'i cadwai i barhau i f eddwl 
arn fawredd ei bechod, ac a'i liarweiniai i ymlid am 
faddeuant ac adferiad. Buasai y fatli gosbedigaeth 
weladwy yn rhybuddiol i eraill hefyd. Rhaid fod y 
ddedfryd a olygai diaelodiad cyhoeddus, diarddeliad 
hollol o'r cynulliadau crefyddol, yn nghyd a gosodiad 
arno nychdod a barai i'w gnawd gilio, yn creu arswyd 
yn meddwl pob Cristion difrifol, rhag syrthio o hono 
yntau hefyd i'r unrhyw amryfusedd. 

Megys ag mai nid dynwarediad o ffiirfiau esgymunol 
luddewiaeth ydyw yr esgymundod a weinyddir ar y 
troseddwr hwn yn Nghorinth, felly nis gall unrhyw 
eglwys eto fabwysiadu y ffurf lion, oddigerth fod ap- 
ostol ysbrydoledig, un fel Paul, yn meddu " gallu ein 
Harglwydd lesu Grist," sef gallu goruwch-naturiol, yn 
weinyddwr y ddysgyblaeth o'i mewn. Ni f edd y fath 
ffurf un synwyr nac efi'aith, ond yn ngenau rhai gallu- 
og i gyflawni gwyrthiau ; ar yr un pryd, dylid sylwi 
fod pob dysgyblaeth a weinyddir gan swyddogion 
awdurdodedig eglwys Dduw yn awr, pan yn cael ei 
gweinyddu yn ysbryd, ac yn ol esiamplau yr eglwys 



TEADDODI I SATAN. 191 

apostolaidd, yn gosod y dysgybledig yn agored i gan- 
lyniadau ysbrydol y dylai pob calon arswydo rhag- 
ddynt. Y mae y cyfnewidiad a deimlodd miloedd wedi 
eu trosglwyddiad i diriogaeth Satan, gan gyfeillion 
Crist, wedi bod yn chwerwach nag angeu. 

III. FOB Y DKYGEDD A ACHOSIB GAN SATAN I GYRPH AC 
AMGYLCHIADATJ DYNION YN CAEL El FWEIADTT GAN DDTJW EE 

EU HIACHAWDWKIAETH. Dyma yr amcan, " Fel y byddo 
yr ysbryd yn gadwedig yn nydd Crist." Mor wahanol 
ydyw amcan diarddeliad yr eglwys apostolaidd i es- 
gymundod yr eglwys Babaidd ! T mae Paul yn rhoddi 
Hymeneus ac Alexander i Satan oblegid iddynt wneyd 
llongddrylliad o'r ffydd ; nid er iddynt gael eu had- 
nabod gan yr holl fyd crefyddol fel dynion wedi eu 
damnio, eithr "fel y dysgent na chablent." (1 Tim. i. 
20.) Yr oedd llawer o aelodau yr eglwys yn Corinth 
yn weiniaid ac yn llesg, a rhai yn clafychu cymaint nes 
huno, a hyny oblegid eu camddefnydd o'r swper sanct- 
aidd; ond dygid yr holl drallodion ceryddol hyn ar- 
nynt, nid er difodi ei henwau o lyfr y bywyd, yn hyt- 
rach rhag iddynt gael eu damnio gyddr bycl. (1 Cor. 
xi. 32.) Yr oedd trugaredd yncysgodi y tuol i'r farn. 
Traddodwyd y dyn ieuanc yn Corinth i Satan, nid er, 
fel y dywed " olynwyr yr apostolion " am y rhai a es- 
gymunir ganddynt hwy, " er eu gwerthu yn gaethion i 
ddiaf ol i wneuthur ei ewyllys," ond "fel y byddo ei 
ysbryd yr gadwedig yn nydd Crist." Yn achos y 
Corinthiad, dylynwyd y traddodiad ag adf eriad. Ni 
fu y cerydd yn of er ; tristaodd ei enaid dan bwysau y 
wialen ; ymostyngodd ei galon mewn edif eirwch ; 
gwelodd fawredd ei ddrwg, ac edifarhaodd ; aeth mor 



192 AWDTJEDOD AR El PHEN, 

drist, fel y gwelodd yr Apostol berygl iddo gael ei 
lyncu i fyny gan ormod tristwch. Ehag i hyny ddy- 
gwydd, y mae yn anf on at yr eglwys i gyhoeddi ei fod 
ef yn maddeu i'r troseddwr; yn dymuno ar i'r holl 
f rawdoliaeth f addeu iddo, ac mai eu dyledswydd ydoedd 
prysuro i'w adfer i deyrnas Mab Duw. "Fel na'n 
siomer gan Satan : canys nid ydym heb wybod ei ddi- 
chellion ef." (2 Cor. ii. 1-11. Goruwch-reolwyd poen- 
ydiau Satan er rhwystro y dyn i ddamnio ei hunan ; ac y 
mae ei adferiad llwyr ef yn dangos y posiblrwydd o 
adferiad pob person diarddeledig arall. 



AWDUEDOD AE EI PHEN, HEEWYDD YE 

ANGELION. 

" Am hyny y dylai y wraig fod ganddi awdurdod ar ei phen, o 
herwydd yr angelion. 1 COB. xi. 10. 

" For this cause ought the woman to have a sign of authority 
on her head, because of the angels. Cufieithiad Diunjgiedig. 

Wedi darllen yr adnod hon, a dechreu myfyrio ami, 
nid ydym yn rhyfeddu fod rhai, megys John Locke, 
wedi ei chyhoeddi yn anesboniadwy. Nid ydyw yn 
syndod, ychwaith, fod cynifer o oreugwyr y byd 
beirniadol wedi eu tueddu i ysgrifenu arni, oblegid yn 
maes ei anhawsderau cynygir cyfleustra parhaus i 
gyflawnigorchest. A pheth dysgwyliadwy hefyd ydyw 
fod ymadrodd mor dywyll wedi cynyrchu lluaws o 
groes-olygiadau, yn mysg y rhai, modd bynag, y mae 
cryn wahaniaeth mewn eglurder a rhesymoldeb. 



O HERWYDD YE ANGELION. 193 

Dickon fod yr 



YMHOLIADATJ 



canlynol yn cynwys y trychwiliad priodolaf i ddirgel- 
ion y geiriau : Pa beth ydyw ystyr y gair a gyfieithir 
yma yn " awdurdod" "? Pwy ydyw y "pen" y mae yr 
awdurdod i gael ei harf er drosto 1 Pa beth yn arben- 
ig a wnelai ddefnyddiad y gyfryw awdurdod ar y pen 
yn ddyledus yn yr addoliadau cyhoeddus"? Pwy ydyw 
yr " angelion " y tybir eu bod yn sylwedyddion ar ben" 
wisgiad y gwragedd 1 Pa un ai bodau dynol, neu f od- 
au nef ol ydyw yr angelion hyn ? 

Mewn trefn i daflu goleu ar y cwestiynau hyn, nis 
gall lai na bod yn anhebgorol i daflu golwg f er ar y 
cyd-destynau, a cheisio deail perthynas syniad y testyn 
a'r ymresymiad sydd ynddynt. Amcan y benod hon, 
raegys y mwyafrif mawr o benodau y llythyr hwn, yw 
galw sylw yr eglwys yn Corinth at yr arferion afreol- 
aidd oedd yn mysg ei haelodau, a hyny er dwyn oddi- 
amgylch ddiwygiad. Crybwyllir yn y benod hon.ddau 
afreoleidd-dra. y naill yn dal perthynas a'r gwragedd, 
y Hall yn dal perthynas a'r gwyr. Cyfeiliornad y gwyr 
ydoedd defnyddio bwrdd yr Arglwydd yn gyfleustra i 
lythineb, ac nid yn ddrych i weled ynddo Grisb croes- 
hoeliedig. (Gwel o'r 20fed adn.hyd ddiwedd y benod.) 
Cyfeiliornad y gwragedd ydoedd camddefnyddio eu 
cydraddoldeb ysbrydol, a thrwy hyny aberthu gwedd- 
eidd-dra eu rhyw, a dylanwad eu crefydd. (Gwel o'r 
adn. laf hyd yr 20fed.) Yr ydoedd yr apostol wedi eu 
dysgu yn flaenorol, a hyny yn y modd mwyaf hyf a 
dealladwy, fod Cristionogaeth yn diddymu pob gwa- 



194 A^WDUKDOD AB El PHEN, 

haniaeth cenedlaethol, cymdeithasol, a rhywogaethol y 
ac nad oedd " yn Nghrist nag luddew na Groegwr,. 
caeth na rhydd, gwryw na bewyw." Tr oedd y fath 
ddysgeidiaeth, nid yn unig yn hollol newydd ar y 
ddaear, ond yn eithriadol dderbyniol gan wragedd ag 
yr oedd syniadaeth a defion oesau wedi eu cau dan 
orthrwm is-raddoliaeth. Dechreuodd y gwragedd, 
pan ond megys newydd ymddadebru, ymresymu fel 
hyn: Os ydym yn gydradd a dynion yn ein natur- 
iaethau ysbrydol, yn ein rhagorfreintiau crefyddol, a& 
yn neillduol yn ein cyfrif oldeb diweddol, yna rhaid ein. 
bod yn gydradd a hwy hefyd yn ein aawliau dinesig,. 
yn y cylchoedd tenluaidd, yn ogystal ag yn yr addol- 
iadau cyhoeddus. Wrth ymresymu yn eithaf ol, daeth- 
ant i gredu f od cydraddoldeb yn Nghrist yn gyfystyr a 
chydraddoldeb yn y teuhi. Tn yr iachawdwriaeth,. 
atebai Paul, y mae y wraig yn hollol ogyf uwch a'r gwr r 
ond yn y gyf undrefn deuluaidd, y mae y wrgig yn par- 
hau yn ymddibynol ac is-wasanaethgar ; ac nid ydyw 
crefydd yn gofyn ganddi, yn hytrach yn gwahardd r 
taflu yrnaith arwyddion cyffredin ei hymddibyniaeth. 
Tr arwyddlun arferedig o wyleidd-dra ac ymostyngiad 
gwragedd i lywodraeth eu gwyr, ydoedd gorchudd ar 
eu penau. Tn gytunol a hyn y dywedir am Bebeccah r 
pan ddyrchafodd ei llygaid ac y gwelodd Isaac, ei gwr 
dyf odol, yn dyf od o gyfeiriad pydew Lahairoi, " a hi a, 
gymerth orchudd, ac a ymwisgodd." Tn wir, y mae 
gorchudd hyd y dydd hwn yn y Dwyrain. yn arwydd- 
nod ymddarostyngiad priodasol ; ac hyd yn nod yn 
mysg y Ehufeiniaid, yr oedd y briodasferch, ar ddydd 
ei phriodas, yn dodi gorchudd ar ei phen, ac yn y 



HEBWYDD YK ANGBLION. 195 

weithred hono datganai ei bod yn aberthu ei hawliau 
dinesig ar yr allor briodasol. Tn credu eu bod o hyny 
allan yn gydradd a'r gwyr yn mhob golygiad, darfu i 
rai o wragedd Corinth ymafael yn y dyledswyddau ag 
oedd yn disgyn yn naturiol i ran y gwyr. Dechreuas- 
ant bregethu yr efengyl, a thrwy hyny esgeuluso eu 
dyledswyddau teuluaidd. Tn cael eu carlo yn mlaen 
dan ddylanwad gorfoledd yr un rhydd-freiniad, tanas- 
ant yrnaith y gorchudd oddiar eu penau f el nod diang- 
enrhaid o is-raddoliaeth. Tn dylyn yr un linell o ym- 
hongarwch, dechreuasant drachefn dori eu gwalltau 
yn fyrion, a thrwy hyny daethant yn debyg i ferched 
anllad y wlad. Awyddent am f od yn debyg i'w gwyr 
mewn ymddangosiad a gwisg. Canlyniad naturiol hyn 
oil ydoedd, fod y byd y tu allan yn cablu, a'r eglwys y 
tu fewn yn ymranedig. Daeth eglwys lesu Grist i'w 
hadnabod fel cymdeithas o bobl amddifad o syniad am 
hunan-barch a gweddeidd-dra; ac i'r graddau yr oedd 
cymeriad yr eglwys wedi ei beryglu, i'r graddau hyny 
yr oedd perygl i grefydd Crist ddyoddef yn syniadau y 
Corinthiaid. Tu y paragraph hwn, dug yr Apostol yn 
mlaen dri o resymau paham y dylai y gwragedd bar- 
hau i wisgo y gorchudd fel arwydd-nod o awdurdod y 
gwyr drostynt. 

(a.) Y mae cyfansoddiad yr- hanfod Ddwyfol yn 
cynwys rhag-gynllun o uwchafiaeth ac is-raddoliaeth.. 
" Eithr mi a fynwn i chwi wybod, mai pen j>ob gwr y w 
Crist ; a phen y wraig yw y gwr ; a phen Crist yw 
Duw." (Adn. 3.) Gwelir felly 

Mai Duw ydyw pen lesu Grist. 

Mai lesu Grist ydyw pen pob gwr. 

Mai y gwr ydyw pen y wraig. 



196 AWDUEDOD AE El PHEN, 

Y mae penogaeth Duw Dad yn cynwys is-raddoliaeth 
lesu Grist. Y mae penogaeth lesu Grist yn cynwys 
is-raddoliaeth pob gwr. Felly hefyd, am yr un rhes- 
ymau, y mae penogaeth pob gwr yn cynwys is-raddol- 
iaeth pob gwraig. Yn y drefn gyfryngol, holl amcan 
lesu Grist ydyw gwasanaethu ei Dad; yn y deyrnas 
ysbrydol, holl amcan credadyn ydyw gwasanaethu lesu 
Grist ; ac yn y gy fun drefn deuluaidd, holl amcan y 
wraig ydyw gwasanaethu ei gwr. Y fath ymresymiad 
gorchestol ! Y fath welediad eangfawr o weithrediad- 
au deddf awdurdod ac ymostyngiad drwy holl gylch- 
oedd creadigaeth, i fyny at y Duwdod ! ! 

(b.) Y mae dullweddau creadigaeth y gwr a'r wraig, 
ar y dechreu, yn rhagdybio gwahaniaeth yn eu safte- 
oedd yn y cyfangorph dynol. (Gwel adnodau 7, 8, a 
9.) Gellir dodi y ffeithiau mewn deuawdau cydredol, 
f el hyn : 

Allan o Dduw y cymerwyd dyn. 
Allan o ddyn y cymerwyd y wraig. 

Ar ddelw Duw y gwnaethpwyd dyn. 
Ar ddelw dyn y gwnaethpwyd y wraig. 

Y mae dyn yn adlewyrchiad o ogoniant Duw. 
Y mae y wraig yn adlewyrchiad o ogoniant dyn. 

Er mwyn Duw y crewyd dyn. 
Er inwyn dyn y crewyd y wraig. 

Y mae yn nghreadigaeth y rhywiau ar y dechreu, 
ielly, awgrymau dwyfol am safleoedd cymharol gwr a 
.gwraig. 

(e.) IT mae angeliony nefoedd yn derbyn hyfryd- 



O HERWYDD YB ANGELION. 197 

wch wrth ganfod gwragedd Cristionogol yn syrthio i 
drefn y cread, ac yn gweithredu yn ol deddf eu cread- 
igaeth. " Am hyny y dylai y wraig f od ganddi awdur- 
dod ar ei phen, o herwydd yr angelion" G-welir felly 
mai ein syniad ydyw, fod Paul, yn yr adnod ddyrys 
lion, yn cymell y gwragedd i wisgo y gorchudd am 
ddau reswm, sef, oblegid ei fod yn arwyddnod o'r 
perthynas is-raddol a dyn, ac hefyd oblegid fod ei 
gadwraeth yn ychwanegu at drefn ac urddas yr addol- 
iadau crefyddol, ac felly yn rhoddi boddlonrwydd i'r 
angelion yn eu hynrweliadau a chynulliadau y saint. 
I. DYLID GWISGO Y GOBCHTJDD OBLEGID EI FOD YB AEWYDD- 

NOD O BEBTHYNAS IS-BADDOL Y WBAIG iV GWE. T mae ein 

deongliad yn gwneyd ymaith, felly, a'r dyb 

(a.} Mai ystyr y gair awdurdod t/dyw gorchudd 
(veil}. Rhyw dair ffordd y mae esbonwyr wedi arfer 
fabwysiadu i fyned dros anhawsderau pan yn methu 
myned drwyddynt yn ol rheolau teg deongliadaeth. 
Un ffordd ydyw cyfnewid y gwreiddiol o'r geiriau cyf- 
ieitMeig. Ffordd arall ydyw haeru fod yn rhaid fod 
rhyw ad-ysgrif enwr o'r copiau gwreiddiol wedi gwneyd 
cyf newidiad anghyfreithlon ; a'r ffordd arall ydyw, pan 
yn methu cael engraifft gyffelyb o'r hyn y dadleuir 
drosto yn y lenyddiaeth Eoegaidd, dadleu fod yreithr- 
iad y sylwir arno yn cynwys- tafodiaith dalaethol 
(provincialism). Y mae y frawddeg hon wedi bod 
dan ddwylaw y tri dosbarth hyn. Dywed y cyntaf 
fod y gair a gyfieithir yma yn awdurdod, yn gyfystyr 
a gair arall a gyfieithir yn orchudd. Dywed yr ail 
ddosbarth ddarfod i ryw ad-ysgrifenwr, wrth deimlo 
fod y gair gorchudd yn lie goleuo yr ymadrodd, yn ei 



198 AWDUKDOD AE El PHEN, 

dywyllu, osod y gair awdurdod yn ei le; a dywed y 
trydydd dosbarth mai gair arferedig yn nhalaeth Cil- 
icia am orchudd ydyw y gair a gyfieithir yma yn awd- 
urdod, er y cydnabyddir mai awdurdod ydyw ei ystyr 
yn mhob lie a chysylltiad arall. Y mae yr holl dybiau 
hyn yn amddifad o brawfion, a dylent gael eu taflu yn 
nghyd i lanastr-ystaf ell y byd deongliadol. Awdurdod 
ydyw y gair yn y llawysgrif au mwyaf henaf ol ; awdur- 
dod ydyw y gair a geir yn y copiau mwyaf cydnabydd- 
edig, ac awdurdod ydyw ystyr arferedig a dealledig y 
gair yn mhob man arall. Mae ein heglurhad yn mil- 
wrio yn erbyn y dyb 

(&.) Mai drwy wisyo gorohudd a gwallt llaes y mae 
y wraig yn enill fwyaf o ddylanwad dros ei ffwr, fel ei 
plien. Dadleua rhai, ac yn eu mysg y Parch. S. 
Cox, Nottingham, Lloegr, fod deddf dyrchafiad yn 
meddwl yr Apostol yma. Fod is-raddoliaeth y wraig 
yn cael ei gydnabod, mai gweinidoges dyn ydyw, ond 
fod yn ddichonadwy iddi enill cymaint o ddylanwad 
arno, nes dyfod yn awdurdod anymwybyddol drosto ; 
ac ymdrechir dangos rhesymoldeb y dyb hon gan y 
ffaith mai y gwragedd goreu ydynt y rhai ag y mae eu 
gwyr yn hollol dan eu dylanwad. Ac ymresymir yn 
mhellach, fod gorchudd, ac yn enwedig gwallt llaes, 
gan wraig erioed, ac yn parhau, i gael eu teimlo yn 
ffynonellau nerth, a phrydferthwch anianyddol. Pe 
mai ysgrifenu, fuasai yr Apostol, ar awdurdod y wraig 
ar y gwr, yn y cyd-destyaau, buasai rhyw reswm yn y 
fath amcaniaeth, ond gan y cydnebydd pawb mai y 
pwnc ydyw awdurdod y gwr ar y wraig, nid oes genym 
ond rhyfeddu fod neb wedi synied felly am ddysgeid- 



O HERWYDD YK ANGELION. 199 

iaeth y geiriau. Tmddengys i ni fod yr hen. gyfieith- 
wyr wedi taro ar synwyr y frawddeg, a'u bod am i er- 
.aill ei ganf od pan yn dodi y geiriau eglurliaol canlynol 
.ar fin y ddalen, gyf erbyn a'r gair awdurdod : " nyny 
ydyw, gorchudd, yn arwydd ei bod dan awdurdod ei 
gwr." Ac y mae yr hyn a osodwyd ar ymyl y ddalen 
gan yr hen gyfieithwyr, mewn ffordd ferach, fel y 
gwelir uchod, i fewn yn y testyn gan y cyfieithwyr 
diweddaraf. Tn ychwanegol at y cyfieithwyr, y mae 
jtnwyafrif esbonwyr hen a diweddar, yn hawlio i'r 
jfrawddeg yr ystyr a fabwysiadwn. Gellir nodi Ter- 
.tullian, Chrysostom, Theodoret, a Theophylact, yn 
mysg y tadau ; Calvin, Luther, a Beza, yn mysg y di- 
wygwyr ; Bengel, Neander, Ewald, Cremer, Olshausen } 
^DeWette, a Meyer, yn mysg y Germaniaid; a Dod- 
dridge, Whitby, Macknight, Conybeare, Alford, Stan- 
.ley, Lias, Farrar, Wordsworth, a Gloag yn mysg y 
.Saeson. 

II. DYLID GWISGO Y GOBCHTJDD OBLEGID Y MAE HYNY YN 

GYMEEADWY GAN ANGELION Y NEFOEDD. Teimlwn f od mwy 

o anhawsder i ddangos rhesymoldeb y gosodiad hwn 
jna'r cyntaf, ond ymddengys yn dwyn mwy o debygol- 
.rwydd i wirionedd nag un o'r esboniadau lluosog sydd 
wedi eu cynyg mewn gwahanol gyfnodau. Y mae 
awdurdodau uchel, modd bynag, yn gweled yn y 
.frawddeg feddylddrychau eraill. Nodwn rai o honynt. 

1. Mai wrth yr angelion yma dylid deall angelion 
gwarcheidiol y saint. Dyma farn Theophylact, Je- 
.rome, Theodoret, &c. 

2. Mai wrth yr angelion y golygai Paul esgobion 
ja,c henuriaid yr eglwysi. T mae dau wrthwynebiad 



200 AWDT3RDOD AB . El PHEN, 

tra phwysig i'r farn hon : (a.) Os caniateir fod loan 
yn galw esgobion yr eglwysi yn angelion, ac y mae 
hyny yn dra amheus, nid ydyw yr apostol Paul yn 
gosod y fath enw arnynt gymaint ag unwaith yn ei 
holl epistolau ; a chan nad ydyw yn gwneyd hyny o 
gwbl yn un man arall, y mae yn hynod annhebyg, a 
a dweyd y lleiaf, ei fod yn gwneyd hyny yn y fan hon, 
(b.) Y mae y fath feddylddrych yn wrthun a diraddiol. 
Awgryma y buasai gwragedd heb orchudd yn y gyn- 
ulleidfa, naill ai yn tynu sylw, neu. yn wir, yr hyn sydd 
lawer gwaeth, yn deffroi serchiadau cnawdol yn y rhai 
difrifolaf, henaf, a sancteiddiaf yn yr eglwysi, sef eu 
prophwydi ! ! 

3, Mai cyfeiriad sydd yma at y cenadon a anfonid 
yn ysbi%oyr gan y paganiaid i gyfarfod yr eglwys yn 
Corinth. Seiliau y dybiaeth hon ydyntaganlyn : (a.) 
Fod y gair angel yn dynodi cenad. (b.) Fod yr un 
gair yn cael ei ddefnyddio pan yr adroddir am yr ys- 
biwyi- a anfonwyd gynt gan Josua i Jerico. ^Josua vi. 
23.) (c.) Fod Tertullian, yn ei ysgrifeniadau, yn dar- 
lunio y modd yr ymwelid a chyfarfodydd y saint gan 
genadqn oddiwrth y paganiaid, er beirniadu eu gweith- 
rediadau. Honir felly mai meddwl yr Apostol, mewn 
arall-eiriad, ydyw a ganlyn : " Gwisged y gwragedd 
bob aniser orchudd ar eu penau, oblegid bydd y gwyr- 
iad lleiaf oddiwrth reolau gweddeidd-dra, yn cael ei 
wneyd yn achlysur cabldraeth gan y rhai ydynt genad- 
on cyngorau gelynol i'ch mysg." Adeiladwaith lied 
gadarn ydyw hon, ac y mae yn cael ei chymeradwyo 
gan ysgolheigion Beiblaidd o gryn bwys, megys Kosen- 
muller, Shrader, Valpy, Dr. Gloag, &c.; ond y mae un 



O HEBWYDD YB ANGELION. 201 

ffaith yn ei dymchwel, a hono ydyw, fod y gair angel- 
ion, yn aneithriadol, pan yn ei ffurf annibynol (abso- 
lute), yn golygu angelion sanctaidd y nef oedd, ac nid 
oes dim yn y cyd-destynau yn hawlio unrhyw ystyr 
eithriadol. 

4 Mai y syniad ydyw, ganfod yr angelion euhun- 
ain yn cuddio eu hwynebau (Esaiah vi. 2) yn mhresenol- 
deb Duw, er cydnabod ei uwchraddoliaeth ef, felly eu 
bod yn teimlo yn foddhaus wrth weled y wraig yn 
gwisgo gorchudd yn gydnabyddiaeth o uwchraddol- 
iaeth dyn ami hithau. Y mae y farn hon yn adlew- 
yrchiad o athrylith gywrain y dysgedig Bengel, ond 
yn sicr y mae yn nodedig o bellaf ol ac anmherthynasol. 

5. Mai cyfeiriad sydd yma at y dybiaeth luddewig 
fod yn ddichonadwy i'r angelion gael eu temtio i dry- 
thyllwoh gan ymddangosiad diorchudd gwragedd. Yr 
oedd yn grediniaeth yn mysg yr luddewon, ac yn 
mysg y tadau boreuol ar eu hoi hwy, mai y rheswm o 
gwymp un ran o'r angelion ydoedd eu chwenychiad 
am gyfathrach bechadurus a merched dynion. Syl- 
f aenwyd y grediniaeth annaturiol hono ar Gen. vi. 2. 
"Weled o feibion Duw ferched dynion mai teg oedd- 
ynt hwy, a hwy a gytnerasant wragedd o'r rhai oil a 
ddewisasant." Dadleuir yn mhellach mai " angelion 
Duw " ydyw y cynead o " feibion Duw " yn yr argraff- 
iad Alexandraidd o'r Deg-a-thri-ugain, ac fod defnydd 
helaeth yn cael ei wneyd o'r dybiaeth yn llyfr Apoc- 
ryphaidd Enoch, llyfr, gyda Haw, yr haerir fod apostol- 
ion eraill yn ei gydnabod drwy ddyfynu o hono. Yn 
ol Tertullian, Deon Stanley, Farrar, &c., y mae yr 
Apostol yn y geiriau hyn yn cymell y gwragedd 
13 



202 AWDTJEDOD AE El PHEN, &0. 

yn Nghorinth, rhag i drychineb gyffelyb ddygwydd eto, 
i wisgo gorchudd ! Cyn y gallwn dderbyn y fath es- 
boniad, rliaid i ni gredu y pethau canlynol : Y gall 
gwraig roddi temtasiwn i angelion, neu y gall angelion 
demtio gwraig; fod Apostol y Cenedloedd yn rhoddi 
sel ei gydsyiiiad wrth un o chwedlau mwyaf anhygoel 
y Rabbiniaid, ac fod yr hanesiaeth Feiblaidd am sane 
gyntefig, ac achlysur cwymp yr angelion, yn gamar- 
weiniol. Na, credwn fod hyn oil yn drais ar synwyr 
cyffredin, ao yn gwbl annheilwng o dderbyniad. Yr 
ydyin yn cael ein cadarnhau yn y grediniaeth mai cym- 
^elliad ydyw y frawddeg i wisgiad y gorchudd, o her- 
wydd y boddlonrwydd a dderbynia angelion sanctaidd 
wrth weled caclynwyr eu Brenin yn ymddwyn yn 
weddaidd ac urddasol, gan yr ystyriaethau canlynol : 

(1.) T mae yr angelion yn cael eu cynrychioli fel yn 
teimlo dyddordeb angerddol yn symudiadau y ddaear, 
ac yn neillduol yn eu cynulliadau addolgar. Gwel 
Salm cxxxviii. 1 ; Preg. v. 6 ; Luc xv. 10 ; 1 Tim. v. 21. 

(2.) T mae yr angelion, o angenrheidrwydd, yn der- 
byn hyfrydwch oddiwrth agweddiad teilwng cyd-add- 
olwyr. 

(3.) Y mae y ffaith fod angelion y nefoedd yn bres- 
enol, ac yn wyliedyddion manwl, yn rheswm nodedig 
o gryf dros arfer pob gochelgarwch yn nhy Dduw. 

Pwy, tra yn ymwybodol fod llygaid un o weision yr 
orsedd arno, nad ymddygai yn llednais, yn ostynged- 
ig, ac yn weddaidd ? 

Mor ddiolchgar y dylem fod am grefydd lesu Grist t 
Ehodda hi ei sane berthynasol briodol i'r gwr ac i'r 



BEDYDDIO DROS Y MEIEW. 203 

wraig, a chyfarwydda y ddau pa fodd i sugno y swm 
mwyaf o ddedwyddweh oddiwrth eu gilydd. 

Mor ddiolchgar y dylem fod am gref ydd lesu Grist ! 
Y mae ei dysgeidiaeth hi yn ein dylyn ar hyd llwybrau 
bywyd cyffredin, ac yn garedig dysga ni yn nghylch 
bwydydd, diodydd a gwisgoedd. 

Mor ddiolchgar y dylem fod am grefydd lesu Grist ! 
Y mae yn yrnostwng drwy ymresymiad tyner, ac nid 
drwy orchymyn bygythiol. Gelwir sylw y byd at bwys- 
igrwydd hyd yn nod ymddangosiadau. Yn ei goleu 
hi y gwelwn fod hyd yn nod penwisgiad yn carlo dy- 
lanwad ar y greadigaeth angelaidd ! 



BEDYDDIO DEOS Y MEIEW. 

"Os amgen, beth a wna y rhai a fedyddir dros y meirw, os y 
meirw ni ehyfodir ddim ? paham, ynte, y bedyddir hwy dros y 
meirw ? 1 COE. xv. 29. 

Hyderwn y cenf ydd y darllenydd, yn ein hysgrif , at- 
ebion uniongyrchol, neu anuniongyrchol, i'r 

YMHOLIADAU 

canlynol : Pa un ai ystyr lythyrenol, neu ynte ystyr all- 
egol, ddylid roddi i eiriau yr adnod ? Yn mha fodd y 
gwasanaetha y cyfeiriad at f edydd yn gadarnhad i'r 
prawf o adgyfodiad 1 ? Pwy ydynt y meirw y dywedir 
lod eraill yn cael eu bedyddio drostynt ? 

Dau hanfod mawr deall yr adnod hon ydyw deall 
jstyr y geiriau a geir ynddi, a deall ei pherthynas a'r 



204 BEDYDDIO DKOS Y MEIKW. 

cyd-destynau. Y mae yn rhaid i unrhyw eglurhad a 
gynygir ami, gyfagweddu a'r eiriadaetli a ddefnyddir, 
ac ar yr un pryd, dwyn gydag ef yr argyhoeddiad ei 
fod yn berffaith gyson ag ymresymiad yr Apostol, yr 
ymresymiad a brofa wirioneddolrwydd yr adgyfodiad. 
Y mae lluaws mawr o esboniadau gwahanol wedi eu 
cynyg ar yr adnod, ond y mae y mwyafrif mawr yn 
gwrthdaro naill ai yn erbyn ystyr y geiriau a geir yn- 
ddi, neu ynte yn estronol i linell yr ymresymiad. Fel 
engreifftiau o ddiffyg sylw bwriadol, neu anfwriadol, i 
ystyr y geiriau, a'r diffyg hwnw yn arwain i gamdde- 
ongliad, y Jjmae y rhai canlynol yn dra theilwng o 
sylw : 

Y mae dynion drwy roddi i'r gair dros sydd yn dy- 
gwydd ddwywaith yn y testyn, ystyr leol ac eithriad- 
ol, yn priodoli i'r Apostol gyf eiriad at ddulliau o f ed- 
yddio, naill ai nas gwyddai am danynt, neu ynte pe yn 
gwybod, na fuasai yn eu hanrhydeddu drwy wneyd 
crybwylliad o lionynt. Yn rhoddi synwyr lleol i'r gair 
dros, sef gosod un peth uwchlaw, neu i orchuddio y 
Hall, y mae duwinyddion fel Luther, Ewald. &c., yn 
haeru naai cyfeiiio y mae yr Apostol yma at yr arferiad 
o f edyddio dychweledigion at grefydd uwchben bedd- 
au y rhai a ferthyrwyd dros y gwirionedd. Y mae yn 
ddiau mai cysylltu a'r gair y meddylddrych cyfyng a 
dyeithr yna barodd ddechreuad taenellu cyrph y rhai 
byw ar gyrph y rhai meirw. Yn anaml, mae yn wir, y 
gwneir hyny yn yr oes hon. Ymddengys fod gwar- 
eiddiad a [synwyr da yn gwthio yr arferiad oddiar y 
ffordd i feddrod ofergoeliaeth y cynoesau, ond tra y 
bu mewn bri, nid oedd ganddo i'w gynal ond syniad 



BEDYDDIO DEOS Y MEEBW. 205 

cyfeiliornus am ystyr y gair dros. Y mae hwn yn air 
sydd yn dygwydd yn dra mynycli yn y Testament 
Newydd, a phob amser golyga, idfcdros yn yr ystyr o 
un gwrthddrych yn uwch na gwrthddrycli arall, yn 
hytrach, " er mwyn," "ar ran," neu rywbeth cyffelyb. 
Nodwn rai engreifftiau : "Ac er eu mwyn hwy yr wyf 
yn fy sancteiddio fy hun, f el y byddont hwythau wedi 
eu sancteiddio yn y gwirionedd." (loan xvii. 19.) 
" Trwy yr hwn y derbyniasom ras ac apostoliaeth, i 
ufudd-dod ffydd yn mlilitli yr holl genedloedd, er 
mwyn ei enw ef." (Bhuf. i. 5.) "Canys i chwi y. 
rhoddwyd, bod i chwi er Crist, nid yn unig gredu yn- 
ddo ef, ond hefyd ddyoddef erddo ef." (Phil. i. 29.) 
" Tr hyn sydd argoel goleu o gyfiawn f arn Duw f el 
y'ch cyfrifer yn deilwng i deyrnas Dduw, er mwyn yr 
hwn yr ydych hefyd yn goddef." (2 Thess. i. 5.) " Yr 
ydym yn erfyn dros Grist, Cymoder chwi a Duw." 
(2 Cor. v. 20.) " Yr hwn yr oeddwn i yn ewyllysio ei ddal 
gyda mi, fel drosot ti y gwasanaethai efe fi yn rhwym- 
au yr efengyl." (Philemon 13.) Afreidiol ychwan- 
egu rhagor o engreifftiau, yn enwedig pan yr ydym 
yn gallu gwneyd y gosodiad fod y gair yn ddieithriad 
yn golygu gweithred yn cael ei chyflawni er mwyn 
person arall, ac yn terfynu yn hwnw. Y mae hyn ar 
unwaithyn gwneyd ymaith a synwyr lleol y gair, ac 
hefyd yn rhyddhau Apostol y Cenedloedd oddiwrth yr 
amheuaeth anffafriol iddo ei fod yn nawddogi, drwy 
grybwylliad, ddefod ofergoelus a disynwyr. Bhagor 
na hyny, y mae yn dra sicr nad ydoedd yr arf eriad o 
daenellu y byw dros. fedd y marw wedi dechreu mor 
foreu ag oes yr apostol Paul. Mewn cyfeiriad at y 



206 



BEDYDDIO BROS Y MEIRW. 



traddodiad hwn, dywed Dr. Eadie yn ei " Bible Cyclo- 
pedia," " Ond arferiad diweddarach na'r oes apostol- 
aidd oedd hwn, anadnabyddus yn y ganrif gyntaf." Ac 
y mae esgob dysgedig New Jersey, a gogledd New 
Jersey, Dr. Odenheimar, yn ei gyfrol pregethau, yn 
tystiolaethu yn gyffelyb, "Fod y fath arferiad, medd- 
ai, ar ol dyddiau yr apostolion, a bedyddio person byw 
dros gorph marw, a ganiateir yn rhwydd, oblegid y 
mae hanesiaeth yn ei brofi, ond f od unrhyw arferiad 
o'r fath yn bodoli yn nyddiau yr apostolion, sydd heb 
ei brofi, ac nis gellir byth ychwaith. Gellir yn hawdd 
cyfrif am yr arferiad mewn dyddiau diweddar, oblegid 
gall geiriau. yr Apostol yn y testyn f od wedi eu gwyr- 
droi fel awdurdod dros 'y fath arferiad." Gallwn ddy- 
fynu llu ag ydynt yr un farn a'r ddau wyr hyn. Ach- 
lysurodd camddeongliad ychwanegol o'r gair dr<>s fod- 
olaeth cyfeiliornad arall a fu yn blino eglwys Dduw, 
ac ar 1 lawer golygiad y mae yn gyffelyb, ond er hyny 
yn wahanol, i'r un a enwyd eisoes, a gelwir ef bedydd 
diTprwyoL Y mae yn fwy na thebyg fod hereticiad, 
megys y Marconiaid, ac eraill, yn bur foreu, yn arfer y 
gyfryw ddefod, ond ni bu erioed mewn arferiad yn 
mysg dysgyblion uniawngred lesu Grist. Trefn ei 
weinyddiad ydoedd fel y canlyn : Pan fuasai dyn cred- 
iniol, ond anfedyddiedig, farw, gweinyddid y peth a 
elwid yn f edydd ar un arall crediniol, yn ei le, a tl^rwy 
hyny meddylid y buasai y marw yn osgoi y gosb ddy- 
ledus am anufudd-dod, yn yr adgyfodiad. Ac yr oedd 
' dull y gweinyddiad yn ddigrifol. Gosodid y marw ar 
y gwely, a gorweddai y byw o dan y gwely. Gofynid 
i'r mar iv a ewyllysiai efe gael ei fedyddio; a chan, 



BEDYDDIO DEOS Y MEIKW. 207 

wrth gwrs, nad allai ateb, atebid drosto yn gadarnhaol 
gan j byw, o dan y gwely, ac fel canlyniad, bedyddid 
ef yn lie y marw. Y mae ysgolheigion fel Winer, 
Billroth, Meyer, DeWette, Conybeare, a Stanley, yn 
tybio mai cyfeirio y mae Paid at yr ofergoeliaeth dru- 
enus yna, er fod rhai o honynt, mae yn wir, yn gofalu 
dweyd nad ydyw y crybwylliad yn golygu cymeradwy- 
aeth apostolaidd, yn unig ei gydnabod fel cyfeiliornad 
adnabyddus. Fob parch i'r fath ysgolheigion, ond 
nis gallwn gredu fod Paul yn defnyddio y fath gyfeil- 
iornad of'nadwy yn rhesymeg dros adgyf odiad y meirw. 
Ac heblaw hyny, y mae y fath ffiloreg mor groes i holl 
ysbryd crefydd Crist, fel nas gallwn gredu y buasai yr 
Apostol yn ei chyfodi i sylw, neu ynte, os y buasai yn 
gwneyd, nas gallasai fyned yn mlaen heb aros i ar- 
llwys geiriau condemniol arno. Na, y niae yn hawdd- 
ach gan synwyr cyffredin diduedd gredu geiriau pwys- 
leisiol y Parch. Frederick Robertson, pan ddywed, " T 
mae annhebygolrwydd annherfynol y baasai Paul yn 
cynal i fyny of ergoeledd mor ddirmygedig, hyd yn 
nod drwy gyfeirio ato. Nis gallasai efe gymaint a 
chyfeirio ato ond gyda digllonedd." 

Khag ymhelaethiad, gwasanaethed yr uchod fel ar- 
ddangosiad o gyfeiliornadau eraill sydd wedi ymgodi 
o egluriadau anmhriodol o eiryddiaeth yr adnod; a 
gall y meddylgar, fel y byddo galw am hyny, gym- 
wyso cywiriad cyffelyb at y rhai hyny. 

T mae eraill, drachefn, wrth geisio egluro meddwl 
dau ofyniad y testyn, tra yn rhoddi i'r geiriau ystyron 
priodol, eto yn myned ar gyfeiliorn drwy roddi i'r holl 
adnod ystyr yr hwn nis gall wasanaethu y pwnc mawr 



208 BEDYDDIO DEOS Y MEIEW. 

oedd gan Paul, sef profi adgyfodiad j ineirw. Y mae 
eu deongliad yn hollol estronol i rediad yr ymresym- 
iad. Bhoddwn, drachefn, esiamplau yn unig o'r es- 
boniadau liyn. T cyntaf, 

Fod Paul yn cyfeirio at y paganiaid hyny a ddeuent 
yn mlaen yn ymgeiswyr am f edydd, oblegid f od y gref- 
ydd Gristionogol yn dysgu ad-uniad wedi y gwasgar- 
iad yn angeu. 

Bhagoriaeth fawr crefydd lesu Grist ydoedd, ac 
ydy w, f od ei llewyrch yn ymdaflu i'r dyf odol ; a diffyg 
mawr y crefyddau paganaidd ydoedd, ac ydyw, fod eu 
canwyllau yn diffodd yn nghorwyntoedd y glyn. Y 
dybiaeth, o ganlyniad, ydyw, fod y paganiaid wedi 
hoffi athrawiaeth yr ail-gyfarfyddiad, yn dyfod yn 
mlaen, gan ddymuno cael eu bedyddio i'r ffydd new- 
ydd. Pe mai amcan yr Apostol yn y benod orchestol 
fuasai profi y bydd dynion yn ail-gyfarf od, yn adnabod 
ac yn mwynhau eu gilydd yn yr ail-gyfarfyddiad, buas- 
ai rhyw gysgod o sail i'r f ath haeriad ; ond gan mai 
profi mae yr Apostol, nid y bydd ail-gyfarfyddiad, 
ond y bydd adgyfodiad, yr ydym yn gweled yr es- 
bonwyr a Phaul yn ymwahanu oddiwrth eu gilydd. 
Yr ail dybiaeth, 

Fod Paul yn cyfeirio at y bobl hyny a ohirient dder- 
byn bedydd hyd awr angeu. Mai ystyr y gofyniadau 
apostolaidd ydyw : "Pa fantais a ga y rhai a fedyddir 
yn ymyl angeu, os na fydd i'r meirw gyfodi ?" 

Diau ddarfod i lawer heblaw Cystenyn, naill ai o 
herwydd y grediniaeth yn ngallu ail-enedigol bedydd, 
neu ynte, dan ddylanwad yr ofn o fethu ymddwyn yn 



BEDYDDIO DBOS Y MEIEW. 209 

deilwng o hono, a'i ymrwymiadau, ohirio eu bedyddiad 
Jiyd yr awr olaf. 

Yn cyf eiliorni am natur bedydd, y mae rhai yn ei wein- 
yddu wrthborth angeu, tra eraill yn brysio i'w weinyddu 
wrtli borth y geni ; ac y mae yr eglwys Babaidd yn myn- 
ed yn mhellach dywed f od hawl gan ei hoffeiriaid hi 
i drosglwyddo i feddyg yr awdurdod i daenellu y 
plentyn yn y groth, os bydd perygl am ei einioes, cyn 
ei eni ! ! Y mae un frawddeg yn ddigonol f el atebiad 
i'r rhai a goleddant y cyfeiliornad rhag-soniedig, sef 
mai nid cyf eirio y mae yr Apostol at y rhai sydd ar Jin 
marw, ond at y dyrfa sydd wedi myned trwy byrth 
marwolaeth, ac at weithed a gyflawnir f el arwyddocad 
o'u hadgyfodiad yn y dydd a ddaw. 

Ymddengys i ni f od y ddwy osodaeth ganlynol yn 
gorwedd yn mynwes yr adnod, ac yn ddyhysbyddol o 
noni: 

I. FOB PEBTHY1W.S GEEDINIOL EHWNG Y RHAI BEDYDDIED- 

IG AG ADGYFODIAD Y MEiRw. Y berthynas hon oedd yn 
meddwl yr Apostol pan y gofynai, " Os amgen, belli a 
wna y rhai a fedyddir dros y meirw ?" Yr oedd y 
rhai bedyddiedig, yn yr oes apostolaidd, yn gwneyd 
tri pheth. 

(1.) Tn arddangos eu ffydd yn Nghnst, a chredin- 
iaeth yn ei holl addewidion. Nid yn unig credent yn 
mherson Crist, ond hefyd derbynient ei holl addewid- 
ion i'w ganlynwyr fel gwirionedd. Un o addewidion 
melusaf y Gwaredwr i'r rhai a ddeuent yn ddysgyblion 
iddo, ydyw, adgyfodiad yn y dydd diweddaf. (loan 
Ti. 54) 

(2.) Yn arddangos eu crediniaeth yn marwolaeth, 



210 BEDYDDIO DBOS Y MEIEW. 

claddedigaeth, ac adgyfodiad lesu Grist. Er nad oes 
neb yn amheu hyn, eto gwneir ef yn weladwy yn y syl- 
wadau sydd yn dylyn. 

(3.) Yn arddangcs eu crediniaeth yn yr adgyfodiad 
cyffredinol. Bedyddid hwy i'r ffydd hono, ac ni chan- 
iateid bedydd i neb yn yr oes apostolaidd ond a fuasai 
yn alluog i ddatgan yn ffurfiol ei grediniaeth mewn 
adgyfodiad. Credu yn athrawiaeth fawr yr adfywhad 
ydoedd nod gwahaniaethol y Cristionogion cyntefig ; 
a hyn hefyd sydd yn cyfrif am yr erledigaetb.au mwy- 
af dychrynllyd y bu yn rhaid iddynt eu gwynebu. Yr 
ail osodaeth, 

II. FOD PEBTHYNAS ABWYDDLUNIOL BHWNG BEDYDD Y 

TESTAMENT NEWYDD AG ADGYFODIAD Y MEIEW. T berthyn- 
as arwyddluniol hon oedd yn meddwl yr Apostol pan 
,ysgrif enodd yr ail ofyniad, " A phaham y bedyddir hiuy 
dros y tneirw f " Y mae tansuddiad credadyn mewn 
dwfr yn cyfleu tri dry chf eddwl : marwolaeth, cladded- 
igaetli, ac adgyfodiad gyda Christ ; ae y mae marwol- 
aeth, claddedigaeth, ac adgyfodiad gyda Christ yn 
rhag-ddangos marwolaeth, claddedigaeth, ac adgyfod- 
iad ei bobl yn y dydd a ddaw. 

(1.) Y mae bedydd yn arwyddocaol o farwolaeth. Yr 
oedd pob bedyddiedig, yn yr oes apostolaidd, yn pro- 
ffesu ei fod yn marw i bechod. Megys ag y bu Crist 
farw unwaith dros bechod r felly yr oeddynt hwythau 
yn y bedydd, yn marw gydag ef i bechod, fel na bua.s- 
ai iddynt fyw ynddo mwyach, eithr yn hytrach byw i 
Grist, yr hwn a fu farw drostynt, ac a gyfododd i'w 
cyfiawnhau. Ac nis gallasai y Pen mawr sefydlu or- 
dinhad yn mha un y mae y naturiol yn arwyddocad 



BEDYDDIO KROS Y MEIEW. 211 

mwy clir o'r ysbrydol nag a geir yn y bedydd ysgryth- 
yrol. Megys y sylwa Dr. Cathcart yn y " Baptist En- 
cyclopedia," f od yna eiliad neu ddwy yn hanes pob bed- 
yddiedig, y foment y mae yn gladdedig yn y dwfr, nas- 
gall anadlu ynddi. Bygir ei anadl ymaith, ac y mae 
yn gyffelyb i'r llwyr farw nad oes anadl yn ei ffroenau. 
Y mae yr hyn a gymer le am eiliad yn gorphorol, yn 
cymeryd lie yn ysbrydol yn barhaus. T mae y dyn yn 
farw i bechod. " Ac os buom feirw gyda Christ, yr 
ydym ni yn credu y byddwn byw hef yd gydag ef ," &c. 
Bhuf. vi. 8.) 

(2.) Ymae bedydd yn arwyddocaol o gladdedig aeth. 
Y peth a wneir ar ddiwrnod claddu y corph ydyw ei 
gludo i'r fynwent, ei osod yn y ddaear, a'i orchuddio 
a phridd allan o'r golwg. T peth a wneir ar ddiwrnod 
bedyddio ydyw, myned a chredadyn wedi marw i'r 
fedd-jdd a ; gosodir ef i lawr yn y dwfr, f el y bydd yn. 
hollol orchuddiedig a'r elfen ddyfrllyd. "Claddwyd ni 
gan hyny gydag ef trwy fedydd i farwolaeth," &c. 
(Ehuf . vi. 4.) " Wedi eich cyd-gladdu ag ef yn y bed- 
ydd, yn yr hwn hefyd y'ch cyd-gyfodwyd trwy ffydd. 
gweithrediad Duw," &c. (Col. ii. 12.) Oblegid hyn y 
canodd Eben Fardd : 

" O! gyd-gladdiad gogoneddus, 

Adyn edif eiriol, trist, 
Yn arddangos yn ei fedydd 
Ei gyd-gliddiad gyda Christ, 

Ai gyfodiad, 
Codiad er adferiad fydd." 

(3.) Ymae bedydd yn arwyddocaol o adgyfodiad^ 
Y mae ymddadsuddiad y bedyddiedig o'r dwfr yn. 



212 BEDYDDIO DKOS Y MEIRW. 

rhag-gysgod tarawiadol, nid yn unig o adgyfodiad i 
newydd-deb buchedd, ond hefyd o adgyfodiad corph o 
f edd. Mewn gwirionedd, yn mhob bedydd ysgrythyr- 
ol, ceir yr adgyfodiad mawr yn cael ei ddangos ar 
raddeg feclian. "Canys os gwnaed ni yn gyd-blan- 
higion i'w f arwolaeth ef , felly y byddwn i gyffelybiaeth 
ei adgyfodiad ef * * * Felly chwithau hefyd, cyf- 
rifwch eich hunain yn feirw i bechod, eithr yn fyw i 
Dduw, yn Nghrist lesu ein Harglwydd." (Ehuf. v. 
5-11.) 

Yn awr, gan mai at bobl a wyddent f od bedydd yn 
hawlio crediniaeth mewn adgyfodiad, ac fod bedydd 
yn rhag-gynllun o'r adgyfodiad, yr ysgrifenai Paul, 
pa beth ydyw y canlyniad ? Onid hyn, fod yn rhaid 
iddynt hwy, os am fod yn gyson a kwy eu hunain, 
wneyd un o ddau beth; naill ai rhoddi y goreu am 
byth i'r gwaith o fedyddio, neu ynte gredu athraw- 
iaeth yr adgyfodiad. Os arfer yr ordinhad sydd yn 
gynddelwad mor eglur o adgyfodiad y meirw, yn sicr 
yr oedd yn wrthuni haeru drachefn nad oes adgyfod- 
iad. O'r tu arall, os nad ydyw bywhad tyrfa marwol- 
aeth yn fFaith, y goeg-chwareuaeth fwyaf ynfyd ac an- 
sylweddol y cymerodd dynion ran ynddi erioed ydyw 
claddu personau mewn dwfr. 

Ac yr ydym yn hawlio mai y deongliad hwn ydyw 
yr unig un sydd yn cydnabod, ac yn cydymffurfio ag 
.arddull ymresymiadol Paul yn y benod. Cyf erfydd a'r 
:rhai oeddynt yn dweyd nad oes adgyfodiad, drwy 
brofi fod yr hyn oeddynt yn anghredu yn dinystrio 
pob erthygl arall o bwys yn eu Cyffes Ffydd. Pwy 
oeddynt y gwrthddywedwyr hyn y mae yn anhawdd 



BEDYDDIO DBOS Y MEIRW. 213 

gwybod. Ac y mae yn anhawdd gwybod, hefyd, pwy 
oedd wedi siglo eu ffydd; pa un ai yr Epicuriaid, y 
Saduceaid, y Gnosticiaid, neu ynte a oedd cyfeiliornad 
Hymeneus a Philetus (2 Tim. ii. 18) wedi cyrhaedd 
Corinth. Beth bynag, dywed yr Apostol wrthynt 

1. Os nad oes adgyfodiad, fod Crist Daw yn ei 
fedd. (Adn. 13eg.) 

2. Os nad oes adgyfodiad, fod gweinidogaeth y deu- 
ddeg apostol yn au-dystiolaeth. (Adn. 14.) 

3. Os nad oes adgyfodiad, yna nid oes maddeuant 
pechodau wedi ei fwynhau gan neb. (Adn. 17.) 

4. Os nad oes adgyfodiad, yna y mae y rhai a fuont 
feirw yn Nghrist yn golledig. (Adn. 18.) 

5. Os nad oes adgyfodiad, yna y mae y rhai a aberth- 
asant bob peth yn y grediniaeth o sefyllfa ddyfodol, y 
dynion mwyaf truenus a thwylledig ar wyneb y ddae- 
ar. (Adn. 19.) 

6. Os nad oes adgyfodiad yrneirw, ymae gweinyddu 
a derbyn yr ordinhad o fedydd y lledrith mwyaf gwag 
a disynwyr y clywyd erioed am dano. Edrycher ar 
gyfres y trychinebau ! T mae y Gwaredwr yn y bedd 
pi pydru, ac nid ar y ddeheulaw yn eiriol. Y mae y 
prophwydoliaethau am ei ogoneddiad, nid wedi eu 
boddloni mewn cyflawniad, ond fel haulebau anym- 
wybyddedig yn nwylaw cythreuliaid ; yn profi fod 
Duw yn fethdalwr, a Christ, ei Fab, yn arch-dwyllwr. 
Y mae y deuddeg apostol yn teilyngu merthyrdod mil 
mwy poenus, pe yn ddichonadwy, nag a fesurwyd 
iddynt, am daenu y fath chwedl gelwyddog yn mysg 
y cenedloedd. Gwaeth eto ; y mae yna ryw dyrfa an- 
eirif, a dderbyniwyd i balasau y nef, i rwysgfawredd 



.214 BEDYDDIO DBOS Y MEIEW. 

broydd Caersalem, ac i gymdeithas angelion a seraph- 
iaid; y mae yn rhaid eu taflu allan o'r etifeddiaetli, 
.gwerthu eu telynau, a thref nu i ryw geisbwl yn y llyw- 
odraetli fawr wneyd arwerthiant ar eu gorseddau. Ac 
heblaw hyny, gan nad oes adgyfodiad, y mae pawb 
trwy yr lioll f yd yn gallach ac yn well allan na'r Bed- 
yddwyr. T mae yn drueni eu gweled yn adeiladu 
bedydd-f anau, yn myned i fynwes y tonau rhewedig yn 
nyfnder gauaf oer, ac yn marw wrth y miloedd ar y 
stanciau, yn y carcharau, a thrwy y cleddyfau, yn hyt- 
rach na gwadu yr hyn a alwant hwy " y ffydd." 

Ond, OND, y mae adgyfodiad. "Eithr yn awr Crist 
a gyfodwyd oddiwrth y meirw, ac a wnaed yn flaen- 
ffrwyth y rhai a hunasant." (Adn. 20.) A chan ei fod 
ef wedi codi, ac wedi codi fel blaen-ffrwyth cynauaf 
mawr maesydd marwolaeth, y mae colofnau yr adeilad- 
waith Cristionogol yn dragywyddol ddiogel; y mae 
cymeriad y deuddeg apostol fel yr haul ar ganolddydd ; 
y mae canlynwyr Crist yn y nefoedd ac ar y ddaear y 
bob ddoethaf a dedwyddaf o bawb ; ac y mae yr ordin- 
had o f edydd fel y sefydlwyd hi gan Grist, ac y gwein- 
yddwyd hi gan yr apostolion, ar unwaith yn dyfod yn 
sefydliad gorlawn o brophwydoliaethau am ddyfodol 
^ogoneddus plant Duw. 



BEDTDDIO DROS Y MEIRW. 215 



BEDYDDIO DKOS Y MEIRW. 

"Beth a wna y rhai a fedyddir dros y meirw, os y meirw ni 
chyf odir ?"- 1 COB. xv. 29. 

GAN Y PARCH. T. C. EDWARDS (CYNONFARDD). 

Dywed yr hen esboniwr, Dr. Adam Clarke, mai hon 
ydyw yr adnod fwyaf dyrys yn yr holl Feibl. Yr hyn 
a wna hon yn adnod ddyrys yw y ffaith f od yma gyf- 
eiriad at arferiad na allai teithi yr oruchwyliaeth Grist- 
ionogol ganiatau i fod yn rhan o honi, sef " bedyddio 
dros y meirw," ac hefyd o herwydd nad oes sicrwydd 
.lanesyddol wedi ein cyrhaedd fod y fath arferiad 
mewn bodolaeth. Prawfion amgylchiadol yn unig 
llir ddwyn i ategu y dybiaeth o fodolaeth arferiad 
nad oes genym awdurdod yr hen haneswyr ar ei chyf- 
lawniad. Dywedai y diweddar Dr. Hodge fel hyn: 
*'The darkness which rests upon this passage can 
never be cleared away, because the reference is to a 
custom of which no account is extant." 

Mynai rhai hen esbonwyr dysgedig gredu fod yr ar- 
ddodiad " dros " yn golygu uwchben, ac mai y meddwl 
yw bedyddio y byw ar fedd y marw; h. y., uwchben 
(dros) y marw. Ond nid hyny yw ystyr y gwreiddiol 
yn y fan hon, eithr yn hytrach golyga er mwyn, er 
mantais, for. Oferedd olrhain yr amrywiol dybiau. 
Ymddengys yr adnod i mi yn ddigon hawdd idd ei 
deall os caniateir, fel y tybia Dr. Hodge, fod yr Apos- 
tol yn cyfeirio at arferiad oedd yn mhlith y Corinth- 
iaid paganaidd o gysylltu cyf eiriad afc y marw a gwein- 



216 BEDYDDIO DBOS Y MEIKW. 

yddiad bedydd i'r byw. Nid yw dull na deiliaid yr 
or diii had yn perthyn o gwbl i yniresymiad yr Apostol 
yn yr adnod lion. Ymresyma ef bwnc mawr yr adgyf- 
odiad. a geilw sylw y Corinthiaid liyny a wadent yr 
athrawiaeth, at eu hanghysondeb hwy eu hunain yn 
bedyddio dros y meirw, ac eto yn honi na ddelai y 
meirw byth yn fyw mwyach. Os na fydd adgyfodiad,. 
ni fydd unrhyw berthynas mwy rhwng y rhai sydd 
yn fyw yn awr, a'r rhai sydd wedi meirw, felly oferedd. 
hollol ydyw cyflawni unrhyw ordinhad gyda golwg ar 
iddi fod yn fantais i'r meirw. Diau fod y paganiaid. 
yn credu y gallai y byw gynorthwyo y marw trwy 
ddyoddef drosto, neu trwy ymostwng i drefniadau. 
defodol a esgeuliasodd, neu a ddiystyrodd y marw, tra. 
yr oedd yn fyw. Mae olion credoau felly yn aros hyd 
heddyw. 

Barna rhai fod haint echryslawn wedi bod yn Cor- 
inth., a lluaws o'r trigolion wedi meirw yn sydyn ac yn 
anfedyddiedig, a bod eu cyfeillion a'u perthynasau yn 
cymeryd eu bedyddio yn eu lie, neu drostynt, fel y 
gallent hwythau gael rhan o freintiau y bedyddiedig. 
Grwyddai yr Apostol am hyny, a chymerai fantais i 
ymresymu a hwynt ar eu tir eu hunain. "Pa fodd y 
dywed rhai yn eich plith chwi nad oes adgyfodiad y 
meirw?" a'r personau hyny eu hunain yn ymostwng i 
gymeryd eu bedyddio er mwyn y meirw ? Tn awr, os 
y meirw ni chyfodir, paham y bedyddir hwy dros y 
meirw? Nis gallasai y twyll-ymhonwyr hyn ddal yn 
wyneb y fath ymresymiad llym ad hominem. Ar ol 
cyrhaedd yn effeithiol at y gelynion, dylyna Paul yr 
ymresymiad, gan droi at y credinwyr yn yr un oslef,. 



Y SWMBWL YN Y CNAWD. 217 

" A phaham yr ydym ninau mewn perygl bob awr ?" 
Mae yr ysgrifenydd ysbrydoledig yn ymwybodol fod 
gwirionedd tragywyddol yr adgyf odiad, a eglurwyd ac 
a seliwyd trwy adgyfodiad ein Hiachawdwr, yn taflu 
ei gysgod ar bob enaid byw, crediniol ac anghrediniol, 
ac nas gellir osgoi ei ddylanwad ; ac felly, fod pagan- 
laid, heb y datguddiad Beiblaidd, yn ymwybodol o'r 
angenrheidrwydd am i'r meirwgael eu codi i fywyd. 



Y SWMBWL YN Y CNAWD. 

"Ac fel na'm tra-dyrchafer gan odidowgrwydd y datguddied. 
igaethau, rh.odd"wyd i mi swmbwl yn y cnawd, cenad Satan, i'm 
ceruodio, fel na'm tra-dyrchefid." 2 COB. sii. 7. 

Y mae tri dosbarth o esbonwyr yn dynesu at y geir- 
iau hyn dan ddylanwad tair argraff wahanol. Medd- 
ienir y cyntaf gan y syniad fod pob llafur i'w deall yn 
waeth na bod yn of er, a hyny am y rheswm nad ydyw 
eu deall, neu beidio eu deall, o unrhyw bwysigrwydd 
ymarf erol i neb, yn awr nac am byth. Nid ydym yn 
cytuno a'r syniad hwn am amryw resymau, ac yn bwys- 
icaf yn eu mysg y mae a ganlyn : Y mae yr Ysbryd 
Glan wedi gweled yn dda eu gosod yn y Testament; 
y mae dynion drygionus wedi eu camddefnyddio 
(megys y gwelir yn ol Haw) er creu amheuaeth am bur- 
deb cymeriad yr apostol Paul; ac heblaw b-yny, nis 
gellir dyfod o hyd i'r addysg barhaol sydd ynddynt 
oddieithr fod natur y brofedigaeth yn ddealladwy. 
14 



218 Y SWMBWL YN Y CNAWD. 

Meddienir yr ail ddosbarth gan y syniad fod y geir- 
iau yn drwyadl yn anesboniadwy. Felly y cylioeddir 
hwy gan rai o brif feirniaid y blynyddau diweddaraf, 
megys Olshausen, Eiickert, Bilroth, DeWette, Meyer, 
Wordsworth, Gloag, &c. T mae genym lawer o gyd- 
ymdeimlad ag egwyddor y farn hon, sef fod yr Ar- 
glwydd, yn ei ddoethineb a'i ddaioni, wedi cuddio ffurf 
neillduol profedigaeth Paul, modd y gallasai ei holl 
saint, gan nad beth f uasai ffurf eu prof edigaethau hwy- 
thau, dderbyn cysur oddiwrth yr addewid fu yn gyn- 
aliol iddo ef , sef, " Digon i ti fy ngras i, canys f y nerth 
i a berffeitMr mewn gwendid.'" (Adn. 9.) Ond yr hyn 
sydd yn syndod ydyw, fod y rhai a ddywedant fod y 
geiriau yn anesboniadwy, wedi gwneyd pob ymdrech i 
chwalu y gwyll a orwedd arnynt. Os yn annatrusad- 
wy, paham y llafur i ddiosg y dirgelion oddiam dan- 
jnt? 

Nid ydym yn dymuno, ychwaith. cael ein rhestru 
gyda'r trydydd dosbarth, yr hwn,,gan oiiawnder ys- 
bryd haeredigol, a hona y gall ef e roddi eglurhad cywir, 
goleu, ac anamheuadwy, o'r adnod ddyrys hon. Y 
cwbl ydym ni yn obeithio allu wneyd, ydyw, casglu yn 
nghyd, a gosod mewn trefn, yr awgrymau a'r meddyl- 
iau hyny, y rhai, os na fydd iddynt roddi goleuni ter- 
fynol, eto a fyddant yn deilwng o ystyriaeth ddifrif ol 
y myfyriwr Beiblaidd. 

YMHOLIADAU. 

Pa beth ydyw ystyr y gair swmbwl ? Pa beth oedd 

' y swmbwl oedd yn nghnawd Paul ? Ai yr un peth a ol- 

ygai yr Apostol wrth swmbwl, gan nad beth ydoedd, 



Y SWMBWL YN Y CNAWD. 219 

ag a olygai wrth genad Satan ? A ydyw yr adnod yn 
cyfeirio mewn modd allegol at ddyoddefairt meddyl- 
iol, neu ynte a ydyw yn llythyrenol ddarluniadol o 
ddyoddefaint corphorol? A oes yn ysgrifeniadau 
Paul yrnadroddion eraill yn mha rai y gellir tybio ei 
f od yn cyfeirio at yr unrhyw flinder ag a grybwyllir 
yma? 

Pa beth ydyw STrmbwl? Tr ystyr a roddir gan yr 
ysgolor Gymreig, Cynddelw, ydyw, cethren amaeth- 
yddol er gyru ychain. Yr ystyr a roddir iddo gan yr 
ysgolor Groegaidd, Stanley, ydyw pawl, yn gyffelyb i'r 
polyn llawn o bicellau blaenllym, ar ba un, mewn gwa- 
hanol oesau, y gosodwyd miloedd o ganlynwyr Crist i 
farwolaeth. Tr ystyr a roddir iddo gan yr ysgolheig- 
ion Seisnig a gyfieithiasant y Beibl ydyw draen (thorn). 
Ac ystyried pob peth, diau mai y gair olaf ydyw yr 
hapusaf i gyneu y gwreiddiol. Byddai cysylltu a'r 
gair y syniad o bawl merthyrdod, neu gethren amaeth- 
yddol, yn ormodedd; a mwy naturiol meddwl fod yr 
Apostol yn cyffelybu ei boenau ef i boenau un yn dy- 
oddef oddiwrth ganlyniadau parhaol draen mewn 
cnawd. Peth arswydus i ddyn fuasai cael draen mor 
flaenllym a nodwyd, ac mor galed ag asgwrn, yn gladd- 
edig yn ei gnawd. Achosai y fatli boen fel nad ellid 
ei anghofLo am foment ; a buasai cysgod gwrthddrych 
yn creu arswyd ar y person a ddyoddefai, rhag of n iddo 
gyffwrdd ag ef. Beth bynag ydoedd profedigaeth yr 
Apostol, rhaid ei bod yn angerddol boenus cyn y bu- 
asai yn dewis y boen oddiwrth ddraen yn y cnawd i'w 
hengreifftioli. Ac y mae y frawddeg ddylynol yn eg- 
lur wedi ei bwriadu i osod allan ddirfawredd ychwan- 



220 Y SWMBWL YN Y CNAWD. 

egol y trailed, sef, "cenad Satan i'm cernodio." Yr 
Arglwydd drefnodd y swmbwl, ond Satan fu yn ei 
awchlymu a'i wthio i'w gnawd. Bob tro y cafodd 
Satan ganiatad i weinyddu cosbau neu brawfiedyddion> 
cymerodd fantais i ddangos ei gynddaredd dieflig, 
megys 7 gwnaeth efe yn achos Job, ac eraill. 

Ond er meddu dirnadaeth am swmbwl, y mae yr an- 
hawsder yn aros hyd nes y gwyddys pa beth ydoedd 
y swmbwl oedd yn nghnawd yr apostol Paul. Hwn 
ydyw y cwestiwn dyrys. T mae pob ysgrifenydd yn 
gweled yn y gair gynrychioliad o ryw ddolur, ond y 
mae yn ddigrifol i sylwi mor nodedig o wahanol ydyw 
y doluriau a awgryma y gair i wahanol bersonau. Nid 
oes nemawr anfantais, gorphorol na*meddyliol, nad oes 
rhywrai wedi dadleu mai hono oedd yr anfantais y 
sonir am dani yma. Yn wir, efallai fod gradd o wir- 
ionedd yn sylwad hoenus y Deon Houson, pan ddywed 
fod pob esboniwr, os yn cael ei flino gan ryw anhaws- 
der ei hunan, yn dueddol iawn i ddweyd mai hwnw 
oedd yr annwylder a ninai yr apostol Paul ! 

Y mae dosbarth helaeth o esbonwyr, sef yr noil rai 
a dybiant mai allegol nollol ydyw yr ymadrodd " swm- 
bwl yn y cnawd," yn dadleu mai trailed meddyliol|a 
olygir, ac nid^trallod corphorol; fod poenedigaetk 
gorphorol dybiedig yn cael ei defnyddio yn gyffelyb- 
iaethol, i osod allan boenedigaeth eneidiol wirioneddol. 
Ond pan y gofynir i'r dosbarth allegol o esbonwyr, pa 
beth oedd yn cystuddio enaid yr Apostol, y mae eu 
hatebion ar unwaith yn dra amrywiol. Nodwn eng- 
f eifftiau : 

1. Mai y swmbwl ydoedd ymdrech orchestol a 



Y SWMBWL YN Y CNA.WD. 221 

llwyddianus gau-athrawon i ddymchwel ei lafur yn 
Nghorinth. Tybir fod yr Apostol yn teimlo mor 
boenus wrth weled rhai o'r Corinthiaid yn ymadael 
oddiwrth symledd yr ef engyl, a phe buasai swmbwl yn 
ei gnawd. Er rhoddi gwedd gredadwy i'r deongliad, 
cyfeirir at y manau lie y mae pobl boenydiol yn cael 
eu cyffelybu i ddrain, &c. Cyfeirir yn arbenig at y lle- 
oedd canlynol : "Ac oni yrwch ymaith breswylwyr y 
tir o'ch blaen (y Canaaneaid), yna y bydd y rhai a 
weddillwch o honynt yn gethri yn eich llygaid, ac yn 
ddrain yn eich ystlysau, a blinant chwi yn y tir y 
trig-web, ynddo." (Numeri xxxiii. 55.) Drachefn, " Ac 
ni bydd mwy i dy Israel, o'r boll rai o'u bamgylch a'r 
a'u. dirmygasant. ysbyddaden bigog, na draenen ofid- 
us; a chant wybod mai myfi yw yr Arglwydd Dduw." 
(Ezeciel xxviii. 24.) Haerir fod y drain a'r ysbyddad- 
en yn y cysylltiadau yna, yn golygu dynion ymosodol 
a chreulon, y cyfryw ag yr oedd gan Paul i'w gwrth- 
sefyll yn Nghorinth. 

2. Mai y swmbwl ydoedd tymeredd nwydwyllt ac 
aflywodraethus, yn ffynonell gwendid yn ei gymeriad 
moesol. Dyma, meddir, ydoedd y rheswm o'r ymos- 
odiad ar Ananias yn y Sanhedrim, a gyfrif hefyd. am 
gryf der yr iaith gyda pha un y cyfarchodd Elymas, yn 
ogystal a'r cweryl a fu rhyngddo a Barnabas. Y mae 
awdurdod mor anrhydeddus a'r Proffeswr Lias, yn ei 
esboniad ar yr epistolau at y Corinthiaid, wedi ei 
gwystlo dros y farn hon. 

3. Mai y swmbwl ydoedd presenoldeb chwantau 
trythyll a phechad'urus yn ymderfysgu yn ei enaid. 
Deilliodd y farn gableddus hon allan o ymenyddiau y 



222 Y SWMBWL YN Y CNAWD. 

dysgawdwyr Bhufeinig, Bede, Aquinas, Bellarmine, 
Lapide, ac eraill, ac y mae yn syndod mor lleied o'r 
gwenwyn dynwyd allan o lioni gan y diwygwyr Calvin, 
a Luther, oblegid y maent hwythau, hefyd, drwy 
ddweyd mai profedigaethau ysbrydol a olygir, yn aw- 
grymu fod yr Apostol yn cael ei flino gan lu o duedd- 
iadau llygredig. 

Heb roddi ychwaneg o'r cyfryw farnau, prefer gwir- 
ionedd yr uchod drwy osod ar eu cyfer neillduolion 
eglur a chydnabyddedig y swmbwl yn y cnawd, ac os 
na fydd iddynt gyfateb i'r rhai hyny, rhaid ystyried y 
deongliad a gynygiant yn gyfeiliornus. Neillduolion 
y brofedigaeth ydynt a ganlyn: 

(a.) Yr oedd yr Apostol yn ymffrostio yn y brofed- 
igaeth oblegid ei bod yn sicrhau iddo nerth Crist. (2 
Cor. xii. 9.) 

(b.) Yr ydoedd y gwendid, gan nad beth ydoedd, yn 
weladwy i unrhyw edrychydd arno. (Gal. 4. 14.) 

(c.) Yr ydoedd y swmbwl wedi ei osod yn ei gnawd 
gan yr Arglwydd, a hyny er ei gadw rhag tra-dyrchafu. 

(d.) Yr oedd y swmbwl, o ran ei leoliacl, nid yn ei 
ysbryd, ond yn ei gnawd, Fel y sylwa Winer, yn ei 
Ramadeg, fod yma yn y gwreiddiol ddau achos rhodd- 
iadol (dative cases), yn cael eu rhoddi ; y naill i ddes- 
grifio y person, a'r llall y rhan neillduol o'r person ar 
ba un yr effeithiai, sef ei gnawd. 

Yn awr, gan na ddarfu i'r Apostol erioed ymffrostio 
yn ngwrthsafiad gau-athrawon ; gan y buasai yn gabl- 
edd ar Dduw i ddweyd ei fod ef wedi rhoddi tymerau 
a nwydau drygionus yn enaid Paul ; a chan fod Paul 
ei hunan yn dweyd mai yn ei gnawd, ac nid yn ei ys- 



Y SWMBWL YN Y CNAWD. 223 

bryd, yr oedd ei wendid, y mae yn rliaid cefnu ar y 
dyfaliadau ucbod er cbwilio am eglurhad arall mwy 
cyson a bawliai deongliadaetli. 

Y cwestiwn erbyn byn ydyw, nid betb ydyw swm- 
bwl, na pbetb ydoedd y swmbwl, ond pa betb ydoedd 
y swmbwl oedd yn nghnawd yr apostol Paul ? Mewn 
gair arall, pa betb ydoedd nodwedd y dolur a flinai 
gyfansoddiad corpborol yr Apostol? Yn yr ymcbwil- 
iad bwn, dracbefn, rbaid i ni daflu rbai damcaniaetbau 
anbygoel ymaitb, beb ond yn unig eu crybwyll. Yn 
eu mysg, yn nodedig, y mae y rbai dylynol : (a.) Mai 
cael ei flino yr ydoedd gan boen yn ei glustiau. (b.) 
Mai ei afiecbyd ydoedd cur mawr a gwastadol yn ei 
ben. (c. ) Mai darostyngedig ydoedd i'r llesmeir-glwyf . 
(c?.) Mai poen yn ymgodi o anbwyldeb gieuol (neur- 
algia) oedd ffynonell fawr ei ddyoddefaint. 

Dosbartb o esbonwyr sydd wedi llwyddo i sef ydlu eu 
bunain yn ngbymeradwyaetb tyrfa fawr ydyw y rbai 
a ddygant resymau dros gredu mai parlysiad cybyrol 
oedd y nycbdod a'i blinai. Y mae yr ystyriaetbau a 
ddygir yn mlaen er cyfiawnbau y f atb syniad yn bwys- 
ig, a rbai o bonynt yn naturiol a cbredadwy. Nodwn 
yrbai pwysicaf. 

1. Fod yn dra thebyg y buasai i weledigaethau nef- 
ol, y cyfryw ag a gafodd yr Apostol, effeithio yn 
barhaol ar ei gyhyrau. Ymresymir, megys yr effeitb- 
lodd ymddangosiad yr Arglwydd i Jacob yn Mbeniel 
ar eu giin, ac megys yr oedd Daniel yn glaf dros 
ddyddiau lawer mewn canlyniad i un o'i weledigaetb- 
au, felly yr acboswyd gwendid parbaus yn ngbybyrau 
Paul gan odidawgrwydd y gweledigaetbau. 



224: 



Y SWMBWL YN Y CNAWD, 



2. Fod pob peth a ddywedir gan yr Apostol, mewn 
eyfeiriad at yr un gwendid, yn gyfryw y gallasai dyn 
yn dyoddef oddiwrth gyhyrau parlysedig, eu dweyd. 
Y mae Paul yn siarad am dano ei Imn fel un " anghyf- 
arwydd ar ymadrodd." (2 Cor. xi. 6.) Aphanyn dadl- 
eu dros ei awdurdod, dyfyna eiriau y rhai a'i gwadent, 
sef "fod presenoldeb y corph yn wan, a'r ymadrodd 
yn ddirmygus." (2 Cor. x. 10.) Gyda golwg ar hyn y 
dywed Dr. Doddridge, " Effeithiodd yr olwg a gaf odd 
yr Apostol ar y gogonianau nefol, ar ei gyfundrefn 
gyhyrol yn y fath fodd fel ag i achlysuro arwyddion o 
barlys, yn enwedig atal dweyd yn ei araeth, ac efallai 
ryw anffurfedd yn ei wynebpryd," &c. 

8. Nis gallesid dychymygu am unrtiyw brofedig- 
aeth lemach i genadwr fel Paul, na methiant mewn 
lleferydd, neu dramgwydd mewn ymddangosiad. Yr 
ydoedd \vrth ei swydd yn wastadol yn'anercli dyeithr- 
iaid, a buasai diffyg mewn siarad neu ddiffyg mewn 
ymddangosiad, yn llesteirio ei Iwyddiant. Ac heblaw 
hyny, dywedir, fod y ffaitn ei fod unwaith wedi bod 
mor nodedig am ei alluoedd araetnyddol, yn gymaint 
felly fel y mynai pobl Lystra ei addoli fel Mercurius, 
duw hyawdledd (Actau xiv. 12), ond wedi eu colli drwy 
y swmbwl, yn flinder dirfawr iddo, ac mai dyma y 
rheswm. iddo atolygu deirgwaith ar iddo ymadael ag 
ef. Y mae grym yr ategiant diweddaf hwn, modd 
bynag, yn eael ei leihau yn fawr gan y ffaith. fod y 
swmbwl wedi bod yn nghnawd yr Apostol er ys pedair 
blynedd ar ddeg pan yn ysgrifenu am dano at y Cor- 
ihthiaid, ac felly fod yn rhaid fod y swmbwl ^n ei 
gnawd pan gynygiodd pobl Lystra ei addoli. Ac heb- 



Y SWMBWL YN Y CNAWD. 



225 



law hyny, y mae ei hyawdledd yn Athen, a nerth ei 
araeth o flaen Agrippa yn ddylynol, yn creu amheu- 
aeth, a dweyd y lleiaf, ai ar ei leferydd yr oedd y 
diffyg. Tr olygddysg a gymeradwya ei hunan i ni 
ydyw, 

Mai diffyg poenus yn ngwelediad yr Apostol yd- 
oedd y swmbwl yn ei gnawd. Felly y creda Alford, 
Lewin, Plumptre, Farrar, Hiraethog, &c., ac ymddeng- 
ys y fath dyb yn cyfarfod holl amgylchiadau yr achos 
yn gyflawnach nag un o'r rhai a enwyd. Ystyrier yr 
holl bethau canlynol, a gweler y modd y cyd-wasan- 
aethant er gwneyd y fath fe<'ldyliad yn gredadwy. 
Gallem amheu, er nas gallem brofi, na fu llygaid yr 
Apostol byth gystal ar ol y goleuni mawr ar ffordd 
Damascus ; ond nid ar yr amheuaeth hwnw y dybyn- 
wn am gywirdeb ein deongliad, eithr yn hytrach ar 
ffeithiau cydnabyddedig. 

(a.) Y pethau a welodd yr Apostol beryglodd ei ys- 
bryd. Godidawgrwydd y ^we^e^igaethau fu yn dem- 
tasiwn i dra-dyrchafiad, a rhesymol credu fod yr atalfa 
wedi ei gymwyso at y rhan lie yr ydoedd y perygl. 

(5.) Par odd golygon anmherffaith iddo fethu a<l- 
nabod person adndbyddus iddo, tra yn ei ymyl. Dy- 
gwyddodd hyny yn llys Ananias yr arch-offeiriad. 
Tr oedd yr Apostol wedi amddiffyn ei hun gyda nerth 

flaen y fainc, pan y gorchymynodd Ananias i'r rhai 
oedd yn sefyll gerllaw iddo ei daro ar ei enau. Naill 
m cyn, neu wedi ufuddhau iddo, gofynodd y sefyllwyr 

1 Paul, "A ddifenwi di arch-offeiriad Duw?" I'r gof- 
yniad yna etyb yr Apostol, " Ni wyddwn i, frodyi-, mai 
yr arch-offeiriad oedd efe: canys ysgrifenedig yw, 



226 Y SWMBWL YN Y CNAWD. 

Na ddywed yn ddrwg am benaeth dy bobl." (Actau 
xxiii. 1-5.) Paham na wyddai Paul mai yr arch-off eir- 
iad ydoedd ? T mae pob lie i gredu ei fod yn ei ad- 
nabod yn bersonol, ac hyd yn nod pe na buasai, pe ei 
olygon yn glir, hawdd fuasai iddo ddeall oddiwrth ei 
wisg, yn nghyd a'i safe a'i awdurdod yn y Senedd, mai 
efe ydoedd y prif weinidog, ac eto dywed, "Ni wydd- 
wn i, frodyr, mai yr arch-offeiriad oedd efe." Nid oes 
ond un ffordd i gyfrif am ei anwybodaeth, sef ar y 
dybiaeth fod rhyw anaf ar ei lygaid. 

(c.) Y mae yn ffaitli ddyeithr, ond ddiamheuol, fod 
yr Apostol yn gofyn gwasanaeth person avail i ysgrif- 
enu ei epistolau at yr eylwysi. Anfynych yr ysgrif enai 
a'i law ei hun. Un Tertius ysgrifenodd y llythyr at y 
Khufeiniaid. (Khuf. xvi. 22.) Yr unig betli a wnelai 
ef fyddai ychwanegu rhyw gyfarchiad byr ar ddiwedd 
pob epistol, er sicrwydd i'r eglwysi fod yr epistol yn 
dyf od yn awdurdodedig. Felly y dywed wrth y Thes- 
saloniaid, "Yr anerch a'm llaw i Paul fy hun; yr hyn 
sydd arwydd yn mhob-epistol: fel hyn yr ydwyf yn 
ysgrifenu." (2 Thess. iii- 17.) G-weler engreifftiau o'r 
un peth yn 1 Cor. xvi. 21-24; Col. iv. 18. Os y cofiwn 
bwysigrwydd y pethau oedd ganddo i'w hysgrifenu, ei 
barodrwydd i argymeryd ag unrhyw lafur, yn nghyd 
a'i ysgolheigdod diamheuol, rhaid ei fod yn cael ei 
luddias i ysgrifenu gan ryw anallu ; a pha beth yn 
bwysicach i ysgrif en wr na llygaid? 

Yr ydym wedi dweyd nad ydoedd Paul yn ysgrifenu 
ei lythyrau y mae hyny yn wirionedd ; ond i'r rheol 
yna y mae dwy eithriad, sef yr epistol at y Galatiaid, 
a'r epistol at Philemon. (Gal. vi. 11; Phil. 19.) Ond 



T SWMBWL TN .Y ONAWD. 227 

a ydyw yr eithriadau hyn yn cyfnewid y casgliad a. 
dynwn ? Gadawer gweled. Un nodedig o fyr ydyw 
y llythyr at Philemon, ac y mae ei fyrder, megys y 
dywed Prunier (Horn. Quar. 1879), yn awgrymu un o 
ddau beth, ddarfod i'r Apostol ei ysgrifenu o herwydd 
mai un byr ydoedd i fod, neu ynte fod yr epistol yn 
1 fyr o herwydd mai Paul a'i hysgrifenodd, ei bod yn 

boenus iddo ymhelaethu. Ond tra y mae byrder y 
llythyr at Philemon yn dystiolaeth allanol fod ysgrif- 
enu yn golygu ymorchest i'r Apostol, y mae adnod a 
ysgrifenodd yn y llythyr at y Galatiaid, yn dystiolaeth 
f ewnol i'r un gwirionedd. Dywed wrth y Galatiaid,. 
"Gwelwch mewn llythyrenau mor fawrion yr ysgrif- 
enais atoch a'm Haw fy hun." (Gwel Cyfieithiad Diwyg- 
iedig, Gal. vi. 11.) Yr oedd serch Paul at eglwys Gal- 
atia yn eithriadol gryf ; yn ngrym y serch hwnw ymddyg- 
odd yntau yn eithriadol drwy ysgrifenu atynt a'i law ei 
hun,- } ond wrth ysgrifenu, o herwydd y diffyg poenus 
yn ei lygaid, yr oedd y memrwn yn cynwys llythyrenau 
breision ac afrosgo. 

(d.) Yr oedd y boen fflameyol yn llygaid yr Apostol 
mor arteitJiiol, fel na fiiasai unrJiyw dberth yn ormod 
i'w wneyd gan ei gyfeillion i'w waredu oddiwrtho, pe. 
y gallasent, Hon yw ei dystiolaeth : "A'm prof edig- 
aeth, yr Jiwn oedd yn fy nghnawd, ni ddiystyrasoch ;. 
eithr chwi a'm derbyniasoch megys angel Duw, megys 
Crist lesu. Beth wrth hyny oedd eich dedwyddwch 
chwi? canys tystio yr wyf i chwi, pe buasai bosibl, y 
tynasech eicli llygaid, ac a'i rJwisech i mi" (Gal. iv. 
14-15.) Gwna yr awdwr dysgedig Bungener nodiad 
ar y geiriau hyn i'r perwyl fod yn hawdd dychymygu 



228 YMAKNEWYDDTJ DKACHEFN I EDIFEIKWCH. 

am un dyn yn dymuno tynu ei lygaid er mwyn cyfaill, 
ond nas gellir dychymygu am neb yn eu rhoddi iddo, 
oddigerth fod y cyfaill hwnw yn amddifad o lygaid, 
neu fod y llygaid oedd ganddo yn wrthyrol neu boen- 
us. Beth bynag oedd y swmbwl yn nghnawd Paul, y 
mae tri pheth yn eglur : fod y rhai goreu o blant Duw 
yn agored i ryw wendid ysbrydol ; fod gan y nef oedd 
ryw ddylanwad gwrthweithiol i'r gwendid hwnw; ac 
fod gras Duw yn ddigonol i ddal y Cristion o dan y 
.gwrth-ddylanwadau, gan nad pa mor boenus y bydd- 
ant. Yr oedd yn rhaid rhoddi swmbwl yn nghnawd y 
"llestr etholedig," oblegid ei duedd i dra-dyrchaf u ; 
ond gofalodd y gwr roddodd y swmbwl rhag ei dra- 
ddyrchafu, roddi iddo hefyd ei nerth rhag ei dra-ddar- 
ostwng. 



YMADNEWYDDTJ DEACHEFN I EDIFEIRWCH. 

"Canys anmliosibl yw i'r rhai a oleuwyd unwaith, ac a brof- 
asant y rhodd nef ol, ac a wnaetlipwyd yn gyfranogion o'l Ysbryd 
Glac, ac a brofasant ddaionus air Duw, a nerthoedd y byd a 
ddaw, ac a syrthiasant ymaifcb., ymadnewyddu drachefn i edifeir- 
wch ; gan eu bod yn ail groeshoelio iddynt eu hunain Fab Duw, 
&c yn ei osod yn watwar." HBBEBAID vi. 4-6. 

YMHOLIABAU. 

A ydyw y geiriau hyn yn ddarluniadol o ddynion 
wedi eu hachub drwy yr ef engyl ? A ydyw y geiriau 
yn dysgu fod yn bosibl i'r rhai a achubwyd drwy yr 
>ef engyl syrthio eilwaith i golledigaeth? A ydyw y 



YMADNEWYDDU DRACHEFN I EDIFEIBWCH. 229 

geiriau yn rhoddi ar ddeall fod edifeirwch y rhai a 
syrthiasant ymaitli yn anmliosibl ynddo ei hun, neu 
ynte yn aneffeithiol er adf eriad ? 

Dywed un dosbarth o esbonwyr, yr un Arminaidd^ 
fod y geiriau hyn yn cyfiawnhau y grediniaeth o'r pos- 
iblrwydd i ddyn a adgenedlwyd gan ras, wrthgilio yn 
hollol ac am byth oddiwrth Grist, ac oddiwrth gref- 
ydd. Haerant fod y ffaith fod Paul yn ysgrifenu o 
gwbl am y fath syrthiad ymaith, yn profi y posibl- 
rwydd o hono. Dywed y dosbarth arall, yr un Calfin- 
aidd, fod y geiriau hyn yn cyfiawnhau y grediniaeth 
fod yn bosibl i ddyn ddyfod yn wrthddrych y dylan- 
wadau nertholaf, ac eto heb fod yn gadwedig. Haer- 
ant fod Paul yma yn ysgrifenu am rai oedd wedi der- 
byn y manteision uchelaf , wedi eu goleuo, wedi derbyn 
y rhodd nefol, &c., ac eto heb gyfranogi o fywyd ys- 
brydol a thragywydol yr efengyl. Y mae ysgrifeniad- 
au Calvin, Dr. Owen, Dr. Gill, &c., yn hawlio mai 
Cristionogion mewn proffes allanol a ddarlunir yma, 
ac mai ynfydrwydd fuasai yr ymadroddion fel darlun- 
iad o Gristionogion gwirioneddol. 

Dywed y trydydd dosbarth, fod y geiriau wedi eu 
llefaru mewn arddull dybiaethol, ac mai eu dysgeid- 
iaeth ydyw, pe buasai y fath beth a gwrthgiliad hollol 
oddiwrth grefydd yn cymeryd lie, yr hyn na wna, y 
buasai y gwrthgiliedig hwnw, o angenrheidrwydd, yn 
dragywyddol golledig. Fod Paul yma er mwyn ymres- 
ymuar fater cynyddiad y bywyd crefyddol,mewn gwrth- 
gyferbyniad i wrthgiliad oddiwrtho, yn gwneyd tyb- 
osodiad, ond nad ydyw y dyb yn sylfaenedig ar ffaith, 
eithr yn hollol fel arall. Dysga Dr. A Horey, yn ei 



230 YMADNEWYDDTT DKACHEFN I EDIFEIRWCH. 

" Alleged Discrepancies of the Bible," fod y dull hwn o 
ysgrif enu mewn arf eriad cyffredin gan Paul. Cyf eiria 
at Gal. i. 8 : "Eitlir pe byddai i ni, neu i angel o'rnef, 
ef engylu i clrwi amgen na'r hyn a ef engylasom i chwi, 
bydded anethema." Nid ydoedd Paul, yn sicr, amaw- 
grymu fod perygl i " angel o'r nef " draddodi ef engyl 
dwyllodrus i ddynion, ond pe y buasai iddo wneyd 
hyny, er iddo fod yn angel, bydded yn anathema. 
Ceir engreifftiau, drachefn, o'r modd tyb-osodiadol 
hwn yn 1 Cor. xiii. 1-3. Meddai yr Apostol : " Pe 
llefarwn a thafodau dynion ac angelion," &c. ; "A phe 
byddai genyf brophwydoliaeth, a gwybod o honof y 
dirgelion oil, a phob gwybodaeth," &c.; " A phe porth- 
wn y tlodion a'm holl dda; a phe rhoddwn fy nghorph 
i'm llosgi," &c. Tn y tair engraifft yna, y mae Paul 
yn tybio yr anmhosibl, a hyny er grymusoli ei ymres- 
yniiad. Tr un modd y testyn, tybiaeth ydy w, y gwydd- 
ai y sawl a'i hysgrifenodd nad ydoedd iddi seiliau mewn 
ffaith. Neu, fel y dywed y Parch. A. Barnes mewn 
geiriau detholedig, wrth ysgrifenu ar y testyn : " Nid 
ydyw (y testyn) yn sicrhad fod neb yn weithredol wedi 
syrthio ymaith, nac ychwaith, mewn gwirionedd, y 
byddai iddynt wneuthur hyny, ond y gosodiad ydyw, 
pe y buaseiit ivedi syrthio ymaith, y buasai yn anmhos- 
ibl eu hadnewyddu drachefn." 

Tr athrawiaeth a welwn ni yn y geiriau ydyw yr un 
ganlynol : 

G-an mai un drefn achubol sydd gan Dduw, fod 
syrtliio allan o freickiau hono, yn gyfystyr a cholledig- 
aeth anadferadwy. Y mae yr athrawiaeth hon yn 
gorphwys AT dair tybiaeth. Tn gyntaf, fod yn bosibl 



YMADNEWTDDU DBACEEFN I EDIPEIBWCH. 231 

i'r trychineb mwyaf gyfarfod a phobl yr Arglwydd, 
" syrthio ymaith." Yn ail, fod yn annhebyg iawn y 
Taydd i'r lath drychineb gyfarfod y fath bobl, oblegid 
y maent wedi eu goleuo, wedi profi y rhodd nefol, &c. 
Yn drydydd, pe y dygwyddai y fath drychineb, byddai 
y cahlyniadau, o angenrheidrwydd, yn damnio. Y dyb- 
iaeth gyntaf , 

Y gall y trychineb mwyaf gyfarfod a phobl yr Ar- 
glwydd. Y mae yn cael ei gynwys, nid yn unig y 
gallant syrthio, ond yr hyn sydd yn annirnadwy fwy 
difrifol, y 'gallant syrthio ymaith. 

(a.) Y mae gwahaniaeth o'r fath bwysicaf rhwng 
syrthio, a syrthio ymaith, Y mae syrthio yn ddrwg, 
ond y mae syrthio ymaith yn filiwn gwaeth. Mewn 
cyffelybiaeth, nid ydyw y syrthio yn ddim ond afiechyd 

fyr-barhad, ond y mae syrthio ymaitli yn farwolaeth 
i'r holl gyfansoddiad. Y mae y syrthio yn gyffelyb i'r 
ddamwain a esyd y teithiwr yn glwyfedig air fwrdd y 
Hong, ond y syrthio ymaith yn gyffelyb i'r ddamwain 
a deifl y dyn oddiar y Hong, gan ei adael ar ol, i'w 
feddrodi dan haenau y dyfnder. 

(b.) Y mae genym engreifftiau o luaws yn mysg pobl 
Dduw wedi syrthio, ond nid oes genym gymaint ag un 
engraifft o blentyn i Dduw wedi syrthio ymaith. 
" Ganys seithwaith y syrth y cyfiawn, ac efe a gyfyd 
drachefn ; ond yr annuwiolion a syrthiant mewn dryg- 
ioni." (Diar. xxiv. 16.) . Syrthiodd Abraham yn yr 
Aipht, syrthiodd Noah yn ei babell, syrthiodd Dafydd 
ar ei orsedd, a syrthiodd Pedr yn y llys, ond ni ddarfu 

1 un o honynt syrthio ymaith, oblegid adf erwyd hwy 
drachefn. 



232 YMADNEWYDDTJ DEACHEFN I EDIFEIBWCH. 

(e.) Y mae darpariaeth yn yr efengyl ar gyfer adfer- 
iad yr hwn fyddo wedi syrthio, ond nid oes mewn ef- 
engyl ddarpariaeth ar gyfer yr hwn fyddo wedi syrthio 
ymaith. Tmresyma yr Arglwydd a'r syrthiedig ; ed- 
ryclia y Ceidwad a'i lygaid ar bob Pedr ; ymrysona yr 
Tsbryd a phob gwrthgiliedig ; a gelwir ar eglwy& 
Dduw i adgyweirio yr hwn a oddiweddwyd ar f ai, mewn 
ysbryd addf wynder. Ond am y dyn ag y mae Ysbryd 
yr Arglwydd wedi llwyr ymadael ag ef, holl gyfoeth y 
trefniant achubol wedi ei ddyhysbyddu arno yn ofer y 
ac yntau, er pob peth, mewn ymwybodolrwydd beidd- 
gar, yn parhau yn ei bechod, nid oes aberth wedi ei 
adael dros bechodau hwnw. " Eithr rhyw ddysgwyl 
ofnadwy am farnedigaeth, ac angerdd tan yr hwn a 
ddifa y gwrthwyneb wrr. Yr un a ddirmygai gyfraith 
Moses, a fyddai farw heb drugaredd, dan ddau neu dri 

dystion: Pa faint mwy cosbedigaeth (dybygwch 
chwi) y bernir haeddu o'r hwn a fathrodd Fab Duw r 
ac a farnodd yn aflan waed y cyfamod, trwy yr hwn y 
sancteiddiwyd ef, ac a ddifenwodd Tsbryd y gras ?" 
(Heb. x. 27-29.) Na, pwy bynag sydd "yn ail-groes- 
hoelio iddynt eu hunain Fab Duw, gan ei osod yn wat- 
war," y maent eisoes mewn dyfnder anghyrhaeddadwy 

1 reffynau trugaredd. Ond gan nad beth ydyw di- 
weddiad echryslon ac anf eddyginiaethol " syrthio ym- 
aith," tybia yr Apostol, i ddybenion ymresymol, fod y 
fath drychineb yn bosibl. 

Tr ail dybiaeth, 

Fod yn annhebyg iawn y ~bydd i'r fatTi drychineb 
ddygwydd yn banes poll Dduw. Y mae hyny yn an- 
nhebyg, a dweyd y lleiaf , a hyny am y rheswm hwn, eu 



YMADNEWYDDU DRAOHEFN I EDIFEIBWCE. 233 

bod wedi eu dyrchafu o radd i radd, o brofiad i brof- 
iad, o esgynlawr i esgynlawr, i binacl ucliaf crefydd yn 
y byd hwn. Y maent wedi eu trosglwyddo, drwy 
nifer o oruchwyliaetb.au fcrugarog, i'r cynwr diogelaf 
y gall crefydd osod dyn ynddo yn y byd Irwn. Ed- 
ryclier ar weithrediadau olynol a dyrchafol gras ar eu. 
cyflyrau, fel y dangosir liwy yn mrawddegau desgrif- 
iadol yr adnodau. 

(a.) Aiilwyswyd goleuni dwyfol i'w heneidiau ar 
adeg argyhoeddiad, "a ohuiuyd unwaith." Gwelsant< 
eu bod yn fythol anobeithiol am ddedwyddwch yn- 
ddynt eu hunain, ac yn llewyrch. ef engyl gogoniant y 
bendigedig Dduw, cawsant olwg ar lesu Grist yn 
bob peth ar eu cyfer. 

(b.) Agorasant eu calonau i dderbyn yr iachawdwr- 
iaeth. " A brofasant y rhodd nefol." Daethant felly 
i fwynhad o faddeuant, cyfiawnhad, mabwysiad, &c. 

(c.) Gwnaethpwyd hwy yn gyfranogion o ddylan- 
wad sancteiddiol, ac o ddoniau cyfarwyddol yr Ysbryd 
Glan. "Ac a wnaethpwyd yn gyfranogion o'r Ysbryd 
Glan." 

(d.) Gosodwyd yn eu heneidiau dystiolaeth brof- 
iadol o wirionedd a gwerth yr Ysgrythyrau. " A 
brofasant ddaionus air Duw." 

(e.) Y maent wedi eu gosod i fyw o dan ddylanwad 
cymellion y byd a ddaw. "A nerthoedd y byd a 
ddaw." Bellach y mae eu serch ar y pethau sydd 
uchod, eu dinasyddiaeth yn y nefoedd, a thrwy rym y 
cynorthwyadau a ddaw iddynt o'r byd arall y maent 
yn gwneyd gwrhydri yn y byd hwn. 

Adystyrier drachefn y pethau mawrion a ddywedir 
15 



234 YMA.DNEWYDDU DKACHEFN I EDItfEIKWCH. 

am danynt. Beth'? Eu bod yn eu hargyhoeddiad 
wedi derbyn iachawdwriaeth ; eu bod ar ol derbyn yr 
iachawdwriaeth wedi dyf od yn demlau i'r Ysbryd Glan ; 
eu bod, er pan feddianwyd hwy gan yr Ysbryd Glan 
wedi dyf od i wledda yn wastadol ar air Duw ; ac yn 
olaf, eu bod ar ol ymgolli mewn myfyrdodau crediniol 
yn y Gair, wedi dyf od i fyw o dan swynion y byd tra- 
gywyddol. Yn sicr y mae y bobl y gellir dweyd y cyf- 
ryw bethau am danynt yn y cyflwr diogelaf y gall gras 
eu dodi yn y sefyllfa bresenol. 

Y drydedd dybiaeth, 

Y byddai dysgyblion Orist, er y cwbl, yn anad- 
feradwy golledig, pe y syrthient o afael eu rhagor- 
freintiau achubol. "Canys anmhosibl yw i'r rhai a 
oleuwyd unwaith, ac a brofasant y rhodd nefol, * * * 
ac a syrthiant ymaith, ymadnewyddu drachefn i edif- 
eirwch." Arferir yr iaith fwyaf bendant, a dywedir 
nid fod ymadnewyddiad drachefn i edifeirwch yn an- 
liawdd, ond ei fod yn hollol anmliosibl Ac nid ydyw 
yn anhawdd deall yn mha weddau y mae yn an- 
mhosibl. 

Meddylier am y cwestiwn. Y dyn sydd yn troi ei 
wyneb at Grist, ac nid y dyn sydd yn troi ei wyneb 
oddiwrth Grist, sydd yn edifarhau. Nid yn Sinai, ac 
nid mewn hunan-aberth y mae sail edifeirwch, ond yn 
yr lesu croeshoeliedig ; ac nid ydyw edifeirwch, ar 
wahan i Grist, bydded mor ddyfned ag uffern, yn 
cysylltu neb a maddeuant pechodau. Nid barn ar 
watwarwr y Mab ydyw calon-galedwch, ond canlyniad 
naturiol ei weithredoedd ef ei hunan. Ac heblaw 
hyny, os ydyw y cyfryngau a apwyntiodd Duw i 



TMADNEWYDDU DBAOHEFN I EDIFEIRWOH. 235 

gynyrchu edifeirwch i fywyd wedi profi yn aneffeith- 
iol ar y rhai a syrthiasant ymaith, rhaid fod eu had- 
feriad yn gwbl anobeithiol. Os ydyw doethineb a 
cliariad anfeidrol, yn yr ymddyweddigarwcli llwyraf, 
wedi methu, pwy a Iwydda? Y mae pethau cryfaf 
Duw wedi eu harfer. Nid oes ganddo Ef well goleu- 
wawl nag efengyl. Y nerthoedd mwyaf y gall Duw 
eu dwyn i weithredu ar ddyn yn y byd hwn ydynt 
" nerthoedd y byd a ddaw." Adgenedlwyd y dyn y 
tro cyntaf gan yr Ysbryd GHan ; pa ysbryd arall a geir 
i'w adgenedlu drachefn'? A geir Bethlehem arall ? A 
oes rhagor nag un Calf aria ? Wedi i un Beibl f ethu, 
a oes gan yr Arglwydd Feibl arall? Na, nid oes 
angen i'r rhai sydd wedi eu goleuo, wedi derbyn y 
rhodd nefol, ac wedi eu gwneyd yn gyfranogion o'r 
Ysbryd G-lan, " osod i lawr drachefn sail i edifeirwch 
oddiwrth weithredoedd meirwon " (adn. laf), oblegid 
y mae y cyfnewidiad a effeithiwyd arnynt yn wystl 
dwyf ol a digonol, y bydd iddynt barhau yn ansigledig 
hyd ddydd Crist. Cyn y gall gwir Gristion syrthio 
ymaith, y niae yn rhaid i anianawd gras Daw gyf- 
newid ; y mae yn rhaid i ffydd yn yr enaid Iwyr 
ddiffodd, ac y mae yn rhaid i arfaethau y Duw an- 
nghyfnewidiol droi allan yn freuddwydion siomedig. 
Yn naturiol felly, oblegid y sicrwydd hwn o barhad a 
chynyddiad, y dywed yr Apostol wrth yr Hebreaid, 
"Eithr yr ydym ni yn coelio am danoch chwi, an- 
wylyd, bethau gwell, a phethau yn nglyn wrth iach- 
awdwriaeth, er ein lad yn dywedydfel hyn (adn. 9fed). 
I ba "beth ynte y cythruddir Cristionogion drwy 
gyfeirio at ddinystr tybiedig? Y mae llawer o 



236 AMYNEDD JOB A DIWEDD YB AKGLWYDD. 

resymau, ac yn_ eu mysg a ganlyn : T ffordd effeith- 
iolaf i berswadio dyn i ddal ei af ael yn Nghrist, ydyw 
galw ei sylw at y ffaith, pe y gollyngai ef, yr ym- 
ddrylliai yn dragywyddol ar greigiau y damnio. 
Heblaw hyny, os ydyw syrthio ymaith yn golygu y 
fath ddinystr, y mae cadwraeth rhagddo yn rhwym o 
gynyrchu moliant i'r Ceidwad yn oes oesoedd. Ac 
heblaw hyny, os ydyw cadwedigaeth yn sicr, er y 
perygl dynia reswm newydd dros fyned yn mlaen at 
berffeithrwydd. Chwythed y gwyntoedd, uded y 
tymestloedd, a chynhyrfed eigionau y dyfnder, ni 
chymer llongddrylliad le, oblegid yr Hollalluog ydyw 
cadben y llong. 



AMTNEDD JOB A DIWEDD YE AEGLWTDD. 

" "Wele, dedwydd yr ydym yn gadael y rhai sydd ddyoddefus. 
Chwi a glywsoch am amynedd Job, ac a welsoch ddiwedd yr 
Arglwydd : oblegid tosturiol iawn yw yr Arglwydd, a thru- 
garog " IAGO v. 11. 

YMHOLIADATJ. 

Pa beth ydyw amcan lago yn cyfeirio at amynedd 
Job wrth ysgrifenu. at y deuddeg llwyth? Pa beth a 
f eddylia wrth ddiwedd yr Arglwydd, ai y diweddiad a 
osododd yr Arglwydd ar gystuddiau Job, neu ynte 
ddiweddiad bywyd daearol yr Arglwydd lesu Grist ? 
Tn mha ystyron y mae amynedd Job a diwedd yr 
Arglwydd yn arddangosion o drugarawgrwydd Duw ? 

T mae eglurhad y geiriau hyn yn gorwedd yn 



AMYNEDD JOB A DIWEDD YR AKGLWYDD. 237 

ffordd tri o osodiadau syml. Y gosodiad cyntaf, Fod 
y rhai yr ysgnfenai lago atynt yn, ddyoddefwyr. 
Gan mai "apostol yr enwaediad" ydoedd lago, yr 
enw a rydd efe ar y saint a gyfarcha ydyw "y deu- 
ddeg llwyth sydd ar wasgar." Golyga y dynodiad 
"deuddeg llwyth," o'i ysgrifell ef, Israeliaid yn ol yr- 
ysbryd, ac nid yn ol y cnawd, ac y maent yn cynwys 
canlynwyr Crist yn nhalaethau Judea. Mewn trefn i 
ddeall nodwedd eu dyoddefaint hwy, rhaid mordwyo 
dros forced d, teithio dros gyfandiroedd, llamu dros 
genedlaethau, a glanio yn Asia, yn Asia Leiaf. Os 
ana weled eu sefyllfa gymdeithasol, wleidyddol a 
chrefyddol, y mae yn angenrheidiol goleuo llusern 
hanesiaeth, a throi ei llewyrcli i gyfeiriad cyfnod 
cyntaf yr oes apostolaidd. "Wedi gwneyd hyny, ceir 
gweled yno frodyr yn gwahaniaethu oddiwrth frodyr, 
teuluoedd yn ymranu oddiwrth deuluoedd, cenedl yn 
cyfodi yn erbyn cenedl, a theyrnas ar wneyd ymosod- 
iad ar deyrnas arall. Y canlyniad ydyw fod newyn, 
nodau, heintiau a gofidiau, yn ymdori dros yr holl 
boblogaeth. Mewn gwahanol gyfeiriadau, cyfyd ar- 
weinwyr gwahanol bleidiau, a gwneir i fyny y pleidiau 
o ddynion ysbeilgar a llofruddiog. Dengys Jonathan 
ei ben yn Cyrene ; ymddengys lesu, fab Saphat, yn 
Tiberias ; cyfyd loan, fab Lefi, ei lef yn G-alilea; ac 
yn Jerusalem y mae Eliazer yn llawn cynddaredd. 
Amcan proffesedig y gwrthryfelwyr hyn ydoedd taflu 
ymaith yr awdurdod a osodwyd arnynt gan Alexan- 
der, ac a barhawyd gan Nero, ac fel canlyniad, cael eu 
gwlad a'u hunain yn rhydd. Yr oedd arogl marwol- 
aeth yn mhob cyfeiriad, a dolef y lladdedig yn 



238 AMTNEDD JOB A DIWEDD TB ABGLWTDD, 

mhob cymydogaeth. Canlyniad hyn oil ydoedd, nid 
yn unig gosod ceidwaid y trysorfeydd cyhoeddus, 
megys Antipas, Lefias, &c., mewn rhwymau ac angau, 
ond hefyd trosglwyddo y gwasanaeth crefyddol i 
ddwylaw anghysegredig. Gwaeth na hyny, yr oedd 
byddinoedd Rhufain wedi dyfod i'r wlad. Clywodd 
Nero yn Khufain fod ei awdurdod yn Judea yn cael ei 
herfeiddio, ac anfonodd Vespasian, y Vespasian nad 
oedd, hyd yn nod yn mysg y cadfridogion Rhufeinig, 
neb yn gyffelyb iddo mewn dewrder a doethineb, i 
ddarostwng y gwrthryfel. Daeth ei fab Titus i'w gyf- 
arfod gyda ei lengau o Syria, fel y safai can' mil o 
filwyr Ehufain ar y tir sanctaidd. T mae yr ymgyrch 
yn cael ei dechreu yn Ascelon, yn cael ei dilyn yn 
mlaen i Gadara a Jotapata, i Gamala a Gischala, ar 
draws Tiberias at furiau y ddinas sanctaidd. Beth am 
ganlynwyr yr lesu yn y f ath gythrwfl ? Eel y gellid 
dysgwyl, gwrthodasant hwy ymuno a'r penboethiaid 
terfysglyd, ac fel canlyniad bodolai y teimladau mwyaf 
ellyllig tuag atynt. Yr oedd eu perthynas hwy a 
Christ yn eu gwneyd yn gyfeillion trefn, gonestrwydd 
a heddwch, ac oblegid hyny, cyhoeddwyd hwy yn frad- 
wyr eu gwlad, ac yn elynion eu cenedl. Gwir iddynt 
hwy, fel y gellid dysgwyl, ac fel yr addawsai Crist cyn 
i'r gyflafan ddyfod, ddianc gyda eu bywydau; er 
hyny, yr ydoedd tymor y dialedd mor gynddeiriog, a 
pharhad y rhyf erthwy mor faith, fel nad ydyw yn un 
syndod i ddysgyblion Crist " syrthio mewn amryw 
brofedigaeth.au." (Pen. i. 2.) 

Tr ail osodiad, 

Fod rhai eraill o blant Duw, heblaw y rhai yr ys- 



AMYNEDD JOB A DIWEDD YR ABGLWYDD. 239 

grifenai lago atynt, wedi bod yn ddyoddefwyr. 
" Cymerwcli fy mrodyr, y prophwydi, y rhai a lefaras- 
ant yn enw yr Arglwydd, yn siampl o ddyoddef blin- 
der, ac o hir-ymaros " (adn. lOfed). Ond yr engraifft 
ryfeddaf welodd y byd erioed, ac fe ddichon a wel 
byth, o berson yn dyoddef oblegid ymlyniad wrth un- 
iondeb, ydoedd y patriarch o wlad Us. Ni fuasai un- 
rhyw restr o ddyoddefwyr yn gyflawn heb ei fod ef 
ynddi, ac oblegid hyny y dywed lago, " Chwi a glyw- 
soch am amynedd Job," &c. Tr oedd i gystudd y 
y patriarch dair ffynonell un yn ddieflig, y Hall yn 
deuluaidd, a'r Hall yn gymdeithasol. Cydrhwng 
dylanwadau y tair ffynonell, dinystriwyd ei iechyd, ei 
amgylchiadau, ei deulu, ei gwbl. 

Yr oedd a fyno Satan a'i oddefaint. 

Yn y chwareugerdd nefol sydd yn ei ddarluniOj 
gosodir y diafol allan yn ymddangos yn nghyngor 
Duw, ac yno, yn nghlyw gweinidogion yr orsedd, yn 
gwneyd gosodiad mai hunan-les ydoedd dirgelwch 
crefydd Job. Gwna yr haeriad nad oedd eisiau i'r 
Arglwydd ond yn unig fyned a'r cwbl oddiwrth Job, 
yr elai Job a'r cwbl oddiwrth yr Arglwydd, ac y troai 
fel sarph ar ei chynffon i saethu glafoerion melldith 
i'w wyneb. Derbyniwyd yr herfeiddiad; caf odd Satan 
lywodraeth ystafelloedd y gwynt, a thywysogaeth el- 
f enau tanllyd y cread, fel yn fuan iawn trowyd pibell- 
au dinystriol y peiriant creadigol at nyth Job, a chwys- 
trellwyd cymaint o dan ac o ddw'fr arno fel yr aeth yn 
esgyrnion man oddiwrth ei gilydd. Pwy all synied am 
fawredd y dyoddef aint hwn i wr cyfoethog iawn? 
Wedi methu yn y prawf cyntaf, desgrifir Satan eil- 



240 AMYNEDD JOB A DIWEDD YR AKGLWYDD. 

waith yn disgyn fel bran ddu yn nghanol gweinidog- 
ion gwynion DUW, pan safent yn rhengau o flaen yr 
orsedd i dderbyn eu cenadwriaethau i wahanol ranau 
yr ymerodraeth. T waith hon haera mai fiunan- 
ddiogelwch ydoedd y rheswm fod Job yn parhau. yn 
ei berffeithrwydd. Dywed, " Croen am groen, a'r hyn 
oil sydd gan wr a ddyry efe am ei einioes." (Job ii. 4.) 
Yna y mae Satan yn cael caniatad i wneyd ymbrawfion 
ar groen Job (er gweled ai yn ei groen yr oedd ei 
grefydd), ac felly yn ei daro a chornwydydd blin, o 
wadn ei droed hyd goryn ei ben. Pwy all amgyffred 
angerddoldeb ei boenau yn ymgrafu a chragenau ar 
ludw y domen ? 

Yr oedd afyno ei wraig a'i ddyoddefiadau. 

Tra y bu muriau Bhagluniaeth. yn gyfain ac uchel o 
amgylch Job a'i deulu, yr oedd ei wraig yn penlinio 
mor ddefosiynol a neb yn y wlad ; ond pan dynwyd y 
muriau yn gydwastad a'r llawr, aeth. yn atheistaidd 
hollol yn ei holl deimladan. Bhyw belen eira oedd hi ; 
pan daflwyd hi i'r ffrwd, ynawasgarodd, toddodd, ac 
ymgollodd ynddi. Ond am Job ei hun, callestr, cwr- 
el, aur, diemwnd, ydoedd ef, ac felly daliodd yn an- 
nghyfnewidiol yn yr holl gyfnewidiadau. Aeth ei wraig 
ei hun yn ei erbyn. Peth difrifol i ddyn ydyw cae^ 
diafol drwg yn ei erbyn, ond y mae yn waeth fyth pan 
y mae gwraig ddrwg gyda diafol drwg yn uno i ym- 
osod arno. T fath drallod raid fod yn enaid y patri- 
arch pan glywai ei wraig ei hunan yn ei gymell i 
ymdaflu i lynclyn diwaelod anobaith ! 

Yr oedd a fyno adnabyddiaeth gymdeithasol a 
dyfnder ei drallod. 



AMYNEDD JOB A DIWEDD YB ABGLWYDD. 241 

Darlunir ei gyf eillion, wedi ei ddarostyngiad, megys 
oddiar esgynlawr, yn traddodi areitMau er profi na fu 
ef erioed yn ymddiried yn wirioneddol yn Nuw, ac f od 
ei holl gystuddiau yn brawfion o'i ragrith. Yr oedd 
cyfeillion y palas wedi troi yn elynion y domen, ac ad- 
floeddiadau ffawd wedi dystewi yn ngruddfanau y 
cornwydydd. G-welai y rhai a arferent ei gyfareh, gan 
ddiddosi eu penau pan farchogai heibio fel prif ynad 
ei wlad, wedi cyfnewid cyinaint fel y ffieiddient ei ym- 
ddangosiad. Ac y mae cyfeillgarwch wedi ei draws- 
newid i gasineb, y nwyd greulonaf niewn bod. 'Does 
dim ffydd ganddo, meddai Eliphaz ; un celwyddog 
ydyw, meddai Sophar ; un rhyfygus ydyw, meddai 
Bildad; un hynod o chwyddfawr ydyw, meddai Elihu. 
Nid rhyfedd i'r prif-fardd Hiraethog ganu iddynt, a 
dyweyd : 

" Eliphaz yn ddygasog a Sophar 
Fel ben sarph wydorchog ; 
Elihu yn canu fel cog, 
A Bildad yn cnoi fel "bulldog." 

Pan oedd y patriarch, yn yr amgylchiadau hyn, ac 
yn nyfnder pruddglwyfedd o'u herwydd, y cyfansodd- 
odd y duchangerdd oreu a fedd y byd. Mor fawr- 
eddog y dymuna am i noswaith ei eni gael ei chadw 
allan o orymdaith y nosweithiau, ac am i ddydd ei 
ddyfodiad gael ei nodi allan yn eithriad ddianrhyd- 
eddus yn mysg dyddiau y ddaear. (Gwel Job iii. 
1-26.) 

"X trydydd gosodiad, 

Fod dyoddefiadau plant Duw yn y gorphenol wedi 
bod yn aclilysuron datguddiad tosturi a thrugaredd yr 



242 AMYNEDD JOB A DIWEDD TB AEGLWYDD. 

Arglwydd tuag atynt. " Wele, dedwydd yr ydym yn 
gadael, (nid y rhai sydd ddyoddefus, ond fel y cyfleir y 
frawddeg yn y cyfieithiad diwygiedig,) "y rhai a ddy- 
oddef ascent" Y mae hi yn ddeddf yn llywodraeth Duw, 
pan y mae dyn yn cael ei daflu i ffwrnes dyoddefaint, 
oblegid ei bechod ei hunan, ei fod yn sicr o gael ei 
rostio wrthi, neu ei losgi ynddi ; o'r tu arall, os bydd 
yr Arglwydd, yn ei gyngor nefol, yn caniatau i Satan 
daflu ei anwyliaid i'r fflam, a hyny er atal cylchdaeniad 
celwydd yn ei ymerodraeth, y mae Dull y Pedwerydd 
yn ddieithriad yn ymddangos. Ni cha y rhai a ddy- 
oddef ant, tra yn dangos gwerth crefydd yn y byd hwn, 
neu ynte tra yn clirio cymeriad Duw yn ngolwg y gre- 
adigaeth ysbrydol ac anweledig, fod heb y wobrwy 
wrthbwysol. Y mae gwirionedd parhaol yn ngeiriau 
Crist ar y mynydd : " Gwyn eu byd y rhai a erlidir o 
achos cyfiawnder: canys eiddynt yw teyrnas nefoedd. 
Gwyn eich byd pan y'ch gwaradwyddant, ac y'ch erlid- 
iant, ac y dywedant bob drygair yn eich erbyn er fy 
mwyn i, a hwy yn gelwyddog. Byddwch lawen a 
hyfryd : canys mawr yw eich gwobr yn y nef oedd r 
oblegid felly yr erlidiasant hwy y prophwydi a fu o'ch 
blaen chwi." (Math. v. 10-12.) 

A chafodd Job, mewn modd eglur, yr adsefydliad 
mwyaf gogoneddus ar drumanau uchelaf ei Iwyddiant, 
drwy ymyriad yr Hollalluog. Adgofia lago i ddy- 
oddefwyr y deuddeg llwyth, i'r rhai yr oedd golyg- 
feydd bywyd y patriarch mor gyfarwydd, eu bod nid 
yn unig yn adnabyddus o'i drallodion, ond hefyd "yn 
adnabyddus o'r modd y diweddwyd ei ofwyau yn llaw- 
enydd ei adferiad. " Chwi a glywsoch am amynedd 



AMYNEDD JOB A DIWEDD YB AKGLWYDD. 2:43 

Job, ac a welsoch ddiwedd yr Arglwydd." Yr ydym 
yn gwybod f od Augustin, ac ar ei ol ef Bede, Lyra, 
Estius, "Westein, &c., wrth ddiwedd yr Arglwydd 
yn golygu eithaf-bwynt darostyngiad Mab Duw, ac 
felly yn ei ddwyn yntau yn mlaen, megys y prophwydi 
a Job, yn engraifft o ddyoddefydd a goronwyd dra- 
chefn a gogoniant. Dyma fel y dywed Augustin: 
" Pa ddiwedd yr Arglwydd "? ' Fy Nuw, f y Nuw, pa- 
ham y'm gadewaist 1 ' T rhai hyn ydynt eiriau ein 
Harglwydd pan yn hongian ar y pren, megys pe 
byddai Ef e (Duw) wedi ei adael mor belled ag yr oedd 
gwynfydrwydd presenol yn myned, ond nid wedi ei 
] adael o ran anfarwoldeb tragywyddol. Dyna ddiw- 

\ edd yr Arglwydd; yrluddewon yn ei ddal, yr luddew- 

on yn ei rwymo ; coronant ef a drain, halogant ef a 
phoereddj y maent yn ei fflangellu, yn ei orchuddio a 
chabledd; hongiant ef ar ypren, trywanant ef a gwae- 
wffon ; ac yn olaf, claddant ef . Y mae megys wedi ei 
adael. Ond gan bwy? Gan y dynion cablaidd yna_ 
Bydd dithau hefyd o ganlyniad yn amyneddgar, fel y 
gelli gyf odi eto heb farw ; hyny yw, fel nad elli farw 
mwy, ond bod fel Crist, am yr hwn y darllenwn^ 
"Gan wybod nad yw Crist, yr hwn a gyfodwyd oddi- 
wrth y meirw, yn marw mwyach." (Rhuf. vi. 9.) Ond 
gan nad pa un ai cyfeirio y mae lago at ollyngiad 
Crist i law ei fwrddwyr, neu ynte at ddychweliad 
caethiwed Job (er mai gwell genym ni gredu yr olaf) r 
y mae yr addysg yr un, sef fod dyben i holl brawf- 
iedyddion pobl Dduw; fod trugaredd ddwyfol yn ym- 
gysgodi y tu cefn i'r holl ddybenion, ac yfdaw diwedd- 
iad gogoneddus holl brofedigaethau y duwiolion yn. 



244 AMYNEDD JOB A DIWEDD YB ABGLWYDD. 

adnabyddus. Mor ardderchog yr ymddengys prif 
arwr gwlad Us ar ol i ystormydd ei fywyd fyned 
heibio. Yr ydym yn cael golwg arno yn sefyll, gan 
estyn allan ei law i dderbyn mawrhad ac anrhegion ei 
gydwladwyr ; yn sefyll, gan edrych ar ddwy fil ar 
hugain o anifeiliaid oedd Rhagluniaeth wedi anfon yn 
anrhegion neillduol iddo, a'r cwbl yn loew-ddu gan 
frasder ei feusydd ; yn sefyll, a chanddo ddeg o blant 
eto, fel cerubiaid gogonianfc yn lledu eu hedyn amddi- 
ffynol drosto, a chyn tynu y lien i lawr dros olygfa 
olaf ei fywyd, ceir golwg arno yn marw, yn marw yn 
hen, yn marw yn llawn o ddyddiau, yn marw yn ar- 
dderchog, yn engraifft fythol o dynged diweddol cyf- 
aill Duw, a gorchfygwr Satan. 

Y mae y geiriau yn dysgu 

(a.) Fod y rhai goreu o blant Duw yn agored fr 
trallodion chwerwqf. Hyn f u rhan y prophwydi, Job, 
yr apostolion, a Christ ei hunan. Ac yn fynych iawn 
y dyn duwiolaf ydyw y dyoddefydd mwyaf. Gwnaeth- 
pwyd Job yn faes brwydr rhwng Duw a Satan, nid am 
ei fod y gwaelaf -yn y wlad, ond am nad oedd gyffelyb 
iddo ar y ddaear. . Ni fuasai yr Axglwydd yn caniatau 
yr ystorm, oni buasai fod gwreiddyn y mater wedi ei 
gael ynddo. Fe fyddai ynormod o antuiiaeth, hyd yn 
nod i Dduw, i osod ambell un mewn prawf mawr ! 

(b.) Fod gwir grefydd yn sicr o ddal pob prawf a, 
osodir ami. Yn y tywydd mawr y profir crefydd. 
Darganfyddodd yr hen athronydd Archimedes, fod 
arian yn gymysgedig a'r aur yn nghoron Hiero, bren- 
in y Syrcansiaid, wrth wneyd ymbrawfion mewn badd- 
on. Un diwrnod, tra yn y baddoil yn ymlanhau, neid- 



AMYNEDD JOB A DIWEDD IB ABGLWYED. 245 

iodd allan, a gwaeddodd "Eureka! Eureka!" Aeth 
adref ; cafodd afael ar ddarn o aur ag oedd yn hollol 
bur, ac wrth osod hwnw yn y baddon, gwelai ei fod yn 
pwyso gymaint bedair gwaith ar bymtheg a'r dwfr. 
Yn ganlynol,' dododd goron Hiero yn yr un dwfr, a 
gwelai nad ydoedd hono yn pwyso ond deunaw gwaith 
gymaint a'r dwfr, ac felly fod yn rhaid fod un ran o 
bedair ar bymtheg o honi yn rhywbeth heblaw aur. 
Ystyrid yr ymresymiad yn gywir, a'r darganfyddiad 
yn glodadwy. Y mae profiad ffydd yn werthfawrus- 
ach na'r aur colladwy, ac y mae yn ddiehonadwy ei 
brofi yntau yn maddonau trallodion y ddaear. Y mae 
miliwnau wedi eu galluogi i ddweyd yn y peiriau 
poethaf, " Wedi iddo fy mhrofi, myfi a ddeuaf allan f el 
aur." (Job xxiii. 10.) 

(c.) Fod yn ddyledswydd arnom arfer amynedd yn 
mhrofedigaethaubywyd. Bu Job yn amyneddgar, ac yr 
oedd ei ddiwedd yn ogoneddus. Y mae cofianau mil- 
oedd eraill yn profi fod goruchwyliaethau chwerwon y 
ddaear wedi troi allan, nid yn ddinystriol, ond yn ad- 
f eriadol j ac wedi myned allan o honynt, cawsant olwg 
newydd ac ardderchog ar gymeriad trugarog yr Ar- 
glwydd. 

" O fryniau Oaersalem ceir gweled, 

Holl daith. yr anialwch. i gyd; 
Pryd liyny bydd troion yr yrfa 

Yn felus i lanw fy mryd; 
Caf edrych ar stormydd ac ofnau, 

Ac angeu dychrynllyd a'r bedd, 
A minau 'n ddiangol o'u cyrhaedd, 

Yn nofio mewn cariad a hedd." 



24:6 GWEDDI Y FFYDD YN IAOHATJ Y CLAF. 



GWEDDI Y FFYDD YN IACHAU Y CLAF. 

"A gweddi y ffydd a iacha y claf, a'r Arglwydd a'i cyfyd ef i 
fyny." IAGO v. 15. 

Nid deall geiryddiaeth y testyn liwn ydyw yr an- 
hawsder. Mor belled ag y mae ystyr ei eiriau yn 
myned, nid ydyw wedi achlysuro unrhyw ddadl o 
bwys. Cytunir yn weddol gyffredin mai afiechyd 
corph, ac nid afiechyd meddwl neu ysbryd, ydyw yr 
afiechyd y dywed lago y gall gweddi y fiydd ei symud. 
Gwir fod rhai fel Lyra, Schneckenburger, &c., yn 
credu y gall gynwys anhwylderau corphorol ac ys- 
brydol, ond y rheol ydyw cyfyngu yr anhwylder tyb- 
iedig i'r cyfansoddiad allanol. Ac y mae hyny yn cael 
ei wneyd yn orfodol gan y cysylltiadau. Ni fuasai 
yr Apostol yn cyngori eneinio y corph ag olew er 
dwyn oddiamgylch wellhad enaid ; a thrachefn, yn 
y frawddeg sydd yn dylyn yr uchod, y mae perthynas 
eiriolaeth yr henuriaid ag enaid y claf yn cael ei wa- 
haniaethu, "ac os bydd wedi gwneuthur pechodau, 
hwy a faddeuir iddo." Ac nid ydyw graddau y claf- 
ychdod, ychwaith, yn destyn dadl. Nid y meddyl- 
ddrych arweiniol ydyw perygledd y clef yd ; yn hytrach 
gallu gweddi y ffydd i'w iachau. Y mae i'r gair a gyf- 
ieithir yma yn claf, yn ddiau, ddau ystyr mor belled ag 
y mae graddau yn myned, megys afiechyd cyffredin, ac 
afiechyd marwol. G-ellir cael engraifft o hono yn gol- 
ygu y naill a'r Hall yn Luc ir. 40, a Luc vii. 10. Yn y 
geiriau hyn, yn ddiau, golygir un dan ddylanwad af- 



GWEDDI T FFYDD YN IACHA.U T CLAJF. 247 

iechyd dygn a phoenus, yn wan ac isel, ond nid mewn 
perygl uniongyrclaol. 

Ac nid ydyw yr ymadrodd " gweddi y ffydd," yn an- 
nealladwy. Fel y dywed Meyer, gosodir allan y ffydd 
oedd yn eneidiau yr henuriaid yn offrymu gweddi, ond 
gofalir dweyd, f el y dywed BurHt, fod effeithioldeb y 
ffydd, nid ynddi hi ei hunan, ond yn ei gwrthddrych, 
" a'r Arglwydd a'i cyfyd ef i fyny." Y mae yn eglur yn 
mhellach, fod gan nid yn unig yr henuriaid, ffydd, ond 
hefyd fod y claf tybiedig yn proffesu ac yn ymarfer 
ffydd yn Nuw, ei hunan. Nid yn unig yr oedd yn rhaid 
iddo fod yn un o'r dysgyblion " yn eich plith," ond 
rhagor, f el prawf o'i ffydd yr oedd yn rhaid iddo " alw 
ato henuriaid yr eglwys." Felly yr oedd yma ffydd yn 
y claf, a ffydd yn yr henuriaid, ac mewn awyrgylch 
felly, yr ydoedd yn hawdd i'r gallu dwyfol weithredu. 

Y mae anhawsderau yr adnod yn gorwedd, nid yn y 
geiriau a geir ynddi, ond yn y defnydd athrawiaethol 
a wneir o honi. Dadleuir ei bod yn dysgu fod gan 
Gristionogion yn yr oes hon, a phob oes arall, allu i 
iachau pob clefyd ac afiechyd yn mhJith y bobl. Nid 
Pabyddion sydd yn deongli felly yn unig, ond Protes- 
taniaid hefyd. Flynyddau yn ol, ymddangosodd plaid 
o bobl (" The Peculiar People "), y rhai a wrthodent 
Ibob math o feddyglynau, o herwydd y deongliad hwn 
o eiriau lago. Yr oedd y canlyniad, wrth gwrs, yn 
drychinebus; a chan na oddef cymdeithas i fywyd 
dynol gael ei aberthu ar allor opiniynau crefyddol, 
daeth cyfraith y tir yn mlaen gan fygwth erlyniad a 
chosb. Yn y blynyddau diweddaraf , y mae honiadau 
o alluoedd meddygol drwy ffydd, wedi dyfod yn lluos- 



248 GWEDDI T FFYDD YN IACHAU Y CLAP. 

og a tliabyrddus, a'r cwestiwn felly wedi cael cyhoedd- 
usrwydd mawr. Cyhoeddir yn wythnosol, yn y new- 
yddiaduron, enwau a phreswylfeydd personau a Jluont 
yn orweddog ac afiach dros nynyddau, ond a iachawyd 
yn fywydol drwy y gweddiau a offrymid ar eu rhan. 

Ymresymir, gan nad oes gwahaniaeth rhwng afiech- 
yd, ffydd, a gweddi, yn awr rhagor yn nyddiau lago, y 
gellir cael y golygfeydd perthynasol iddynt yn yr oes 
hon, fel yn yr oes hono, ac nad ydyw iacliad cleifion 
ond adferiad crefydd i'w gogoniant cynteng, wedi can- 
rifoedd o ddirywiad galarus. Cymwysir at y pwnc 
hwn yr hyn sydd yn wireb mewn cysylitiadau eraill^ 
fod yr un galluoedd, tra yn gweithredu o dan yr un 
amgylehiadau (?) yn rhwym o gynyrchu yr un eifeith- 
iau. Felly, yr 

YMHOIiIAD 

mawr y mae ymdriniad a'r geiriau hyn yn ein gorf odi 
i'w gyfarf od, ydyw : Pa un ai gallu cyfyngedig i'r oes 
apostolaidd, neu ynte gallu meddianedig gan eglwys 
Crist yn mhob oes, ydyw y gallu i iachau cleinon ? 
Mewn gair arall, pan ddygwyddo aelod eglwysig fyned 
yn glaf, pa beth ydyw ei ddyledswydd, ani'on am y 
meddyg, neu ynte anf on am henuriaid yr eglwys ? Os 
ydyw y gallu i iachau yn yr eglwys yn awr, paham na 
b'ai ei haelodau yn mwynhau ant'arwoldeb daearol"? 

Mewn atebiad, syiwer yn 

1. Fod benditliion tymorol wedi eu gosod o fewn 
cylch gweddiau pobl Dduw. Yn ol y Beibl, gall y 
creadur s ofyn i'r Creawdwr am f ara, am ddillad, am 
iechyd, am ddiogelwch, &c. Cydnebydd y rhai a 



GWEDDI Y FFYDD YN lACHAtJ Y CLAF. 

wawdiant y drychfeddwl o ofyn i Dduw am gyfnewid 
cwrs deddfau anian, y gellir gofyn i'r Arglwydd roddi 
i ddyn y gyfran helaethaf o ffrwyth eu gweithrediadau 
arf erol. Dysgodd lesu Grist ei ddysgyblion i ofyn am 
eu bara naturiol, a thrwy hyny, lleolodd fendithion 
rhagluniaethol ar restr eirchion ei bob! T mae iech- 
yd, yn ogystal a'i gadwraeth oreu, ei adferiad, yn fen- 
dith. dymorol anmkrisiadwy. 

2. Fod gwir weddi yn cynwys, nid yn unig apeliad 
at Dduw am fendithion, ond he/yd yr ymddiriedaeth 
Iwyraf yn ei garedigrwydd a'i ddoethineb, serch ei fod 
yn eu hatal oddiwrthym. Tin o elfenau hanfodol 
gweddi y ffydd ydyw ymostyngiad. Y mae gwir ffydd 
yn arwain y gweddiwr, nid i hawlio gan Dduw i'w ateb 
yn y modd, ac ar yr amser y myn efe, eithr yn hytrach 
i ddatgan ei deimlad o angen, gan adael y cyflawniad 
at ewyllys Duw. Tsbryd hunan-falch ac anghrediniol 
sydd yn cymell dynion i hawlio gan Dduw weithredu 
fel y byddont hwy yn dewis. T mae gwir ffydd yn 
gallu gorfoleddu yn Nuw pan yr ym.ddengys yn gom- 
edd caniatau y f endith a geisir, yn y ffurf y ceisir hi, 
gan gredu y ceir bendith mewn ffurf well, ac ar amser 
rhagoraoh, yn unol a hollwybodaeth a charedigrwydd 
y cyfranwr mawr. Tmddengys i ni fod gosod yr Ar- 
glwydd mewn prawf fel gwrandawr gweddi, o flaen 
cynulleidfa o bobl, gan ei gyfyngu i iachad person 
claf, yn arogli yn gryf o ryfyg ansanctaidd. Y mae y 
fath ymdrech i gornelu Duw ar faterfelly yn drwyadl 
anghyson a ffydd fabaidd ynddo. 

3. Fod yr Arglwydd wedi arfer gwrando gweddiau 
ei bobl, mewn undeb a chydweithrediad tin tu hwy. 

16 



250 GWEDDI Y FFYDD YN IACHATJ Y CLAF. 

Yn yr achos a dybir yn y geiriau dan sylw, cyfarwydd- 
ir henuriaid yr eglwys, nid yn unig i weddio am adf er- 
iad y claf, ond hefyd cyn gweddio, i ddefnyddio inodd- 
ion adferiad, sef olew. Pan yr oedd gwyddoniaeth 
f eddygol yn ei mabandod yn y Dwyrain, yr oedd olew 
yn gyffir poblogaidd. Ac y mae Niebuhr yn cyfrif am 
ei effeithiau iechydol drwy ddweyd, " f od olew, drwy 
gau i fyny chwysdyllau y croen, yn atal y trydartniad 
(transpiration} gormodol hwnw sydd mor wanychol i'r 
cyfansoddiad. Y mae genym dystiolaeth bendant fod 
y deuddeg apostol, er eu holl alluoedd gwyrthiol, yn 
arfer olew. "Ac a fwriasant allan lawer o gythreul- 
iaidj ac a eliasant ag olew lawer o gleifion. ac a'u hiach- 
asant." (Marc vi. 13.) Nid y cyrnwysiad o'r olew oedd 
yn iachau, mae yn wir; ar yr un pryd ymddengys fod 
yr eneiniad ag ef yn gynorthwy i ifydd y claf. Yr 
oedd hyd yn nod yr Arglwydd lesu ei hunan, ar am- 
serau, yn defnyddio cyfryngau. (Marc vii. 33 ; viii. 23 ; 
loan ix. 6.) Nid pa un a allasai Crist a'i apostolion 
effeithio iachad heb gyf ryngau ydyw y pwnc ; gwydd- 
om y gallent, a'u bod yn fynych yn gwueyd; eithr os 
.y darfu iddynt hwy wneyd hyny, pan yn meddu gallu 
gwyrthiol, yn sicr dylai y rkai a broffesant ddylyn eu 
hesiampl wneuthur yr un peth. Y watwariaeth fwyaf 
dirmygus i Gristion deallgar. ydyw clywed dynion yn 
gofyn i Dduw gyfranu bendithion ei ragluniaeth yn 
gwbl ddigyfrwng, ac heb un ymdrech o'u tu hwy.' Y 
cwbl a wna Duw mewn rhagluniaeth, fel mewn gras, 
ydyw darparu y feddyginiaeth, galw sylw y claf ati, 
ac mewn atebiad i'w weddi, a'r defnyddiad o honi, ei 
bendithio er ei adferiad. Byddai yr un peth yn union 



GWEDDI Y FFYDD YN IACHAU Y CLAF. 251 

ddysgwyl ymddigoniad heb fwyta bara, ag a fyddai 
dysgwyl gwellhad yn annibynol ar f oddion. Oblegid 
yn 

4. Fod iachad dyn yn hollol ddigyfrwng, yn cyn- 
wys y ffurf egluraf o allu goruwch-naturiol. Er f od 
defnyddiad cyfryngau, ar rai achlysuron, yn gyd-fyn- 
edol a chyflawniad gwyrthiau, eto nid oedd cyfryngau 
yn hanfodol i wyrthiau. Yn mwyafrif gwyrthiau y 
Beibl. y cwbl welir. ydyw, y gallu dwyf ol yn ei effeith- 
iau gweledig ; a phob tro y defnyddiwyd cyfryngau, 
gwnaethpwyd hyny, nid am nad allasid cyflawni y 
gwyrthiau hebddynt, eithr yn hytrach er cadarnhau 
ffydd yn y posiblrwydd o honynt. Yr oedd y gallu 
gwyrthiol yn meddiant henuriaid yr eglwysi apostol- 
aidd, at ba rai y cyfarwyddai lago y claf i anfon. Yr 
oedd yr henuriaid yn urdd o swyddogion perthynol i 
bob eglwys. (Act. xiv. 23 ; Titus i. 5.) Perthynai 
iddynt hwy y gwaith o lywodraethu, yn ogystal a llaf- 
urio yn y gair ac yn yr athrawiaeth. (1 Tim. v. 17.) 
Yn mhob golygiad, megys yr esgobion a'r diaconiaid, 
yr oeddynt yn ddynion cyfrifol a sanctaidd. Ar adeg 
eu neillduaeth i'r swydd, y mae yn eglur f od yr apostol- 
ion yn ymwybodol o bwysigrwydd ac urddas y swydd- 
ogaeth. (Act. xir. 23.) Ar restr doniau yr Ysbryd 
Olan i eglwys y cyfnod hwnw, enwir " y dawn i iach- 
au." (1 Cor. xii. 9.) Oddiwrth eiriau Paul, y mae yn 
hawdd canfod f od gwahanol bersonau wedi eu gwadd- 
oli mewn modd arbenig, a'r gwahanol ddoniau. Dy- 
wed, "A rhai yn wir a osododd Duw yn yr eglwys ; yn 
gyntaf apostolion, yn ail prophwydi, yn drydydd ath- 
rawon, yna gwyrthiau; wedi hyny doniau i iaehau, 



252 ffWEDDI Y FFYDD YN IACHATJ Y CLAF. 

cynorthwyau, llywodraethau," &c. Yn nes yn mlaen 
gofyna, "Ai apostolion pawb? ai prophwydi pawb? 
ai athrawon pawb ? ai gwneuthurwyr gwyrthiau pawb ? 
a oes gan bawb ddoniau i iachau ?" (1 Cor. xii. 28-30.) 
Gan i lago ddywedyd wrth y claf am fyned, nid at yr 
apostolion, nid at yr athrawon, &c., ond at yr henur- 
iaid, nis gall dim fod yn debycach nad i'r henuriaid yr 
ymddiriedwyd y gallu goruwch naturiol oedd yn ang- 
enrJieidiol i iachau. Sylwer drachefn, 

5. Fod pob gallu goruwch-naturiol wedi ei gymeryd 
ymaitli o eglwys Crist, naitt ai ar derfyniad yr oes ap- 
ostolaidd, neu yn fuan wedi Tiyny. Gwyddom fod 
rhai, wrth deimlo anhawsder i anghredu tystiolaethau 
Justyn Ferthyr, Tertullian, ac Origen, y rhai a ddy- 
wedant eu bod hwy wedi bod yn llygaid-dystion o ryf- 
eddodau goruwch naturiol yn niwedd yr ail ganrif, a 
dechreu y drydedd, yn gogwyddo i gredu mai ymgilio 
yn raddol, ac nid ar unwaith ddarfu i'r "gallu gwyrth- 
iol ; ond a chaniatau hyny, nid oes ddadl yn bod yn 
mysg Cristionogion uniongred, nad ydyw, er ys canrif- 
oedd lawer, wedi ymgilio yn llwyr ac am byth. Y mae 
Eusebius, yn y bedwaredd ganrif, yn ysgrifenu am 
ddoniau gwyrthiol fel pethau yn perthyn i'r gorphen- 
olj a'r rhai mwyaf hwyrfrydig yn nodi esgyniad yr 
Ymerawdwr Cystenyn i'r orsedd, fel dyddiad olaf ym- 
ddangosiad dim tebyg iddynt. Er nas gwyddom i 
sicrwydd pa bryd y darfyddasant, yr ydym yn sicr o 
un peth (a gosod y mater ar y tir iselaf), eu bod wedi 
llwyr gilio ymaith er ys canrifoedd lawer. Amcan 
gwyrthiau ydoedd cadarnhau y datguddiad newydd o 
wirionedd, a buasai eu mynychiad anorphen, yn lie 



GWEDDI Y FFYDD YN IACHATJ Y CLAP. 253 

grymusoli, yn dinystrio eu gallu tystiolaetliol. Ac 
heblaw hyny, y mae bodolaeth gwyrthiau yn barhaol, 
yn groes i anianawd Cristionogaeth. Megys ag y dy- 
wed Trautman, yr hwn a ddyfynir gan Dr. Schaff, yn 
ei "Hanes yr Eglwys Apostolaidd," "Fel yn achos 
priodas, nas gall y gwleddoedd priodasol yn wastad 
barhau, yn fwy nag ysbrydoliaeth y cariad cyntaf wedi 
i ddifrifwch a gwaith rheolaidd y bererindodaeth ddy- 
f od i f e wn ; f el ag y mae yn rhaid i flodeuaeth, yn ol 
trefn gyflredinol natur, syrthio ymaith os ydyw y 
ffrwyth i dyfu, felly nis gall, ac ni wna, y gorlifiad o 
alluoedd nef ol barhau yn yr eglwys. Nis gall, oblegid 
nid ydyw y natur ddynol yn alluog i ddal gwynfyd 
llesmeiriol y fath aberoedd o allu oddiuchod, megys y 
dangosir gan ymddygiad y tri dysgybl ar fynydd y 
gwedd-newidiad. Ni wna, oblegid y byddai parhad y 
flodeuaeth yn rhwystro dadblygiad y ffrwyth. Buasai 
ardderchawgrwydd y galluoedd uchaf hyn yn anocnel- 
adwy yn sefydlu y llygaid a'r galon i ormod graddau 
ar allanolion, ac felly dyben a gwaith ffydd, sef gorch- 
fygiad mewnol y byd, yn cael ei esgeuluso." A pha- 
ham y dadleua dynion fod y gallu goruwch naturiol 
a all iachau claf yn aros yn yr eglwys, yn fwy na rhyw 
allu goruwch naturiol arall? Os ydyw hwn yn aros, 
paham y dygwyd ei gymdeithion ymaith? Os ydyw 
ymadrodd doethineb, gwahaniaeth ysbrydoedd, anxryw 
dafodau, cyfieithiad tafodau, &c., wedi eu diddymu, 
paham y gadawyd y dawn i iachau? Ai tybed nad yw 
llygaid y dadleuwyr hyn yn fwy ar ofidiau presenol ac 
ofn marwolaeth agosaol y claf, nag ar gysondeb a 
gwirionedd"? Teimlodd Edward Irving y rheidrwydd, 



254 GWEDDI Y ETYDD YN IACHATJ Y CLAP. 

er mwyn cysondeb, os honi presenoldeb im gallu 
gwyrthiol yn yr eglwys, fod yn rliaid honi presenol- 
deb yr oil o honynt; fel, pan sefydlodd eglwys yn 
Llundain yn y nwyddyn 1834, neillduodd ef apostol- 
ion, prophwydi, efengylwyr, athrawon, henuriaid, &c., 
y rhai, yn ol y rhag-gynllun apostolaidd, ac yn ol eu 
gwahanol swyddau, oeddynt yn prophwydo, yn cyf- 
lawni gwyrthiau, yn iachau, &c.; ond erbyn hyn, y 
maeut oil wedi tewi mewn dystawrwydd. T mae 
"iaohawyr drwy ffydd" yr oes hon, naill ai yn honi 
gormod, neu ynte yn honi rhy fach, ac oblegid nyny, 
yr ydym yn sylwi 

6. Fod yn rhaid gwrthod eu honiadau fel rhai 
anghredadwy. T mae y byd Cristionogol oil yn an- 
nghredu gwirioneddolrwydd gwyrthiau y Canol-oes- 
au. Os ydyw y rhai hyny yn cael eu cyhoeddi yn 
ffugiau ofergoelus, paham y derbynir y rhai hyn fel 
gwirionedd ? T mae y naill fel y Hall yn gymysgedig 
ag ofergoeliaeth ddofn, a phenboethni crefyddol anys- 
grythyrol. Megys y rhai hyny, y maent yn cael eu 
cyflawni gan ddynion amddifad o urddas a symlr\vydd ; 
gan ddynion, mewn gwirionedd, ag y mae eu dychym- 
ygion wedi eu fflamychu gan frwdfrydedd, fel nas 
gallant iawn farnu eu gweithredoedd eu hunain. 
Gallant fwriadu yn dda, ond nid ydynt i ymddibynu 
arnynt. Y mae yn ddichonadwy cyfrif ain lawer o'r 
gweledigaethau iachaol a hysbysir y dyddiau hyn yn 
hollol ar wahan i allu goruwchnaturiol. Mewn erthygl 
yn y " Century Magazine" am Mehefin, 1886, y mae y 
Parch. J. M. Buckley yn ymroddi yn llwyddianus i'r 
gwaith o wneyd hyny. Dywed ef fod llawer o bobl yn 



&WEDDI Y FFYDD YN IAOHAU Y CLAP. I 255 

dychwelyd o gyflwr o anhwyldeb corphorol heb gym- 
eryd cyffeiriau meddygol ; ac fod y dychweliad hwnw, 
yn gyfeiliornus, yn cael ei briodoli i ffydd y rhai cys- 
ylltiedig. Gellir cyfrif am achosion eraill o-"iachad 
drwy ffydd," drwy weithrediad deddfau corph a medd- 
wl. Y mae i ddyn ganoli ei holl sylw ar un rhan o'i 
gorph mewn dysgwyliad hollol am adferiad y rhan 
hono, yn gyffredin yn effeithio cyfnewidiad yn y rhan 
hono, a hyny yn gwbl ar wahan i ffydd a gweddi, gan 
gymaint dylanwad mecldwl ar y corph. Yn hanes 
Martin Luther, ceir amgylchiad a brawf i rai f awredd 
ei ddylanwad ar Dduw, fel gweddiwr, ond a brawf i 
eraill, fawredd ei ddylanwad ar ddynion, fel dyn Dnw. 
Pan oedd Myconius, ei gyfaill, yn glaf, ysgrifenodd 
lythyr ato. Syrthiodd Luther ar ei liniau, gweddiodd 
gan ddweyd, " Arglwydd fy Nuw, nid elli eto ddwyn 
ein brawd Myconius atat ti dy hun. Ni fydd i'th achos 
Iwyddo hebddo. Amen." Ar ol gweddio felly, ysgrif- 
enodd lythyr at ei frawd claf. " Nid oes achos ofni," 
meddai, " anwyl Myconius ; ni chaniata yr Arglwydd 
i mi glywed dy fod wedi marw. Nid elli, ac ni chei 
farw." Ar dderbyniad y llythyr cyffrowyd ei gyfaill 
claf i'r fath raddau, fel yr ymddrylliodd y gasglfa 
oedd ar ei ysgyfaint, y rhedodd ei gynwysiad, ac y 
gwellhaodd. Pa un ai llythyr, neu weddi Luther furst- 
iodd frothell Myconius "? Yr ydym ni yn credu mai y 
llythyr, oblegid pan dderbyniwyd hwnw y dechreuodd 
y gwellhad. 

Ac y mae yn briodol sylwi nad ydyw yr " iachawyr 
drwy ffydd " byth yn cyhoeddi eu methiantau, ond yn 
unig yn cyhoeddi y rhai a ddygant fwyaf o ddelw 



256 YE YSBRYDION YN NGHAECHAE. 

gwirioneddolrwydd. Yn y gradi-feddygaeth hon, fel 
y grach-feddygaeth arall, cuddir y methiant, a liyny o 
herwydd yr ymwybyddiaeth na clired y byd y gall 
Duw fetliu mewn unrhyw beth a addawodd. 

Na, yr ydym yn credu fod yr yrahoniad o allu i 
" iachau drwy ffydd " yn gosod crefydd Crist mewn 
sane anfanteisiol o flaen y byd, ac yn tueddu yn fawr 
i'w darostwng. G-ellir gyda phob diogelwch hawlio 
nodi y gallu uwchaf yn nhiriogaeth yr Ysbryd. Yn y 
cyfeiriad hwnw, daw i fyny am byth a'r dysgwyliadau 
uchelaf ; a dyledswydd a braint eglwys Dduw ydyw, 
ei gosod i weithredu, nid ar y gweledig, ond ar yr an- 
weledig. 



YE YSBKYDION YN NaHAECHAR. 

" Oblegid Crist hefyd unwaith a ddyoddefodd dros bechodau, 
y Cyfiawn dros yr anghyfiawn (fel y dygai ni at Dduw) -wedi ei 
f arwolaethu yn y cnawd, eithr ei fywhau yn yr Ysbryd ; trwy yr 
hwn yr aeth efe hefyd ac a bregethodd i'r ysbrydion yn ngharch- 
ar ; y rhai a fu gynt anufudd, pan unwaith yr oedd hir-amyn- 
edd Duw yn arcs yn nyddiau Noe, tra y darperid yr arch, yn yr 
hon ychydig, sef wyth enaid, a achubwyd trwy ddwfr." I PETE 
iii. 18-20. 

Y mae yn hawdd i unrhyw gyfarchwiliwr o arwyn- 

ebedd y benod hon ddeall, mai math o ymdafliad yn 
rhediad gwythien yr yinresymiad ydynt y geiriau 
uchod. Y mae yn wir fod y geiriau yn dal perthynas 
a'r hyn sydd yn blaenori, ac hefyd, a'r hyn sydd yn 



YE YSBEYDION YN NGHABCHAB. 257 

dylyn j ond nid ydynt yn gorwedd yn yr un cwrs, nac 
ychwaith yn hollol o'r un ansawdd. Amcan amgylch- 
oedd y geiriau ydyw calonogi y Gristionogion i ddy- 
oddef, yn hytrach na chyfranogi o ddrygioni eu cyd- 
oeswyr ; ac er dirgymell hyny, dygir yn mlaen esiampl 
lesu Grist, y Dyoddefwr mawr, yr hwn, er ei ladd, a 
fywiocawyd yn yr Ysbryd, a'r hwn, er ei osod yn y 
bedd, a dra-ddyrchafwyd ar ddeheulaw Duw (adn. 
22ain). Yr ymresymiad ydyw, os y gwobrwywyd y 
Blaenor a'r fath ogoniant am ddyoddef, yn ol ewyllys 
Duw, fod hyny yn cyfansoddi sicrwydd y caiff pawb, 
a ddyoddefant wrth wneuthur daioni, gydnabyddiaeth 
gyfatebol yn y llywodraeth fawr. Dyna y brif linell, 
ac y mae y cwbl a ddywedir rhwng y gair -ysbryd yn 
niwedd y 18fed adnod, hyd y frawddeg, " trwy adgyf- 
odiad lesu Grrist," yn niwedd yr 21ain, yn wyriad (di- 
gression) oddiwrthi. Ac nid ydyw nyn yn beth an- 
nghyffiredin yn yr epistolau. Yn fynych y mae yr 
ysgrifenydd yn cael ei gludo ymaith, yn ngrym deddf 
cymdeithasiad meddyliol, naill ai gan air, neu ynte gan 
f eddylddrych, ond yn dychwelyd yn ol drachefn, gan ail 
ymafael yn y pwnc a drafodai yn flaenorol. Yn yr en- 
ngraifft dan sylw, yn gwbl ddirybudd, y mae crybwyll 
enw ysbryd lesu Grist yn gogleisio ysbryd Pedr, ac 
megys wedi ei swyno ganddo, gan fethu gollwng ei 
afael o hono, a i grwydro yn ei gymdeithas, a gwel ef, 
yn ei amynedd anf eidrol, yn cyf odi i fyny ei bwlpud ar 
wastadedd y byd cyn y diluw, gan ymbil a phechadur- 
iaid i dderbyn y diogelwch dwyfol. 

YMHOLIADATJ. 

Pwy ydynt yr ysbrydion yn ngharchar ? Pa fatli le 



258 YB YSBEYDION YN NGHAECHAB. 

ydyw y carchar maent ynddo? Yn mha gyfnod y 
darfu i Ysbryd yr lesu bregethu iddynt ? Drwy ba 
Ysbryd yr ydoedd yn pregethu ? A f u Ef e yn y carch- 
ar yn bersonol ? Pa beth ydoedd natur y genadwri a 
draddododd i'r ysbrydion ? 

Yn nghanol llawer o bethau dyryslyd sydd yn y 
geiriau, y mae ynddynt dri pheth a ymddengys yn 
weddol eglur. Y pethau hyny ydynt a ganlyn : Yn 
gyntaf, eu bod yn adrodd hanes poblogaeth y ddaear 
mewn cyfnod ac arngylchiadau neillduol yn ei hanes. 
Yn ail, fod poblogaeth y ddaear, yn y cyfnod arbenig 
hwnw, wedi bod yn ddeiliaid gweinidogaeth Ysbryd yr 
Arglwydd lesu. Yn drydydd, fod gweinidogaeth Ys- 
bryd Crist, yn ei pherthynas union gyrchol a'r genedl- 
aeth hono, wedi ei haneffeithioli gan eu hanufudd- 
dod. 

I. Y MAE Y GEIBIAU YN ADBODD HANES DYNION OEDDYNT 

YN BYW MEWN CYFNOD NEILLDUOL. Megys yn rhagweled 
gogwydd oesau dylynol at gyf eiliornad, y mae Pedr yn 
ynaroddi i neillduoli neillduolion y cyn-ddiluwiaid. 
Sylwer fel y manyla, er gwneyd digon o wahaniaeth 
rhyngddynt a phawb eraill yn mhob oes, ac yn mhob 
gwlad : 

1. " Y rhai a fu gynt anufudd." 

2. " Pan unwaith yr oedd hir-amynedd Duw yn 



aros." 



3. "Yn nyddiau Noe." 

4. "Tra y darperid yr arch." 

Enillodd y cyn-ddiluwiaid enwogrwydd am anufudd- 
dod. Oblegid hyny dywedir. "y rhai a fu gynt #?/- 
.ufudd" Ond gan fod anufuddion wedi bod yn mhob 



YR YSBBYDION YN NGHABCHAE. 259 

oes, ychwanegir fod yr anufuddion y meddylia Pedr 
am danynt yn dwyn y cymeriad hwnw ar adeg neill- 
duol, sef yn amser ymgais fawr enwog eithriadol am- 
ynedd Duw, " pan unwaith yr oedd amynedd Duw yn 
aros." Ond gan fod amynedd Duw mor anfeidrol 
ymarhcms bob amser, ychwanegir drachefn mai nid yn 
nyddiau Abraham, nac yn nyddiau Moses, yr ymarfer- 
wyd yr hir-ymaros rhyfedd hwn, ond "yn nyddiau 
Noe." A. rhag ofn y posiblrwydd o gamgymeriad, cyf- 
yngir drachefn ar y cyfyngiadau blaenorol ; dewisir 
dyddiau allan o ddyddiau, a nodir y blynyddoedd ar 
ba rai y cymerodd amgylchiad unigol ac enwog le, a 
dyna oeddynt, " tra y darperid yr arch," y chwech 
ugain mlynedd rhyfedd hyny yn hanes y cenedloedd. 
Gallai y dyn disylw feddwl fod y fath fanylwch yn af- 
reidiol, ond nid felly y mae, oblegid y manylwch hwn 
ydyw cychwynfan deongliad y geiriau. Gwybodaeth 
sicr, oleu, ddigamsynied, pwy ydoedd y bobl y preg- 
ethodd Ysbryd Crist iddynt, ydyw yr allwedd sydd yn 
datgloi dirgelion yr adnodau. Oddigerth ein bod yn 
hollol sicr ar y cwestiwn hwn, nid oes un sicrwydd y 
deallwn un ran o'r ymadroddion. Er mwyn argraffu 
y pwysigrwydd o gysylltu pob peth a ddywedir yma 
a'r cyn-ddiluwiaid, nyni a nodwn rai o'r cyfeiliornadau 
y mae anghofio neu anymwybyddu hyny wedi ei ach- 
lysuro. 

(a.) Y mae rliai yn dadleu fod y geiriau yn cyfeirio- 
at IregetJiu yr apostolion i'r lyd anghrediniol. Mynir, 
fel y sylwa Dr. Gloag yn ei " JEJxegetical Studies,'* 
ystyried yr " ysbrydion yn ngharchar " fel ymadrodd 
cyffelybiaethol, yn cael ei ddefnyddio i ddynodi lu- 



260 YE TSBEYDION YN NaHARCHAE. 

ddewon a Chenedloedd, dichon y ddau, y rhai oeddynt 
raewn cyfrwr o gaetliiwed ysbrydol ; ac wrth " breg- 
ethu Ysbryd Crist iddynt " y golygir pregethu Ysbryd 
Crist drwy yr apostolion, Hawlir yn mhellach fod yr 
efengyl yn fynych yn cael ei chynrychioli fel cyhoedd- 
iad o ryddhad i gaethion (Esaiah xlii. 6-7 ; xli. 1), ac 
er rhoddi rhyw fatli o debygolrwydd gwirionedd i'r 
esboniad, dywedir fod y rhai oedd yn anuf udd yn nydd- 
iau Noah yn cael eu crybwyll yn unig fel esiamplau o 
anufuddion pob oes ; a phregethu Noah yn rhag-gyn- 
llun o bregethu y .deuddeg apostol. Gwyddom nad 
ydyw y fath ddeongliad yn deilwng o ystyriaeth am 
eiliad, ac ni fuasai ynddo ei hun yn deilwng o unrhyw 
sylw, oni buasai fod ei grybwyll yn profi mor agored 
ydyin i gyfeiliorni, os am eiliad y caniateir fod yma 
gyfeiriad at neb ond gwrandawyr Noah. 

Wrth anghofio neu anymwybyddu y ffaith mai 
gwrandawyr Noah yn unig sydd yn cael son am dan- 
ynt, rhoddwyd genedigaeth i gyfeiliornad arall, sef, 

(Z.) Darfod i Grist, ar ol marw, ddisgyn i Hades, 
myned at saint yr Hen Destament, cyhoeddi iddynt ei 
fuddugoliaefh ar fiechod ac angau, gan eu sicrJiau o 
adgyfodiad ac iachawdwriaetli lerffaitli. Nid ydym 
yn synu cyniaint fod eglwys Ehufain wedi syrthio i'r 
amryfusedd hwn, ond y mae ef yn dipyn o eyndod fod 
cynifer o'r tadau, megys Irenseus, Justyn Ferthyr a 
Tertullian, ac yn enwedig fod cynifer o'r Drwygwyr, 
megys Calvin, Zwingle, &c., ac yn wir, rhai Protestan- 
iaid diweddarach, yn eredu ac amddiffyn y fath gyf- 
eiliornad. Yn ol y dyb hon, yr oedd yr holl gyfiawn- 
ion, o Abel gyfiawn hyd at y sant olaf a aeth i ogon- 



YE YSBBYDION YN NGHAECHAR. 261 

iant cyn marw Crist, yn gynulleidfa fawr, mewn ystaf ell 
eang (Lumbus Putrum Holwyddoreg Cyngor Trent), 
yno yn gorphwys mewn diogelwch, eto heb fod yn 
gwbl ddedwydd ; er hyny, mewn gobaith am fwynhad 
ychwanegol, drwy glywed am fuddugoliaeth y Messiah. 
Canf yddir y meddylrych hwn yn " Dffern " Dante 
(Cantawd iv.), pan ddywed : 

" I was new to that estate, 
When I beheld a puissant one arrive 
Amongst us, with victorious trophy crowned. 
He, first, the shape of our first parent drew ; 
Abel, his child, and Noah, righteous man ; 
Of Moses, law-giver ; for faith approved, 
Of patriarchal Abraham ; and David, king ; 
Israel with his sire, and his sons, 
Not without Bachel, whom so hard he won ; 
And others, many more, whom He to bliss 
Exalted." 

Tma y drychfeddwl ydyw y purdan. Haerir fod y 
rhai drwg iawn yn uffern, y rhai da iawn yn y nef oedd ; 
ond y rhai canolig yn y purdan, er fod Gair Duw yn 
hysbysu nad oes ond un man i buro ynddo, sef y ddaear. 
T mae pob ymddangosiad o wirionedd yn cael ei dynu 
ymaith o'r dyb hon gan hysbysiad pendant y testyn, 
sef mai nid pobl dda, mai nid pobl ufudd, mai nid pobl 
grediniol, fel saint yr Hen Destament yr aeth Crist i 
bregethu iddynt ; ond pobl ddrwg, pobl anufudd, 
pobl anghrediniol, y cyfryw nad oedd ond carchar yr 
ymerodraeth yn gweddu iddynt. Megys y dywed y 
diweddar Dr. Jones, Llangollen, mewn pregeth a gy- 
hoeddodd ar y geiriau hyn : " Nid ysbrydion yn 
ngharchar oedd eneidiau Abraham, Isaac, Jacob, 



262 YB YSBRYDION YN NftHA.BOHAE. 

Moses, a'r prophwydi, cyn ymddangosiad a marwol- 
aeth Crist." 

Y mae gwrthod cydnabod y ffaith mai cyd-oeswyr 
Noah ydyw y dosbarth y sonia Pedr am danynt wedi 
arwain i gyfeiliornad arall, sef, 

(c.) Foci lesu Grist, yn y cyfwng rhwng ei farwol- 
aeth a'i adgyfodiad, wedi disyyn i uffern^ ac wedi cy- 
hoeddi yr iachawdwriaeth a orphenasai yn nghlyw y 
miliwnau damniedig. Y mae awdurdodau uchel, lien 
a diweddar, yn hawlio nad ydyw yn ddichonadwy 
esbonio yr adnodau ond yn ngoleuni y fath osodaeth. 
Y mae yr awdurdodau hyn yn gwahaniaethu gyda gol- 
wg ar y nif er a gaf odd gynyg ar drugaredd f addeuol. 
Tra y mae rhai, fel Alford, Cook, &c., yn credu mai y 
cyn-ddiluwiaid anufudd yn unig o lioll drigolion Ge- 
henna gawsant glywed geiriau ef engyl yn y golledig- 
aeth ; y mae eraill, megys Farrar, Plumptre, &c., yn 
tybio fod anufuddiaid dyddiau Noah yn cael eu cryb- 
wyll yn unig fel esiamplau o'r un drugaredd ag a 
estynwyd i'r holl golledigion, ond fod y ffaith hono, i 
ryw ddybenion, wedi ei chuddio oddiwrthym. Mewn 
gair arall, fod buddugoliaeth Crist ar y groes wedi 
ei ddylyn gan fath o Jubili fawr yn uffern, ac i'r lesu 
agor drysau y carchar i bawb oedd yn dewis myned 
allan o hono. " Os oes i iaith unrhyw feddwl," medd- 
ai Farrar yn ei " Early Days of Christianity" "ymae 
yr iaith hon yn meddwl fod Crist, pan y disgynodd ei 
Ysbryd i'r byd isod, wedi cyhoeddi cenadwri iachawd- 
wriaeth i'r meirw a fuont unwaith yn anedifeiriol." 
Gwel coleddwyr y dyb hon gadarnhad pellach iddi 
niewn dau fan arall yn y Testament Newydd. Nodir 



YE YSBRYDION YN NGHAKCHAE. 263 

yr adnodau canlynol : " Ac ef e yn rhag-weled, a lef ar- 
odd am adgyfodiad Crist, na adawyd ei enaid ef yn 
uffern, ac nas gwelodd ei gnawd ef lygredigaeth " 
(Actau ii. 31). Drachefn : " Canys er mwyn hyny yr 
ef engylwyd i'r meirw liefyd ; f el y bernid hwy yn ol 
dynion yn y cnawd, ac y byddent fyw yn ol Duw yn yr 
ysbryd " (1 Pedr iv. 6). Ni fydd i ni aros yn awr i 
geisio egluro y geiriau yna. Bhifa y farn hon y gwyr 
urddasolaf yn mysg ei chefnogwyr, a rhaid cydnabod 
liefyd fod ynddi gyd gordiad ymddangosiadol a geir- 
yddiad y testyn. mae un ystyriaeth, er hyny, sydd 
yn gwbl ddymchwelol iddi; sef ei bod yn gwbl an- 
nghyson a ffydd yr efengyl. Nid oes y crybwylliad 
lleiaf yn unman arall am ddisgyniad Crist i uffern, ond 
dywedir yn bendant ei fod, ar ol marw, wedi myned, 
nid i uffern, ond i Baradwys. "Heddyw y byddi gyda 
mi yn mharadwys " (Luc xxiii. 43). Heblaw hyny, a 
ydoedd y pechaduriaid cyn- ddiluwaidd, neu ynte y 
pechaduriaid a fuont feirw cyn marwolaeth Crist, yn 
fwy teilwng o gynnyg o drugaredd na phechaduriaid 
oesau a chenedlaethau eraill ? Os y rhoddwyd cynnyg 
ymwared i rywrai, rywbryd, yn y trueni, paham y 
dywed y Beibl fod cyflwr pawb yn dragywyddol an- 
nghyfnewidiol, unwaith yr ant yno? Y mae dameg 
Divas a Lazurus yn dysgu fod pawb yn y byd a ddaw 
yn ei le ei hunan, a hyny yn oes-oesodd. Os y 
gwnawd cynyg o drugaredd i'r cyn-ddihrwiaid yn y 
trueni, paham nad ellir credu y caiff y miliwnau sydd 
yno hefyd a wrthodasant Grist, yr un ragorfraint an- 
feidrol? mae credu yr esboniad hwn yn ein harwain 
i gredu mewn Adferiad, ie, yn arwain at gredo y Cyff- 



264 YE YSBRYDION YN NGHAR.CHAR. 

redinolwyr, y rhai a gyhoeddant y bydd pawb yn gad- 
wedig, a liyny ar wahan i'w oymeriadau moesol. Os. 
credu y naill neu y Hall, y mae yn rliaid anghredu y 
Beibl. Na, yn y byd hwn yn unig y cafodd gwran- 
dawyr Noah gyneusterau aehubol, ac yn y byd hwn yn 
unig y mae trugaredd ddwyfol yn ymgeleddu eto. 
Dywedir yn eglur drachefn yn y tesfcyn yn 

II. FOB Y CYN-DDILTTWIAID WEDI BOD YN DDEILIAED 
GWEINIDOGAETH TSBEYD YR ARGLWYDD lESU. Y mae 

yma ddau betli yn cael ei ddweyd am y weinidogaeth 
nono. Yn 

(a.) Ei ffurf hi. " Trwy yr hwn yr aeth Efe ac y 
pregethodd" Y mae y gair a gyfieithir yma pregethu 
yn golygu y swyddogaeth o gyhoeddi, un yn cyhoeddi 
cenadwri dros arall. Nid ydyw y gair, o angenrheid- 
rwydd, yn golygu cyhoeddi itewyddion da, er mae yn 
eglui* oddiwrth ei gysylltiad yma, mae cenadwri at y 
trallodedig ydyw, yn cynyg iddo noddfa a-diogelwch. 
Y mae ystyr y gaii- hwn yn gwneyd ymaith a chredo yr 
Eglwys Lutheraidd ar y pwnc hwn. Dywed Cyffes 
Ffydd yr eglwys hono : " Yr ydym ni, gan hyny, yn 
syml yn credu fod Crist yn ei holl berson, Duw a dyn, 
ar ol ei gladdedigaeth, wedi disgyn i uffern, gorchfygu 
Satan, dymchwelyd gallu uffern, a chymeryd oddiwrth 
ddiafol bob nerth a gallu." Yr ydym ninau yn credu, 
gyda gorfoledd enaid, fod Crist wedi buddugoliaethu 
ar ddiafol, ei fod wedi dinystrio sylfaeni ei deyrnas, ac 
na f ydd i'w ben briw wella yn oes oesoedd ; ond f e 
wnaethpwyd hyny, nid ar belmynt y f allgyrch, ond ar 
Galfaria. Drwy, ac yn y groes yr yspeiliwyd y tywys- 
ogaethau, ac y taflwyd hwy oddiar thronau y greadig- 



YB YSBRYDION YN NGHARCHAR. 265 

aeth faterol. Golyga y gair pregethu, nid dymchwel- 
iad gallu, ond cyflwyniad cenadwri. 

(b.) Cyfrumg y weinidogaetTi. "Trwy yr hwn (yr 
Ysbryd) yr aeth Efe, ac y pregethodd," &c. Ni fu yn 
pregethu yn bersonol, eithr pregethodd drvvy ei 
Tsbryd, yr Ysbryd a fywhawyd drwy yr adgyfodiad 
oddiwrth y meirw. Pregethodd, nid tra yn y cnawd, 
ond cyn gwisgo cnawd ; felly os pregethu o gwbl, yr 
oedd yn rhaid iddo bregethu yn yr Ysbryd ; ac os 
pregethu yn yr Ysbryd, rhaid mai pregethu yr yd" 
oedd drwy Noah, "pregethwr cyfiawnder." Y mae 
yr ysgolhaig enwog, Dr. Eobinson, Efrog Newydd, 
yn cyfieithu yr adran fel hyn : " Yn yr hon (natur 
ysbrydol) y pregethodd efe unwaith (trwy Noah) i'r 
ysbrydion hyny sydd yn awr yn ngharchar." (Rob- 
inson's Lexicon, o dan y gair pneuma.) *Yr un 
ysbryd dwyfol ag oedd yn y prophwydi "pan oedd efe 
yn rhag-hysbysu dyoddefiadau Crist, a'r gogoniant ar 
ol hyny," oedd hefyd yn Noah, yn galw sylw ei gyd- 
oeswyr at y farn oedd ar ddyfod, a'r ymwared oedd 
wedi ei drefnu gan Dduw. Yn moreu oes y byd aeth 
Crist drwy Noah at y cyn-ddiluwiaid; ond yn y dydd- 
iau diweddaf hyn, "Efe a ddaeth ac a bregethodd 
dangnefedd i chwi y rhai pell, aci'r rhai agos" (Ephes. 
ii. 17). 

Ond y mae yn eglur fod, yn 

III. GWEINIDOGAETH YSBRYD CRIST I'R CYN-DDILUWIAID 

WEDI PROFI YN ANEFFEiTHioL. Y mae dwy frawddeg 
sydd yn cynwys hane%eu sefyllfa yn y prawf ac yn y 
gosb yn dangos hyny. 

(a.) Ar y ddaear yr oeddynt yn anufudd. " Y rhai 
17 



266 YB YSBRYDION YN NGHAKCHAR. 

a fu gynt yn anufudd." Buont yn anufudd, er fod un 

gymeriadau goreu yr oesau yn pregethu iddynt. 
Buont yn anufudd, er fod Ysbryd Crist yn y cymeriad 
mawr hwnw. Buont yn anufudd, er y rhybuddion eg- 
luraf a lluosocaf. Buont yn anufudd, er yr arddang- 
osiad llawnaf o amynedd dwyfol. A buont yn an- 
ufudd, er cael eu hysbysu fod unig gyfleustra ynrwared 
yn cael ei ddarparu ar eu cyf er ! Och ! f y enaid, gyn- 
nifer o filiwnau sydd yn awr, megys a fu gynt, yn ym- 
ryson ag Ysbryd yr Arglwydd, ac yn mynu damnio eu 
hunain ! 

(b.) Yn uffern y maent mewn car char. Dywed y 
beirniad, Dr. Jones, yn y bregeth y cyfeiriasom ati 
eisioes, fod "y rhag-ferf amserol, l yn awr' yn ddeall- 
adwy yn yr adnod, ac liefyd, fod nyny yn gwneyd y 
daiileniad yn ddealladwy." " Trwy yr hwn yr aeth efe 
liefyd, ac a bregethodd i'r ysbrydion (yn awr) yn 
ngharchar : (liyny ydyw,) y rhai a fu gynt anufudd, 
pan unwaith," &c. Uffern ydyw carchar mawr yr ym- 
erodraetli. T mae gwrandawyr Noan wedi bod yno 
erbyn hyn am tua phedair mil a haner o nynyddau, 
ond heb fod yn agosach i gael gollyngiad na'r foment 
gyntaf. Y mae yna, ys dywed Burkit, ddrws i ollwng 

1 fewn i uffern, ond nid oes yno ddrws i ollwng allan. 



Y GYFFELYBIAETH GYFATEBOL. 267 



Y GYFFELYBIAETH GYFATEBOL. 

" Gyflrelybiaeth. cyfatebol i'r hwn sydd yr awrhon yn ein hacb.- 
nb ninau, sef bedydd (nid bwrw ymaith. fudreddi y cnawd, 
eithr ymateb cydwybod dda tuag at Dduw) trwy adgyfodiad lean 
Grist."! PETE iii. 21. 

Edrychir ar yr adnod hon, mewn undeb a'r adnod 
sydd yn ei blaenori, f el ystorgell athrawiaethau gwa- 
hauol. Gwel un dosbarth ynddynt gadarnhad i'r 
athrawiaeth ganlynol: naegys y pregethodd Grist i'r 
cyn-ddiluwiaid yn ngharchar uffern, felly caiff y rhai a 
ymadawant a'r byd hwn, heb fod yn gwbl dda, gynyg 
eto ar drugaredd yn y byd a ddaw. Dyna y purdan, 
dyna y sefyllfa ganol, dyna y gymodfa y dywed yr off- 
eiriad Pabaidd, ond i ddynion roddi arian iddo ef , a 
chlod i Dduw, y gall ollwng eu perthynasau allan o 
honi, gan eu trwyddedu i'r Baradwys well. Grwel dos- 
bartb. arall yn y geiriau gefnogaetb. i'r athrawiaeth 
hon: megys yr achubwyd Noah, a'i deulu drwy yr 
arch, felly achubir dynion eto drwy fedydd. Dyna 
adenedigaeth fedyddiadol, dyna rinwedd sacramentol, 
dyna honiadaeth offeiriadol. Dywed yr offeiriad defod- 
ol y gall ef, f el olynydd yr apostolion, ond nad all neb 
ond ei hunan, wrth weinyddu yr hyn a eilw yn 
fedydd, wneuthur unrhyw un "yn aelod o Grist, ac yn 
etifedd teyrnas nefoedd." Gwel y trydydd dosbarth 
yn y geiriau ategiad i athrawiaeth arall, sef, megys ag 
y cadwyd plant Noah ar gyfrif ffydd eu tad, felly 
cedwir plant credinwyr yn rhinwedd cyfamod Abra- 
ham. Dyna had y ffyddloniaid, dyna y genedl ethol- 



268 Y GYFFELYBIAETE GYFATEBOL. 

edig, dyna blant y cyfamod, y rhai a allant fforddio 
edrycli i lawr oddiar uehelderau eu rhagorfreintiau,. 
gyda dirmyg, ar bechaduriaid cyffredin. Gwel dos- 
barth arall ategiad yn y brawddegau i athrawiaeth wa- 
hanol ; sef, megy s ag mai ar Iwybr uf udd-dod ffyddiog 
yn Nuw yr achubwyd Noah a'i deulu; felly, ar dir ym- 
ostyngiad i orcliymynion y nef oedd y cedwir eredinwyr 
trochedig yn awr. T mae y Bedyddwyr erioed wedi 
ymlochesu yn amddiffynf eydd y testyn, ac wedi derbyn 
llawer o adloniant o'r dyfroedd a redant drwyddo; 
ond wrth gadw meddiant o hono, y maent wedi bod o 
dan warchaeaeth ac eiiedigaeth. 

YMHOLIA.DAU. 

I ba beth y mae bedydd yn_ gyffelyb, i arch Noah r 
neti ddyfroedd y diluw ? Yn mha ystyr y mae bedydd 
yn achub ; a ydy ^ yn achos haeddianol, neu ynte yn 
gyfrwng trosglwyddiadol achubiaeth ? Pa beth ydyw 
effaith bwriadedig bedydd ; glanhad y corph, neu 
daweliad y gydwybod 1 

Fod cyfeiriad yn y testyn at fedydd y Testament. 
Newydd sydd anamheuadwy, ac annadleuadwy. Ac y 
mae yn eglur hef yd f od tair o weddau gwahanol perth- 
ynol i'r ordinhad yn cael eu crybwyll ynddo. Bhydd 
ygeiriau fantais i sylwi ar fedydd oddiar jMr sane; yr 
un gyffelybiaethol, yr un negyddolj a'r un gadarnhaol. 

Bedydd yn gyffely'biaeihol. " Cyffelybiaeth cyf- 
atebol i'r hwn sydd yr awrhon yn ein hachub ninau,. 
sef bedydd." 

Y mae genym anxryw gyfieithiadau o'r adnod heblaw 
yr un Cymreig, ond y mae yn dra amheus a oes un o- 



Y GYFFELYBIAETH GYFATEBOL. 269 

honynt yn rhagori arno. Nid ydyw y cyfieithiadau 
Ethiopaidd, Lladinaidd a Syriaidd, o ran sylwedd, yn 
gwahaniaethu ond ychydig oddiwrtho. Ac nid ydyw 
y cyfieithwyr Seisnig, megys Alford, &c. 3 wedi gweled 
angen am gyfnewid ond ychydig ar y cyflead. Y 
maent yn cyfleu yr un meddylddrychau, gydag ych- 
ydig o wahaniaeth geiriol. Tmgais fawr pob un o hon- 
ynt ydyw gwneyd syniad yr Apostol yn ddealladwy ; 
sef, fod yna ffeithiau yn hanes achubiaeth Noah sydd 
yn meddu ar eu gwrth-barthau yn hanes y crediniwr 
bedyddiedig. Gwir fod Testament Alford, yn lie dar- 
llen " cyffelybiaeth cyfatebol," yn darllen " gwrth- 
gysgod (antitype) i'r hwn sydd yr awrhon yn ein 
hachub," &c., a gwir hefyd fod y Cyfieithiad Diwygied- 
ig yn darllen, " Tr hwn hefyd, megys adlun cywir (a 
true likeness} sydd yr awrhon yn eich achub chwi- 
thau," &c. Gwelir fod y. cyfieithiad Cymreig yn rhoddi 
datganiad i'r meddylddrychau hyn, oblegid dywed am 
fedydd mai rhywbeth cyffelyb ydyw i'r hyn y bu yn 
sylwi yn flaenorol arno ; a rhagor, fod rhanau y gy- 
ffelybiaeth, yn y llun a'r gwrth-lun, yn cyfateb yn y 
modd mwyaf tarawiadol. Ystyr eiriadurol a phriodol 
y gair dan sylw, fel y sylwa Kobinson, ydyw, gwrth- 
ddrych yn gwrthwynebu tarawiad, ac yn y gwrth- 
safiad yn derbyn argraff oddiwrth y tarawiad. Yn y 
Testament Newydd, golyga y peth a ffurfir yn ol rhag- 
gynllun, ac a gyfateba yn mhob golygiad i'r rhag- 
gynllun hwnw. Oblegid hyn, yn ddiau, y mae y 
Parch. James Bowe, Abergwaen, yn ei gyfrol pregethau, 
yn defnyddio yn eglurebau o'r ymadrodd, waith dynion 
yn gosod argraff y Frenines ar y bathodyn, yn ogystal 



270 



Y GYFFELYBIAETH GYFATEBOL. 



a gwaith Moses yn carlo allan y portread o'r tabernael 
a dderbyniasau oddiwrth Dduw ; f od y naill, f el y Hall, 
yn rhoddi engreifftiau o lun a gwrth-hm. Tn gymaint 
ag fod y petliau sydd yn arwyddocau yn aehubiaeth 
Noah, a'r petliau a arwyddocant yn achubiaeth y bed- 
yddiedigion, dipyn yn amblygiedig, yr ydym yn cyd- 
ymdeimlo ag Alford pan y sylwa nad ydyw yn hawdd 
iawn canfod y llinellau cyfelydd ynddynt. Ond os 
ydyw hyny yn anhawdd, nid ydyw yn annichonadwy. 
T mae rhai o honynt yn gorwedd ar wyneb y geiriau. 
Y mae yn eglur f od yr wyth enaid yn ardebol o'r 
Gristionogion ; fod achubiaeth yr wyth enaid yn rhag- 
gynlluniol o achubiaeth y rhai bedyddiedig; fod yr 
arch yn rhag-gysgodi yr lesu adgyf odedig ; fod dyfr- 
oedd y diluw yn arwyddocaol o ddyfroedd y bedydd ; 
ac fod y waredigaeth dymorol, yn y cyfanswm o honi, 
yn ddarlun o'r waredigaeth ysbrydol y mae bedydd yn 
trosglwyddo dyn i'w gafael. Dichon mai yr unig 
gwestiwn o bwys yn yr ymchwiliad am y llinellau a 
berthyn i'x cysgod yn nyddiau Noah, ac a berthynant 
hefyd i'r sylwedd yn nyddiau Pedr, ydyw a ganlyn : 
Pa beth yn neillduol sydd yn cael ei gynrychioli yn y 
rhag-enw perthynasol hwn ? " Cyffelybiaeth cyfatebol 
i'r Aton," &c. Cyffelybiaeth gyfatebol i beth ; i'r arch, 
y dwfr, neu rywbeth arall? Ms gall y rhag-enw 
" hwn " fod yn dal cysylltiad a'r arch, oblegid y mae 
gwahaniaeth yn rhywiau y ddau air. T mae yr arch 
yn y rhyw fenywaidd, " yn yr hon ychydig, sef wyth 
enaid " ; ond y mae y rhag-enw yn y rhyw wrywaidd, 
a chan fod enw a rhag-enw, bob amser, yn unrhywiol, 
pan ddefnyddir hwy i osod allan yr un gwrthddrych- 



Y GYFFELYBIAETH GTFATEBOL. 271 

au, nis gall y rhag-enw yn y cysylltiad hwn fod yn 
sefyll am yr arch. Yr ydym yn hytrach yn credu mai 
y rhag-naenedydd yn yr achos hwn ydyw y gair dwfr 
yn niwedd yr 20f ed adnod, ac mai yr hyn a ddysgir yn 
benaf felly ydyw, megys ag y cludwyd Noah a'i deulu 
yn ddiogel i fyd newydd, felly y symudir y Cristion- 
ogion, drwy ddyfroedd y bedydd, o deyrnas Satan i 
deyrnas anwyl Fab Duw. Gwyddom fod yn y gyffel- 
ybiaeth amryw debygoliaethau eraill heblaw yr un ar- 
benig hon. Ceir y rhai hyny wedi en gosod allan yn 
gywrain gan Dr. Jones. Llangollen, yn ei " Weithred 

Fedyddio." Gosodwn ger bron y daiilenydd dal- 
fyriad o honynt. 

1. " Effaith ffydd oedd gwaith Noah yn adeiladu yr 
arch. Un o ffrwythau ffydd y Cristion yw ei ymost- 
yngiad i f edydd. 

2. Ymwrthodai Noah a phob cynllun dynol i'w 
achub, a derbyniai gynllun Duw. Felly y credadyn yn 
y bedydd ; y mae yn ymwrthod a phob peth dynol. 

3. Parch i Dduw oedd yn cymell Noah i ymostwng. 
Gwaith ' cydwybod dda ' yn ymofyn a Duw yw bed- 
ydd j parch i osOdiad Duw sydd yn peri iddo gymeryd 
ei fedyddio. 

4. Dangosodd Noah- ymddiried yn Nuw wrth f yned 

1 mewn i'r arch. Felly y credadyn ; dengys ei fod yn 
ymddiried yn marwolaeth, claddedigaeth, ac adgyf od- 
iad Crist, fel sail ei gymeradwyaeth ger bron Duw. 

5. Yr oedd Noah yn gladdedig yn nyfroedd y diluw. 
Felly y mae y credadyn i gael ei gladdu gyda Christ 
yn y bedydd. 

6. Yr oedd Noah yn cael ei achub trwy ddwfr y di- 



272 



GYFFELYBIAETH GYFATEBOL. 



luw. Cludai y dwfr yr arch fel na ddryllid lii. Gofal- 
odd Capten ein hiachawdwriaeth am y Hong. Tr oedd 
ufudd-dod Noah, yn ei achub rhag dinystr ac euog- 
rwydd y rhai a*ddyfethwyd. Y mae bedydd yn achub 
yr ufudd rhag ofnau yr anufudd, a chyhuddiadau cyd- 
wybod euog y rhai sydd yn diystyru cyngor Duw yn 
hyn. 

7. Daeth Noah allan o'r arch yn ddiogel, fel dines- 
ydd y byd newydd. Trosglwyddwyd ef yn yr arch 
gan y diluw o'r hen fyd i'r byd newydd. Felly bed- 
ydd ; y terfyngylch rhwng y byd a'r eglwys ydyw- 
Pan y bedyddir y credadyn, y mae mewn modd gwel- 
edig yn symud o'r byd i'r eglwys. Crist yw y drws 
ysbrydol i'r eglwys, ond bedydd yw y drws allanol. 
Trwy fedydd y mae efe yn dyf od i mewn i'r eglwys, 
fel Noah i'r byd newydd. Nis gellir egluro cyffelyb- 
iaeth Pedr oddieithr i ni gydnabod mai bedydd y 
crediniol trwy drochiad yw ordinhad Crist." 

JSedydd yn nacaol. " Nid golchi ymaith fudreddi 
y cnawd." Amcan y golchiadau luddewig ydoedd 
" pureiddiad y cnawd." Tr oeddynt wedi eu bwriadu 
i symud ymaith halogrwydd corphorol a seremoniol. 
Y tebygolrwydd ydyw fod yr Apostol yn gweled y 
rheidrwydd o wneyd y gosodiad negyddol hwn er 
gwneyd gwahaniaeth i'r meddwl luddewig rhwng gos- 
odiadau y gyfraith a'r ordinhad Gristionogol. Ni 
fuasai angen y fath ragocheliad ar feddwl Cenedlig. 
Ni fu neb erioed yn credu mai amcan bedydd Crist 
ydyw glanhau y dyn oddi allan. Grwir fod gwawdwyr 
oesau o'r blaen, yn eu cynddaredd, yn cyhuddo y Bed- 
ydd wyr o " olchi eu gilydd yn y pwllyn fel y golchir 



Y GYFFELYBIAETH GYFATEBOL. 273 

def aid ; " ond cydnebydd pob dyn o synwyr cyffredin, 
nad ydyw dull gweinyddiad yr ordinhad, yn ol y dull 
apostolaidd, yn rhoddi unrliyw debygolrwydd o wir- 
ionedd i'r cyhuddiad. T mae yn yr epistolau gyfeir- 
iadau at f edydd f el golchiud ; ond bob amser, cysylltir 
a hyny ymadroddion a ddangosant fod y golchiad 
allanol yn rhag-dybied ac yn arwyddocau effeithiau 
mewnol drwy yr Tsbryd Glan. Sylwer ar yr engreifft- 
iau canlynol : " Fel y sancteiddiai ef e hi, a'i glanhau a'r 
olclifa ddwfr, trwy y gair " (Ephes. v. 26). "Yn ol ei 
drugaredd yr achubodd efe ni, trwy olchiad yr adened- 
igaeth, ac adnewyddiad yr Ysbryd Glan" (Titus iii. 
5). "Nesawn a chalon gywir, mewn llawn hyder 
ffydd, wedi glanhau ein calonau oddiwrth gydwybod 
ddrwg, a golchi ein corph a dwfr glan" (Heb. x. 22). 
Cydnabydda y prif ramadegwyr, a'r prif esbonwyr, fod 
yr adnodau hyn yn cyfeirio at fedydd ; y naill oblegid 
fod y gair a ddefnyddir yn golygu ymdrochi mewn 
baddon, a'r Hall oblegid nad oes un golchiad yn cael 
son am dano yn yr efengyl ond golchiad y bedydd. 
Ond yn mhob engraifft, priodolir i'r ordinhad effeith- 
iau eneidiol, ac nid corphorol. 

Bedydd yn gadarnhaol. " Eithr ymateb cydwybod 
dda tuag at Dduw." Bernir gan lawer fod y frawddeg 
hon yn cynwys desgrifiad o ddylamuad y weitlirecl o 
ufudd~dod ar feddml yr ufuddhawr. Felly yr es- 
bonia Dr. Erskine, Dr. Dwight, Dr. Brown, Bliss, 
Leighton, &c. Y mae ef yn wirionedd nad ydyw cyd- 
wybod byth yn ddedwydd, nac yn dda, tra y parhao ei 
pherchenog ar dir anufudd-dod. Gallem, o'r tu arall, 
gael tystiolaeth oddiwrth dyrfaoedd, unrhyw ddiwr- 



274 Y GYFFELYBIAETH GYFATEBOL. 

nod, fod cyfnewidiad annhraethol ddymunol wedi 
cymeryd lie yn eu cydwybodau pan yn Haw cenad 
Crist, y claddwyd hwy gyda Christ yn nyfroedd y 
bedydd. Bernir gan lawer eraill fod cyfeiriad yn y 
frawddeg at yr arferiad o qivestiyno y dycMveledigion 
cyn eu ledyddio. Rosenmuller a ddywed: "Wrth fed- 
yddio, arferai y gweinidog wneyd ymholiad, i ba un yr 
atebai yr ymgeisydd." Trapp a ddywed : "Tmddeng- 
ys fod yr Apostol yn cyfeirio yma at yr arferiad o holi 
yr un fyddai am fedydd, a chymeryd ei atebion." 
Trollope a ddywed : ' ; Gall fod y gair eperotema yn 
cyfeirio at yr arferiad o holi yn amser bedydd." 
Lange a ddywed : " Fod gofyniadau yn cael eu rhoddi 
i fedyddiedigion yn yr eglwys apostolaidd, ac y mae 
Pedr yn cyfeirio atynt yma." Dyfyna ef hefyd o 
weithiau Eusebius, yr hwn a adrodda am Dionysius, 
Esgob Alexandria, pan yn llygaid-dyst o fedyddiad yn 
y drydedd ganrif, a'r modd y clywodd yr Esgob y cyf- 
ryw ofyniadau yn cael eu rhoddi a'u hateb. Nid ydyw 
o un dyben ychwanegu dyfyniadau ; digon fydd dweyd 
fod Neander, Bloomfield, Barnes, &c., yn cwbl gyd- 
olygu a'r uchod. Holwyd yr eunuch gan Philip, hol- 
wyd ceidwad y carchar gan Paul : a dylai eglwys Dduw 
eto holi pob ymgeisydd, er deall ei ddirnadaeth yn yr 
efengyl, ac yn enwedig, ansawdd ei fwriadau gyda 
golwg ar lesu Grist.. (Gwel Act. viii. 37; Heb. vi. 
1-2; Ehuf. x. 10.) 

Yn wahanol i'r rhai blaenorol, y mae lluaws eraill yn 
barnu mai dyma sydd yn y frawddeg : Fod cydwybod, yn 
y bedydd, yn ymofyn a Duw am gpflawniad ei ewyllys. 
Hwn ydyw y golygiad a fabwysiadir gan Dr. Jones, 



Y GYFFELYBIAETH GTFATEBOL. 275 

Dr. Owen, &c., a hwn hefyd ydyw y syniad a weithir 
allan gan brif gyfieithwyr y Testament. T daiileniad 
yn y Cyfieithiad Diwygiedig ydyw : " But the inter- 
rogation (ymyl y ddalen, 'inquiry') of a good con- 
science." laith agweddiad y bedyddiedig ydyw : "Ar- 
glwydd, beth a fyni di i mi i'w wneuthur ? " Cyn y 
bedyddiad, y mae cydwybod yn dyst Duw yn condem- 
nio, yn oracl Duw yn rhagfynegi dinystr, ac yn ymer- 
odres y nef oedd yn bygwth cosbedigaeth ; ac wedi i'r 
dyn gael ei ddwyn ganddi i fraw ac wylof ain, y mae yn 
awyddus am gyf arf od a'i Arglwydd yn nyfroedd y bed- 
ydd, fel ymofynydd pryderus am Iwybrau ei ddeddfau. 
Y mae cyfleustra yn y fedyddfan i gydwybod ymddy- 
ddan a Duw. 

Tn ol ein deongliad ni o'r adnod, y mae yn eglur 
mai moddion, ac nid effeithydd achubiaeth ydyw bed- 
ydd. Tn wir, ystyr y gair achub yma, yn ol Parkhurst, 
Liddell & Scott, &c., ydyw, " arwain drwodd yn ddi- 
ogel." Nid ydyw i'w ofni na'i arswydo, y mae yn ar- 
weinydd diogel o diriogaethau y damnio i derfynau 
euraidd Immanuel, ac ymae miliwnau erbyn hyn o dan 
ei dywysiad, wedi dianc o dalaethau caethiwed i der- 
fynau rhyddion llywodraeth Crist lesu. Y mae tri. 
pheth i'w ddweyd am fedydd fel moddion trefnedig y 
nefoedd. 

1. Y gallasai Duw waredu .eneidiau hebddo. Yn 
achos Noah, nid rhywbeth i gynorthwyo y gallu an- 
feidrol ydoedd yr |arch. Gallasai y gwr ofalodd am 
Noah ar y tonau, ei gadw yn fyw, pe angen, odditan- 
ynt. Yr un peth fuasai i Dduw roddi gwisg yr ym- 
suddwr am bregethwr cyfiawnder, ag ydoedd rhoddi. 



276 Y GYFFELYBIAETH GYFATEBOL. 

.gwisg y morwr am dano. Os oedd yr Arglwydd wedi 
penderfynu gosod gwadnau Noah ar fyd wedi ei lan- 
hau o'i fudreddi, gallasai ef wneyd hyny heb gyfryng- 
au. Gall ef beri i graig Horeb ddistyllio allan y dyfr- 
oedd grisialaidd heb Moses na'i wialen. Gall alltud- 
io y gwahanglwyf o gnawd Naaman heb ddyfroedd yr 
lorddonen. Gall dynu y maen olaf o gaerau pob Jer- 
icho i lawr heb gyrri hyrddod y,ddaear. Dewisiad 
doethineb, ac nid gorfodaeth gwendid, ydyw pob cyf- 
rwng ordeiniedig. Ond y mae yn annhraethadwy 
bwysig cofio nad oes glanio i fod ar Ararat dragy- 
wyddol yr ochr draw, os nad eir i fewn i arch Duw yr 
ochr yma. 

2. Fod moddion penodedig y nefoedd yn sicr o ateb 
dyben eu hordeiniad. Fe gadwyd Noah yn fyw yn yr 
arch, ond boddodd yr holl fyd y tu allan iddi. Y mae 
yn well bod yn gadwedig gydag wyth, na boddi gyda 
miliwnau. Ac yn wir, y mae prydferthwch, heblaw 
diogelwch, yn ngwaredigaeth ddyfrol Noah. Y mae 
yn bleserus edrych ar ei long yn myned o flaen yr 
awelon, gan wasgaru y tonau fel eira toddedig. 
Rhycha y dyfnder du, a merchyg y bryniau dyfrol 
mewn buddugoliaeth. Gellir ei gweled yn fynych yn 
ymgrymu o dan gofleidiadau a chusanau awelon y 
nefoedd. Dyddenir hi gan haul y dydd, a deil y ser 
eu ffaglau cyneuol uwch ei llwybrau llaith yn y nos. 
A yn mlaen wrth gwmpawd hollwybodaeth, fel llong 
ymfudol yn cario pregethwr a'i deulu o'r hen fyd i'r 
byd newydd ; a chan mai yr Arglwydd ydyw y cadben, 
nid oes perygl am longddrylliad. Ac y mae yn hyfryd 
y tu fewn ! Y teulu yn iach, cydwybod yn dawel, a 



Y OTFFELYBIAETH GYFA.TEBOL. 277 

Duw yn gwenu. Creda un fod y teulu dedwydd wedi 
cordeddu mawl i Arglwydd yr elf enau drwy ryw eiriau 
cyifelyb i'r rhai hyn : 

" Er boddi'r byd yn grwn, 

Diogel ydym ni; 
Dyrchafwn fawl i'r hwn 

A'n ceidw ar y Hi'; 
Ac wedi glanio draw yn mhell, 
Ni godwn hwyl i wlad sydd well." 

Golygfa ardderchog yn y dydd diweddaf fydd gwel- 
ed y miliwnau cadwedig yn arch trugaredd, yn nofio 
ar donau ymchwyddol y diluw tan. Nid rhyf edd i un 
dori allan mewn gorfoledd i ddweyd, " Pe byddai gen- 
yf filiwn o eneidiau i'w cadw, lesu Grist gawsai y 
gwaith i gyd." 

3. Mai doethineb uchaf dyn ydyw syrthio i mewn i 
drefn Duw. Os ydyw yr Arglwydd yn dweyd fod 
diluw i ddod, ceisier sylweddoli mewn pryd, gyfodiad 
y dyfroedd i drumanau y mynyddoedd. Os ydyw yr 
Arglwydd wedi gorchymyn adeiladu arch ar gynllun 
neillduol, na fydded i un enaid ofni na fydd yn ddwfr- 
ddaliadol, neu ynte fod perygl iddi ymchwelyd. Os 
oes dynion i'w cael a geisiant ein perswadio fod perygl 
i goed Gopher ein harch ymagor, ac fod gwneyd ffen- 
estri ynddi yn ynfydrwydd adeiladol, bydded genym 
fwy o ffydd yn Nuw nag mewn dynion. Os ydyw yr 
Arglwydd wedi trefnu i'r ordinhad o fedydd fod yn 
gyfrwng ein trosglwyddiad i fyd newydd, lie nad oes 
ond creaduriad newyddion, yn milodfa trugaredd, na 
fydded i neb feiddio ei daflu o'r naill du, na siarad 
yn ysgafn am ei urddas a'i bwysigrwydd. 



278 Y GYFFELYBIAETH GYFATEBOL. 

T GYFFELYBIAETH GYFATEBOL. 

" Gyffelybiaeth. cyfatebol i'r h.wn sydd yr a-wrlion- yn em hacli- 
ub ninan, sef bedydd (nid bwrw ymaitb. fudreddi y cnawd, eithr 
ymateb cydwybod dda tuag at Dduw) trwy adgyfodiad lesu 
Grist. 1 PETE iii. 21. 

QAN Y PABCH. T. C. EDWARDS (CYNONFABDC). 

Dwfr j diluw yw y " cyffelybiaetli " sydd yn "gyfat- 
ebol " i ddwfr eia bedydd ni. Gwaredigaetb. preswyl- 
wyr yr arch, trwy eu hufudd-dod i orcliymyn Duw, yrv 
y " cyf atebiaeth " sydd yn " cyf ateb " ein cadwedigaeth 
ni, trwy gredu o honom yn Nghrist, a bwrw ymaitli 
fudreddi y cnawd, ar ymateb cydwybod dda tuag at 
Dduw. 

Mor belled, cyduna y taenellwyr a'r trochwyr yn eu 
hesboniad o'r adnod lion ; ond gwahaniaethant ychydig 
wrth egluro cysylltiad y bedydd ag adgyfodiad lesu 
Grist. Er mwyn cadarnnau ysgrythyroldeb bedydd 
trwy drochiad, cynygir esboniad llytnyrenol ar 
u gladdu " a "chyfodi;" ond mae galw i gof y desgrif- 
iad sydd genym o fedd lesu Grist, ac o'r dull y cladd- 
wyd ef, ac yr adgyfododd, yn troi y ddadl bob tro yn 
erbyn "troclii gydag ef trwy fedydd i farwolaeth." 
Felly hefyd yn nglyn a'r adnod uchod yn 1 Petr iii. 21. 
Os arosir gyda'r llythyrenol, fel y myn rhai esbonwyr, 
canfyddir na throchwyd yr oil o'r arch yn nwfr y 
diluw, ac mai tywallt arni wnaeth y cymylau. 

Er mwyn cyrhaedd amcan fy mrawd, Mr. James, 
wrth geisio genyf ysgrif enu rhai nodiadau ar yr ad- 



y GYFFELYBIAETH GYFATEBOL. 279 

nod, goddefer i mi draethu yn fanylach fy marn ar 
fedydd, &c. 

Fel y sylwa Dr. Whedon, mae yr ysgrythyr yn ddi- 
eithriad yn darlunio gweinidogaeth yr Ysbryd Glan 
(adfywiol a sancteiddiol), yr hyn a elwir bedydd, trwy 
dywalltiad ar y gwrthddrych, ac nad yw y gweithred- 
iadau eraill o eiddo yr Tsbryd yn cael eu galw yn f ed- 
jdd. Esaiah xliv. 3 ; Ezec. xxxvi. 25-27 ; Titus iii. 5, 6. 
Mae digon o brofion fod bedydd dwfr yn arwydd- 
lun (type) gweledig o fedydd yr Ysbryd Glan. Marc 
i. 8 ; Luc iii. 16 ; Mat. iii. 11. 

Mor belled ag wyf wedi canfod yn ysgrifeniadau y 
trochwyr eu hunain, nid oes un o honynt yn dynodi 
bedydd yr Ysbryd Glan f el trochiad y gwrthddrych|yn 
yr elfen, ond yn hytrach yn dywalltiad o'r elf en ar y 
gwrthddrych. Actau x. 4.1 47. Yma, mae derbyn y 
tywalltiad, a bod yn fedyddiedig a dwfr, yn cynwys yr 
un peth. Sylwch fel y dywed Petr am hyn (Actau xi. 
15, 16) ; fel y mae yn galw tywalltiad, a disgyniad yr 
Ysbryd Glan, yn fedydd. 

Felly dyfyna o Joel. Actau ii. 16, 17, &c. Bedydd- 
ier chwi, a chwi a dderbyniwch ddawn, neu rodd yr 
Ysbryd Glan. Nis gall dyn.dderbyn yr hyn y trochir 
ef iddo. Gwnaeth Duw y bedydd ysbrydol yn weledig 
ddwy waith, ar ddau dro, trwy ddisgyniad : . (1.) Y taf- 
odau o dan, a " eisteddodd ar bob un o honynt." (2.) 
Y disgyniad megys colomen arno Ef. 

Pan mae Duw yn dangos sut -mae ef yn bedyddio, 
mae yr elfen yn disgyn. Mae Alexander Carson wedi 
bytheirio atebion cnawdol i rai o'r profion blaenorol, y 
rhai a ail-adroddir gan holl bleidwyr tansuddiad yn 



280 Y GYFFELYBIAETH GYFATEBOL. 

unig, er mwyn cynal yn weddol o foneddigaidd arfer- 
iad a dyfodd arnynt. 

Mae yr arferiad o dansuddo, neu drochi, a galw hyny 
yn fedydd, wedi ei gymeryd oddiwrth ystyr glasurol y 
gair Baptizo, a honi nas gall y gair olygu dim arall,, 
tra mae Duw yn galw tywallt yn baptize. 

Gyda golwg ar " amryw fedyddiadau " yr Hen Des- 
tament, nid yw y gair Hebraeg yn golygu tansuddo, 
ond yn yr ystyr o olchi llestri y Saesoneg yw sprinkle, 
wash, bathe, taenellu, golchi, baddo. Dywed Bush^ 
yn y " Scripture Illustrations," tu dal. 473, nad yw 
baddo yn y Dwyrain yn golygu tansuddo, ond tywallt- 
iad. Sylwer ar rai o'r amryw fedyddiadau : 

(a.) Exodus xxix. 4-21 Bedydd yr offeiriaid. Yr 
oedd Moses, wrth ddrws y tabernacl, i daenellu EU 
gwaed, ac i olchi a dwfr, Aaron a'i feibion. 

(b.) Bedydd y Lefiaid Taenellu dwfr arnynt, er 
puredigaeth. 

(e.) Bedydd y gwahangleinon Taenellu gwaed ad- 
eryn ar y glanedig. 

(d.} Bedydd yr holl bobl Wedi i Moses orphen ad- 
rodd yr holl orchymynion, &c., cymerodd waed, &c. 

Tn ystod y pedwar can' mlynedd a basiodd rhwng; 
yr Hen Destament a'r Testament Newydd, dyfeisiodd 
y Eabbis luddewig fedydd i'r dychweledigion i'r 
ffydd, a galwyd y bedydd hwnw yn Hebraeg tansuddo, 
ac yn Groeg baptizo. Yr oedd y pwnc o fedyddio 
proselytiaid yn destyn dadl yn yr ysgolion Hebraeg 
ddeugain mlynedd cyn genedigaeth Crist. Felly cawn 
yn y cyfnod hwn y ffurf o ddwyfol osodiad, taenellu a 
thywallt, yn dyfod at ochr y ffurf ddynol o fedyddio- 



Y GYFFELTBIAETH GTTATEBOL. 281 

trwy drochiad a thansuddiad. Mabwysiadwyd y gair 
Baptizo yn fuan i ddynodi pob math o olchiadau 
cysegredig. Defnyddir y gair yn yr Apocrypha i 
ddynodi taenelliad yr hwn a halogid trwy gyffwrdd a 
chorph. Gwel Sirach xxxiv. 25. Felly pan ddaeth 
loan Fedyddiwr, hwn oedd y gair mwyaf addas a 
phriodol iddo ef ddefnyddio yn ei gyfeiriadau at fed- 
ydd dwfr a bedydd yr Ysbryd Glan. Bhaid i ni oil 
gredu fod loan wedi bedyddio llawer, ond nid oes un 
prawf ei fod wedi trochi neb. Oni fedyddiodd ef "yn 
yr afon " ? Do. Mae miloedd wedi bod yn yr lor- 
ddonen heb wlychu eu gwadnau. Gellir sefyll yn yr 
afon hono, yn ei chanol hi ar dir sych. Er fod hyny 
yn wir, credwn fod loan wedi myned a'r lesu, ac er- 
aill, i'r dwfr, ac yno godi dwfr a'i law, a'i dywallt ar y 
bedyddiedig (neu ei daenellu) ; a dywedai ei fod yn 
rhagflaenu un a daenellai genedloedd lawer. 

Mae Dr. Hibbard, yn ei "Christian Baptism," yn 
cyfrif y byddai rhaid i loan f edyddio deugain person y 
fynyd er gallu trochi y tyrfaoedd a aethant allan o 
Jerusalem a Judea, &c. 

Mae yr hen ddarluniau (paintings') a wnaed yn y 
chweched ganrif, gan yr hen feistri, yn darlunio loan 
yn sefyll yn yr afon, a'r bedyddiedig ar ei liniau, tra 
fyddai loan yn codi dwfr i'w dywallt ar ei ben. 

Mae genym hanes anffaeledig am un ceidwad car- 
char a fedyddiwyd yn ei dy ganol nos. Chwerthinus 
iawn yw y dull y ceisir egluro trochiad yn nglyn a'r 
hanes, trwy honi fod y ceidwad wedi myned gyda Paul 
a Silas i'r afon Strymon ganol nos; neu "yn sicr fod 
18 



282 Y GYITELYBIAETH GTFATEBOL. 

'bath tubs yn y carchar," ac i'r Apostol roddi cladded- 
igaeth i'r teulu yn y twba. 

Anhawdd iawn cysoni trochiad a bedydd Saul, pan 
ddywedir iddo godi, a chael ei fedyddio, heb unrhyw 
awgrym am symud o'r fan i afon na bath room. Felly 
hefyd hanes Petr yn nhy Cornelius. " A all neb ludd- 
ias dwfr?" &c. 

Tn eglwys Groeg mae y cof-golofnau cerfiedig yn ar- 
ddangos Crist a loan yn sefyll yn y dwfr, a loan yn 
tywallt dwfr ar ben yr lesu. 

Ond gofynir yn anil, " Onid trochi oedd arf eriad y 
ddwy ganrif gyntaf o'r oes Gristionogol ?" Fel y nod- 
wyd eisoes, yr oedd trocliiad yn bodoli yn mysg yr 
luddewon cyn geni Crist ; ond ffrwyth dirywiad moes- 
ol oedd hyny. 

Trwy gynydd arferion defodol, ac o herwydd hin- 
sawdd boeth y De, ac ystyr glasurol y gair Baptizo. yn 
nghyd a llawer o ddirwyiadau eraill a fabwysiadwyd 
gydag eglwys Ehufain, daeth trochi yn arferedig trwy 
fyned yn noetJi i'r dwfr dair gwaith yn olynol. Eto, 
mae profion boddnaus o arferiad bedydd trwy daenell- 
iad a thywalltiad yn y cyfnod boreuaf o'r oes Gristion- 
ogol. Yn ysgrifeniadau Barnabas a Hermas, y tadau 
apostolaidd, niae ami gyf eiriadau at f edydd trwy daen- 
elliad. Tn "Apology" Justin Martyr i'r Tmerawdwr, 
yn y flwyddyn A. D. 150, mae ef yn gochelyd defnyddio 
y gair Baptizo, rhag i'r Tmerawdwr dybio ei fod yn 
golygu trochi, a defnyddia y gair Louo, to wash, i olchi ; 
ond yn ei ysgrifeniadau eraill, gwna ddefnydd rhydd 
o'r Baptizo, yr hyn a ddengys fod Justin Martyr yn 
cydnabod gwahaniaeth rhwng ystyr gysegredig ac ys- 



YE YSGRYTHYR O DDEONGUAD PKIOD. 283 

tyr glasurol y gair. Er mor ddyddorol ydyw olrhain 
hanes y pwnc o fedydd trwy wahanol gyfnodau yr eg- 
Iwys, rliaid yinatal. Er nad wyf yn dysgwyl y bydd i 
mi argyhoeddi unrhyw Fedyddiwr trochedig trwy y syl- 
wadau hyn, dichon y gallaf gadarnhau ryw fedyddiwr 
taenelledig trwyddynt, ac anrhydeddu y gwirionedd. 
Ac hyderaf, yn ofn yr Arglwydd, y bydd i holl ddar- 
llenwyr y gyfrol hon gael eu bedyddio nid a dwfr yn 
unig, ond hefyd a'r Ysbryd Glan ac a than. 



TE YSGKYTHYR O DDEONGLIAD PEIOD. 

" Gan -wybod hyn yn gyntaf, nad oes un brophwydoliaeth o'r 
ysgrythyr o ddeongliad priod." 2 PEDE i. 20. 

Gallwn yn hawdd gredu mai yr 

YMHOLIAD 

canlynol fuasai unrliyw atnraw yn ei wneyd, pe y dy- 
gwyddai i'r adnod anhawdd hon ddyfod o dan sylw ei 
ddosbarth : Pa beth ydyw ystyr y gair priod yn y 
frawddeg hon *? Nid ydyw yn anhawdd deall y gair 
deongliad, ac y mae amgylchranau y benod, yn ogys- 
tal a'r adnod ei hun, yn neilldaoli ysgrifeniadau pro- 
phwydol yr Hen Destament, fel y pethau nad ydynt o 
ddeongliad priod. (Edrycher ar adnodau 19 a 21.) Y 
mae y prif anhawsder yn gorori yn y gair bychan 
priod. Mewn ymddyddan cynredin, defnyddir y gair 
hwn i ddynodi un wedi priodi, neu ynte, yr hyn sydd 
briodol a chyfleus ; ond eglur ydyw. nad y naill na'r 



284 YB YSGEYTHZB O DDEONGLIAD PRIOD. 

Hall o'r ystyron yna sydd i'r gair yn y berthynas hon. 
T mae llawer lladraerydd dysgedig wedi bod yn ceisio 
deongli y gair a ddengys ansawdd deongliad j testyn,. 
ac yn yr achos hwn, tybiwn nas gallwn wasanaethu y 
gwirionedd yn well na rhoddi firwyth eu hymchwil- 
iadau ysgolheigaidd hwy. Yn nghyfrol werthfawr y 
Parch. J. W. Haley, M. A., ar " 1 he Alleged Discrep- 
ancies of the Bible" ceir crynodeb o'r darlleniadau a'r 
aralleiriadau a ystyrir yn fwyaf cywir ac eglurhaol. 
"Wedi rhoddi y cyfieithiad Syriaidd o'r geiriau, gesyd 
Mr. Haley ger bron y dyfyniadau canlynol : 

Esgob Horsley : " Nid oes un brophwydoliaeth o'r 
ysgrythyr o hunan-ddeongliad, neu yn ddeonglydd o 
honi ei hun ; oblegid nid ydyw prophwydoliaethau yr 
ysgrythyrau yn rhagfynegiadau didoledig am ddyg- 
wyddiadau annibynol a gwahanedig, eithr y maent yn 
unedig mewn cyfundrefn reolaidd a chyflawn, oil yn 
terfynu mewn un gwrthddrych gogoneddus lledaen- 
iad yr efengyl, a sefydliad perffaith teyrnas y Mes- 
siah." 

Dr. John Owen : " Nid cynyrch brwdfrydedd dych- 
ymygol dynion, nid firwyth dirnadaeth eu meddyliau 
hwy eu hunain, nid deongliad o ewyllys Duw gan 
ddeall dyn ; hyny ydyw, o eiddo y prophwydi eu 
hunain." 

Dr. Adam Clarke : " ' O ddeongliad priod,' yn deill- 
iaw o wybodaeth neu ddyfais y prophwyd ei hun ; neu. 
ynte yn genedliad cyfrifiad neu amcaniaeth. Yn 
mhell o ddyfeisio testyn eu rhag-fynegiadau, nid yd- 
oedd y prophwydi henafol yn gwybod hyd yn nod 
ystyr yr hyn a ysgrifenent eu hunain." 



YB TSGBYTHYB O DDEONGLIAD PKIOD. 285 

Archesgob Whately : "Nid ydyw prophwydoliaeth i 
f od yn ddeonglydd iddi ei hunan ; hyny ydyw, ni 
ydyw ei synwyr llawn iV wneuthur allan (f el cyf an- 
soddiadau o fathau eraill) drwy fyfyrdod o eiriau y 
brophwydoliaeth ei hun, ond i gael ei deongli gan y 
dygwyddiadau sydd yn gyflawniad o honi." 

Dr. Samuel Davidson : " Nid oes un brophwydol- 
iaeth yn caniatau eglurhad priodol i'w ttefarwr." 

Dr. Charles Hodge : " Tr oedd yr hyn a ddywedai 
prophwyd, nid yn ddynol, ond yn ddwyfol, Nid de- 
ongliad ydoedd o eiddo y prophwyd ei hun o feddwl 
ac ewyllys Duw. Tr oedd yn llefaru megys cyfrwng 
yr Ysbryd Glan." 

Alford, Tholuck, De Wette a Huther. "Y mae 
prophwydoliaeth yn tarddu, nid o ddeongliad dynol; 
hyny ydyw, nid ydyw yn rhag-ddywediad o eiddo dyn 
yn gwybod pa beth a feddyliai pan yn ei lefaru." 

At yr uchod gallwn ninau ychwanegu y Cyfieithiad 
Diwygiedig, yr hwn a ddarllena : " Gan wybod hyn yn 
gyntaf, nad oes un brophwydoliaeth o ddeongliad dir- 
gelaidd" (private [ymyl y ddalen, special] interpret- 
ation). 

Gwelir fod ychydig wahaniaeth rhwng y darlleniad- 
au uchod, ond gyda eu gilydd, y maent yn ein harwain 
i gredu mai dysgeidiaeth y frawddeg ydyw : fod y 
gallu a feddai y propTiwydi i ragfynegi dygwyddiadau 
y dyfodol nid yn feddianedig ganddynt Jiwy eu hun- 
ain, ond yn gyfranedig iddynt gan Ysbryd yr Ar- 
glwydd. Y mae y deongliad hwn yn cytuno, yn 

(1.) A hanfod pob gwyddadaeth resymol am ysbryd- 
oliaeth y JBeibl. Y mae amryw frydegau gwahanol 



286 YE YSGKYTHYB O DDEONGLIAD PEIOD. 

parth modd a graddau yr ysbrydoliaeth ddwyfol a 
gyfarwyddai feddyliau y prophwydi. Deil rhai fod 
pob prophwyd yn derbyn hyfforddiant pa fodd i gyf- 
ansoddi a lleoli pob brawddeg, pob gair, pob sill, ac 
hyd yn nod arwyddnodau lleiaf y llafariaid Hebreig,. 
ac felly nad oeddynt hwy ond ysgrifen-weision yn Haw 
Tsbryd Duw. Barna ereill fod sylwedd y genadwri 
yn cael ei drosglwyddo i feddwl y prophwyd gan yr 
Ysbryd, ond fod ffurf a threfn y geiriau a'r brawddeg- 
au yn gynyrch chwaeth a gallu y prophwyd ei hunan. 
Barna eraill drachefn fod cysylltiad Ysbryd Duw ag 
ysbrydoedd y prophwydi yn gynwysedig yn unig 
mewn rhyw fath o oruwch-lywodraeth ddyrchaf ol, gyf- 
eiriol, a chywirol. Myntumia dosbarth arall fod pob 
prophwydoliaeth yn ddwyfol, ond nad ydyw dull ei 
rhoddiad i'r lief arwr bob amser yn wyrthiol ; eithr yn 
hytrach. yn effaith ymwneyd a'r meddwl mewn ffordd 
gyffredin. Gan nad pa un o'r gwyddorau uchod sydd 
gywir, nid oes un gwrtndarawiad rhwng y deongliad 
uchod a'r cyfryw. Y mae yr eglurhad yn cytuno, yn 

(2.) A tliystiolaeth yr ysgrifenwyr sanctaidd am 
darddell y cenadwriaetliau a ymddiriedwyd iddynt* 
Hawliai y prophwydi eu bod yn traddodi i'r byd yr 
hyn a dderbyniasent gan Dduw. G-ellir gweled yr 
honiadau hyny yn y lleoedd canlynol, a'u cyffelyb : 
2 Sam. sxiii. 2; Jerem. i. 9; Bhuf. iii. 2; Act. i. 16; 
2 Pedr i. 11; 1 Cor. ii. 13 ; 2 Tim. iii. 15, 16 ; &c. 

Y mae yr eglurhad yn cytuno, yn 

(3.) A. syniadau tra-dyrchafol yr oesau am Lyfr 
ardderchog yr Arglwydd. Yn hyn y gorwedd ei rag- 
oriaeth anf eidrol ar holl lyfrau y byd. G-allem fabwys- 



NEFOEDD NEWYDD A DAEAB NEWYDD. 287 

iadu syniadau yr enwog Farrar pan yn ysgrifenu ar 
"Ysbrydoliaeth y Beibl" yn y "Bible tfdueator," a 
dweyd, "Y mae dalenau pob llyfr arall yn dwyn 
prawfion ar eu gwyneb o wendid, a phechod dynol, 
ond nid oes cymaint ag un staen ar hwn o'i ddechreu 
i'w ddiwedd. Tn llyfrau y ddaear, gwelir yn fynych 
nwydau dynol yn ysgubo drostynt, ond nid oes yn 
hwn byth frawddeg aflywodraethus. Y mae pob llen- 
yddiaeth arall yn ymddibynu am ei gallu ar athrylith 
ddynol, a gogoniant hyawdledd dyn ; ond nid ydyw 
llenyddiaeth y Beibl yn ymddibynu ar y f ath addurn- 
iadau, ac y mae yn tra-rhagori ar bob peth hebddynt. 
Y mae llyfrau eraill yn ynrwneyd ag amserau a chen- 
edloedd neillduol, ond hwn yn dal perthynas a phob 
oes, ac a phob cenedl. Ymddibyna pob cyfrol arall, i 
raddau helaeth, am ei llwyddiant ar yr iaith yn mha 
un yr ysgrifenir hi, ond ymddibyna y gyfrol hon am 
ei llwyddiant ar yr ysbrydoliaeth sydd yn llifeirio 
drwyddi." 



NEFOBDD NEWYDD A DAEAE NEWYDD. 

" Eithr nefoedd newydd, a daear newydd, yr ydym ni, yn ol ei 
addewid ef, yn eu dysgwyl, yn y rhai y mae cyfiawnder yn car- 
tref u. " - 2 PEDE' iii. 13. 

Un . 

YMHOLIAD 

mawr sydd yn cael ei gymell gan y geiriau hyn, sef, 
Pa beth a olygai Pedr wrth y nefoedd neivydd, a'r 



288 NEFOEDD NEWYDD A DAEAB NEWTDD. 

ddaear newydd y dywed f od Crist wedi eu haddaw, a'r 
Crisfcionogion yn eu dysgwyl ? 

Y mae y testyn yn un o gyfres o gyfatebiaethau 
rliwng sefyllfa y byd cyn, ac wedi y diluw, a sefyllfa y 
byd cyn, a<3 wedi y farn dragywyddol. Amcan y cyf- 
atebiaethau yn nghyd ydyw profi sicrwydd dinystr olaf 
anian. Yr ymresymiad sydd gan Pedr ydyw hwn : 
boddwyd y byd unwaith a diluw; yr oedd cyflwr y 
byd yn flaenorol i'r trychineb hwnw yn gyffelyb i'r 
hyn fydd cyflwr y byd yn flaenorol i'w olosgiad diwedd- 
af ; os y boddwyd y byd yn yr amgylcMadau hyny, y 
mae yn dyfod yn gredadwy y llosgir y byd yn yr un- 
rhyw amgylchiadau. Yn yr adnodau blaenorol, y mae 
yr Apostol yn rhag-hysbysu ymddangosiad dosbarth o 
ddynion yn y byd, dynion ag y mae hyd yn nod eu 
henwau, bytn er pan gyfansoddwyd y Salm gyntaf, 
yn gollwng allan arogl fliaidd cabledd, sef qwaiwar- 
wyr. Pe byddai yn ngallu y rhai hyn, taflent Dduw 
oddiar orsedd y cyfanfyd, ac alltudient ef yn dragy- 
wyddol o derfynau ymwybodolrwydd dynion. Dywedir 
y bydd i'r gwatwarwyr hyn ymddangos "yn y dyddiau 
diweddaf ," ac y gofynant yn wawdiol a gwatwar-wenog, 
"Pa le y mae addewid ei ddyfodiad ef ? Canys er pan 
hunodd y tadau, y mae pob peth yn parhau fel yr 
oeddynt o ddechreuad y greadigaeth" (adn. 4edd). 
Bydd iddynt ymresymu bodolaeth dragywyddol mater, 
a hyny yn ei ffurf bresenol; y bydd cylch-deithiad y 
tymorau yn ddiderfyn, ac na chymer byth un ataliad 
le yn nirwyniad annherfynol ser a phlanedau. Claddu 
ymresymiad anflyddol y gwatwarwyr hyn mewn tywyll- 
wch a gwarth ydyw amcan Pedr yn y benod, ac y mae 



NEFOEDD NEWYDD A DAEAK NEWYDD. 289 

yr adnod uchod yn gyfran o'r ymresymiad hwnw. 
Megys y dywedasom, y llwybr a gymera ydyw ymres- 
ymu y posiblrwydd o ddinystr y cread yn y dyfodol 
oddiwrth y dinystr a f u arno yn y gorphenol, yn nydd- 
iau Noah. Gallasai Pedr, a gall dynion eto, sylfaenu 
y grediniaeth o gyfnewidiad olaf anian ar brofiad y 
byd o bob peth materol a gweledig. Dysga lioll ysgol- 
ion athroniaeth naturiol, fod pob gwrthddrych anian- 
yddol, dan ddylanwad deddfau digyfeiliorn y greadig- 
aeth, yn cyrhaedd rhyw argyfwng yn ei hanes. Y mae 
pob peth o'n deutu yn cyrhaedd at ryw eithaf bwynt, 
ac wedi cyrhaedd hwnw, yn edwino, ac yn gwywo ym- 
aith. T mae hyn yn wirionedd eghir am bob peth 
creadigol; yn wirionedd am flodau, am dymorau, am 
anifeiliaid, am ddynion, am bawb. Dyna y blodeuyn a 
gafwyd yn anrheg gan gyfaill ; wedi bod yn y ffenestr 
am ysbaid, dengys ei rudd fod afiechyd wedi gafaej 
ynddo. Symudir ef yn gyfagos at y tan rhag ofn ei 
fod wedi cael anwyd, ond gwywo wna yn y gwres. 
Gosodir ef drachefn mewn sane fanteisiol i ddal go- 
hebiaeth a'r haul, ond nid oes arwydd o ddychweliad 
ei yni. Gofynir ganddo ddrachtio y dyfroedd a osodir 
ar ei wefus gyda yr un gofal ag a arferir gan y fam 
wrth wlychu g wefus ei phlentyn a gwin, tra yn marw ; 
ond yn lie adfywio, gwanychu y mae. Er pob peth, y 
mae deddf ei fodolaeth yn dirwyn i fyny. T mae hyn 
yn wirionedd, nid yn unig am y blodeuyn, ond hefyd 
am yr haul. T mae diwrnod mawr yr haul yn mlaen. 
Diwrnodau pwysig iddo ef ydoedd diwrnodau arliwio 
blodau amryliw Paradwys ; pelydru ar Iwybrau Abra- 
ham yn Mesopotamia ; edrych ar losgiad dinasoedd y 



290 NEFOEDD NEWYDD A DAEAB NEWYDD. 

gwastadedd ; ac yn enwedig, gwisgo ei orcliudd ddu 
pan welodd ei Grewr yn trengu yn Nghalf aria. Ond 
y mae ei ddiwrnod mawr ef yn nes yn mlaen, y diwr- 
nod pan y caua ei lygad ei htman yn angeu. T mae holl 
gerbydresi y cread yn esgyn i ben goswyneb (incline) 
bodolaeth, ac unwaith y cyrhaeddant yno, o angen- 
rheidrwydd, bydd yn rhaid iddynt gyflymu i'r ochr 
draw. Ond nid ar athroniaeth y sylweddau creadigol 
y sylfaena Pedr ei ymresymiad o ymollyngiad olaf an- 
ian, eithr yn hytrach ar amgylchiad hanesyddol ag y 
mae traddodiad, daeareg. a Beibl, yn cyd-dystiolaethu 
i'w ddygwyddiad. Gallasai Pedr, a gall dynion|eto, 
nid yn tmig apelio at ddeddfau adnabyddus, bywhad 
a marwolaeth niater, am sail i'r grediniaetn o doddiant 
y cread yn ngwres y f arn ; ond gallasai hefyd ddyfynu 
tystiolaethau digamsynied yr ysgrythyrau. Y mae 
yma ganoedd o adnodau yn y Llyfr ag ydynt megys 
tan-glychau y dinasoedd, yn galw sylw dynoliaeth at y 
tan mawr agoshaol. T mae anian, a defnyddio iaith 
Paid, megys caroharor prudd yn edrych rhwng barau 
ei gell am ddydd ei ryddhad, a datguddiad meibion 
Duw. Yn y benod hon, nid y tebygolrwydd, ac nid y 
sicrwydd o olosgiad cyffredinol sydd gan Pedr, ond y 
posibilrwydd o hono ; ac wrth ddysgu nyny, noda 
allan amryw ffeitMau yn hanes boddiad y byd ydynt 
yn meddu ar eu gwrthbarthau yn athrawiaeth llosgiad 
y byd. Y mae y gyf atebiaeth yn darawiadol ac add- 
ysgiadol. Sylwer ami, 

1. Megys ag nad ydoedd meithder y cyfnod a gyf- 
ryngai rhiong creadigaeth y byd aV diluw yn un 
rhwystr i'r diluw ddyfod, felly ni fydd i ohiriad yr 



NEFOEDD NEWYDD A. DAEAB NEWYDD. 291 

argyf\ong olaf luddio ei ddyfodiad yntau. Pan yn 
ysgrifenu am y ddaear cyn y diluw, dywed yr Apostol 
ei bod yn sefyll o'r dwfr, a thrwy ddwfr, " er ys talm." 
Defnyddia ymadrodd anmhenodol, " er ys talm." Nid 
rhywbeth. newydd gymeryd lie ydoedd creadigaeth y 
byd, yn amser y cynddiluwiaid. Ac y mae yn dra 
theilwng o sylw, mai daiiunio y gwaith creadigol tra 
yn ei sefyllfa dryblithol, y mae Pedr, ac nid ar ol ad- 
drefniad y chwech diwrnod. Yr oedd y ddaear, fel y 
darlunia hi, yn sefyll " o'r dwfr, a thrwy ddwfr." A 
a'r rneddwl yn ol cyn creadigaeth Adda, pan oedd an- 
nhrefn yn rhedeg yn wyllt, cyn f od crystyn y ddaear 
wedi caledu, pan ydoedd tywyllwch yn ymddeor ar wyn- 
eb y dyfnder. Gall Pedr, felly, wrth ddesgrifio oedran 
y byd cyn y diluw, fod yn myned a ni yn ol, nid dros 
chwe' mil o flynyddoedd, ond dros chwe' mil'o oesau; 
beth bynag at gyffiniau y dechreuad mawr yn mha un 
y creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Y mae llawer o 
ymgeisiadau wedi eu gwneyd er penderfymi pa bryd 
yr ymnwyfodd natur yn ei babandod. Y mae Hugh 
Miller, a daearegwyr eraill, wedi bod yn ymdrechu. 
cyfieithu geirluuiau Duw, cerfluniedig yn y graig, ac 
wedi disgyn i lawr, gan wneyd grisiau o haen ar ol 
haen, a phob haen yn dynodi cyfnod yn ffurfiad y cre- 
ad, i lawr at y gronynfaen sylfaenol, y man lie y mae- 
echelydd y byd yn troi, ac y maent hwy wedi cyhoeddi. 
yn ddibetrus fod y byd wedi ei gawellu gan anfeidrol 
allu filoedd o flynyddau cyn fod Adda wedi teimlo- 
gwaed-guriad bywyd. Y mae yn wir fod anian yn y 
gwanwyn yn ymddangos yn llonwych a gwisgi. Y ma& 
ei dillad yn fwy eirian na gwaith yr efelychydd celf- 



292 NEFOEDD NEWYDD A DA.EAE NEWJDB. 

yddydol, eto rhaid peidio anghofio, ac nis gellir gwadu, 
mai addurniadau cywrain, ond gwywedig, ydynt oil. 
Na feddylied neb fod gwaith natur yn gwisgo yn 
ieuanc yn profi ei bod felly; na, yr hen fam anwyl, pan 
y mae yn ymneillduo i orphwys yn yr hydref , y mae ei 
phen gwyn yn dyfod i'r golwg, y mae ei henaint ar- 
dderchog yn ymddangos, a rhychau dyfnion ei gwyneb 
yn hawdd eu gweled. Tn ei henaint, er hyny, y mae 
yn dra charedig i'w holl blant; ac wedi i bawb ei 
.gwrthod, egyr hi ei mynwes i roddi gorphwysfa idd- 
ynt, hyd yr adeg y cyflwyna hwy yn anf arwol i Freiiin 
nefoedd a daear. Yn nghyfrifiad dyn, meddai Pedi', 
.gall y cyfnod oddiyma i'r f arn olaf ymddangos yn faith 
ac estynedig, ond yn nghyfrifiad dyn yn unig y mae 
felly. Nid felly yr ymddengys i'r Arglwydd. "Eithr 
yr tin peth hwn na fydded yn ddiarwybod i chwi, an- 
wylyd, fod un dydd gyda'r Arglwydd megys mil o flyn- 
yddoedd, a mil o flynyddoedd megys un dydd." (Ada. 
8.) Gan nad oes dim yn mynwes Duw ond llanw tra- 
^ywyddol o addfwynder a dedwyddwch, a hwnw yn 
bur, yn ddigymysg, ac yn annherfynol, nid ydyw hir- 
der na byrder amser yn ddim i'r Jehofah. Y peth 
.sydd yn cymell dyn i sylwi ar dreigliad amser ydyw, ei 
fod yn annedwydd. Prawf sicr fod y dyn yn credu y 
buasai yn ddedwyddach yn rhywfan arall amgen yn yr 
.addoldy, ydyw ei waith o hyd yn edrych i gyf eiriad yr 
awrlais. Nid ydyw dyn wedi ymgolli mewn dyddordeb, 
yn gwybod dim faint ydyw o'r gloch. Ac yn wir, dyn 
ddyfeisiodd offerynau drwy ba rai y mae amser wedi 
ei ranu i oriau, chwarteri, a xnomentau. Pan wnaeth 
Duw awrlais niawr y cread, g wnaeth ef yn y fath fodd 



NEFOEDD NEWYDD A DAEAE NEWYDD. 293 

fel na wyr dynion ddim faint ydyw o'r gloch ar eu 
tyngedf en ; ac ni fydd i gloc mawr Duw daro hyd nes 
y tery haner nos yn uffern, ac un o'r gloch y boreu yn 
neuadd gwleddoedd yr Oen. Ond y mae yn bur deb- 
ygol f od yr Apostol, wrth ddweyd " f od tin dydd gyda'r 
Arglwydd megys mil o flynyddoedd, a mil o flynydd- 
oedd megys un dydd," yn cyf eirio yn benaf at ddrych- 
feddwl arall, sef na fydd i amser, gyda ei holl gyfnew- 
idiadau, rwystro dygiad oddiamgylch gynlluniau bwr- 
iadedig y nefoedd. Nid felly y mae gyda dyn. Tn 
nghwrs amser, gall myrdd a mwy o bethau ddygwydd 
iddo ef. Y mae yn rhaid iddo wneyd brys i osod ei 
gynlluniau mewn gweithrediad, onide disgyna ei ben 
i'r gweryd yn llawn o ddyluniadau anghyflawnedig. 
Ond nid oes eisiau i'r Anfeidrol fod mewn unrhyw 
frys ; y mae tragywyddoldeb ar ei hyd at ei wasanaeth 
ef. Os ydyw yn ei gyngor wedi gosod dyddiad y f arn 
yn mhell yn mlaen ar groniclau y dyfodol, ni fydd i 
ddim a ddygwydd yn y cyfamser, rwystro ei ddyfod- 
iad, Ac y mae yna ryw reswm trugarog dros yr oed- 
iad. Dyma ef : "Hid ydyw yr Arglwydd yn oedi ei 
addewid (fel y mae rhai yn cyfrif oed) (oediad) ond 
hir-ymarhous yw efe tuag atom ni, heb ewyllysio fod 
neb yn golledig, ond dyfod o bawb i edifeirwch." 
(Adn. 9.) Buasai dydd y cyfrif manwl wedi myned 
heibioj buasai damnedigaeth myrdd o eneidiau yn 
ffaith hanesyddol, pe na buasai am drugaredd lor. T 
mae ef wedi trefnu i oes ar ol oes fyned heibio, i gen- 
edlaeth ar ol cenedlaeth i basic, a hyny er iV galon 
f awr dderbyn rhyddhad wrth wneyd miliwnau ychwan- 



294 NEFOEDD NEWYDD A DAEAR NEWYDD. 

gol yn llestri trugaredd. Hon ydyw y gangen gynt- 
af yn y gyfatebiaeth. 

2. Megys ag y crewyd ac y boddwyd y byd trwy 
air Duw, felly trwy offerynoliaeth yr un gair, gall 
gael ei ddinystrio eto. Dywedir am y ddaear cyn y 
diluw, ei bod trwy AIR Dmv yn sefyll o'r dwfr, a dy- 
wedir am y byd cyn y farn, "Eithr y nefoedd a'r ddae- 
ar sydd yr awrhon, ydynt trwy yr un GAIR wedi eu 
rhoddi i gadw i dan, erbyn dydd y farn, a distryw yr 
anwir ddynion." (Adn. 7.) Y cwestiwn pwysig i'r 
ymresymiad ydyw, a oes yn holl hanes gair Duw yn y 
gorpnenol un engraifft o f ethiant ? Tn holl gylchoedd 
y cread, a ellir cyf eirio at un anffodrwydd a ddygwydd- 
odd iddo ? Os y gellir, nyni a wnawn y cyfaddenad, 
er y bydd gwneyd y cyfaddenad yn gwneyd y bydys- 
awd i ni yn un cruglwyth o ansicrwydd ; eto, deued a 
ddelo, nyni a wnawn y cyfaddenad, y gall ef fetnu 
dracnefn yn y dyfodol. Beth bynag a fethodd un- 
waith, efe a all f ethu eilwaith. O'r tu arall, os nad ell- 
ir nodi allan un cynyg anffynianol o eiddo y gair yn 
ol, gwasanaetha hyny yn gadarnhad i'r grediniaetb. y 
bydd yn ddigonol yn mb.ob prawf dyfodol. Gair Duw 
wedi methu ! ! Na, pan lefarodd Duw y gair ar y de- 
cnreu, troai bydoedd yn eu cylchoedd o amgylch i'r 
orsedd, ac ymddangosai cyfundrefnau glanwedd, yn 
cael eu dirysgwyd gan cnwerthin, yn ei bresenoldeb. 
Llefarodd y gair "Bydded," ac yn union yr oedd gor- 
ymdeithiau o fydoedd dysglaer a llawen yn weladwy o 
dan y bwaau tragywyddol. Gan eu hamlder, oraclwyd 
y ffurfafenau ; ymguddiai planedau y tu ol i blanedau. 
Tmgnawdolodd y gair creadigol mewn crynswthau o 



NEFOEDD NEWYDD A DAEAB NEWYDD. 295 

fater newydd ac ardderchog. Trwy " air ei nerth " y 
mae j cread mawr eto yn cydsefyll. Pe y gwanychai 
fel cynalbost yr adeiladwaith annherfynol, byddai y 
cwbl yn annhref n, ac yn f arwolaeth mewn eiliad. Gair 
Duw wrth ddisgyn ar wythienau y cread, yn amser y 
diluw, ddarfu eu hagor, fel y boddodd y byd yn ei 
waed ei him. Cyn y gellir yn llwyddianus wrthbrofi. 
dinystr olaf anian, y mae yn rhaid bod yn alluog i 
wadu bodolaeth myrdd o gysawdau ; profi boddiad y 
byd a diluw yn gelwydd ; ie, gwadu bodolaeth y Duw 
mawr ei hunan, ac nid oes ond yr ynfyd yn ei ymerod- 
raeth a ymdrecha wneyd hyny. 

3. Megys ag y gadawodd y diluw ei argraff anni- 
leadwy ar y ddaear, felly gall tan y farn drachefn 
effeithio cyfnewidiadau cyffelyb, neu fwy. T mae 
wedi aros yn gwestiwn o ddadl yn mysg duwinyddion 
a gwyddonwyr, pa un a fu y diluw yn gyffredinol, neu 
beidio. A orchuddiodd ef yr oil, neu ran o'r ddaear "? 
Tr ydym wedi bod yn rhoddi y gofyniad i wahanol 
awdurdodau, A f u y diluw yn gynredinol? T mae yr 
atebiadau a gawn yn gadarnhaol. Dywed esgyrniaeth 
yr afanc bach ar ben yr Himalaya, un fil ar bymtheg o 
droedfeddi uwchlaw gwastadrwydd y mor, f od y diluw 
wedi bod yn gyffredinol, onide nas gallasai ef gyrhaedd 
yno ; mai cael ei gludo ddarfu iddo yn ngherbyd barn- 
ol y Brenin. Y mae anallu yr holl genedloedd i ddyl- 
yn eu hachyddiaeth yn mhellach ynol na phreswylwyr 
yr arch, yn profi na ddarfu i un genedl orfyw y galan- 
astra. Tr un peth ydyw tystiolaeth elephantiaid Aff- 
rica, a gafwyd yn gladdedig yn nhiroedd Tartari a Si- 
beria. Dywed Josephus, yr hanesydd luddewig, Ber- 



296 NEFOEDD NEWYDD A DAEAE NEWYDD. 

osus, yr hanesydd Chaldeaidd, Hieronymus, yr hanes- 
ydd Aiphtaidd, Abyderus, yr lianesydd Assyriaidd, fod 
y diluw wedi gorcliuddio lioll wyneb y ddaear ; ac a. 
hwy y mae Cyril, Diodorus, Strabo, Plato, ac Ovid yn 
cytuno. A phe na ddywedasai un o honynt hwy hyny, 
y mae tystiolaeth yr oraclau dwyi'ol yn ddigonol. Ac 
yn mhellach, difrodwyd a difwynwyd y ddaear gan y 
diluw mawr. Drylliwyd ei gewynau, symudwyd ei 
gwythienau o'u lleoedd, a chollodd ei gwyneb lawer 
o'i harddwch blagurog. Fu y ddaear byth yn iach 
wedi yr ysigfa ofnadwy a gaf odd y pryd hwnw ! Os 
yr effeithiwyd y fath gyfnewidiadau drwy ddwfr, ai 
anghredadwy yr effeithir cyfnewidiadau mwy gan dan 
y golosgiad ? 

4. Megys yr ymddangosodd byd neivydd ar ol y di- 
luw, felly ymddengys nefoedd a daear newydd wedi 
lielyntion y farn. "Eithr nefoedd newydd, a daear 
newydd, yr ydym ni (yn wrthgyferbyniol i Noah) yn 
ol ei addewid ef, yn eu dysgwyl," &c. 

Wrth y " nefoedd newydd a daear newydd " y gol- 
yga rhai y diwygiadau crefyddol mawrion sydd i flaen- 
ori y mil-flwyddiant. Yr ydym yn credu y daw y rhai 
hyny, ac y bydd eu dylanwad yn chwyldroadol, yn gy- 
maint felly fel y gosodir gwedd o newydd-deb ar wa- 
hanol gylchoedd. Cyfnewidiad mawr fydd syrthiad 
Babylon, carthiad Mahometaniaeth o Jerusalem, ad- 
gyf odiad eglwysi Asia, a sychiant af on yr Euphrates, i 
wneyd ffordd i freninoedd y Dwyrain i ddyfod o dan 
luman y Groes. Bydd gwedd newydd ar y byd wedi i 
gyfandir anffyddol Ewrop ddyfod yn fagwrfa diwyg- 
wyr, a chaniadau iachawdwriaeth yn amgylchu yr yn- 



NEFOEDD NEWYDD A DAEAB NEWSDD. 297 

ysoedd. Ond, gan mai rhywbeth i gymeryd lie cyn 
dyfodiad Crist ydyw hwna, rhaid i ni gredu mai nid 
adnewyddiad dynoliaeth ydyw yr hyn a addawir ac a 
ddysgwylir yu y geiriau hyn. T mae yr olygf a lion 
i'w gweled y tu draw i fflamau y golosgiad, ac wedi i 
ddynion gael eu pwyso yn nghlorianau y farn. Drwy 
ddylanwad fferyllol tanau y dydd hwnw, bydd i'r ddae- 
;ar gael ei glanhau, ei hysgafnhau, a'i gwneyd yn dry- 
loew, f el y gall Duw ei chadw yn oes oesoedd yn un o 
gronf eydd ei gywreinion, modd y gallo y rhai a achub- 
wyd ami, yn achlysurol ymweled a'i Bethlehem a'i 
Chalfaria hi. Cymer y fath ad-drefniad le yn y nef- 
oedd ac ar y ddaear, fel, a siarad yn gymarol, bydd y 
ddwy adran yn gwbl newydd. 

Diwrnod mawr fydd y diwrnod hwnw ! Tstrom 
f awr fydd ystorm y farn ! Olywir bualgorn yr arch- 
angel yn chwyrnogli yn yr entrychion. Gwelir y 
cread yn agor ei safn yn rhwth, megys mewn ymdrech 
yn tynu ei anadliad olaf. Bydd chwareufa yr ystorm- 
ydd yn fflamiau, ac ystordai anweledig y cread yn dan. 
Clywir trwst ofnadwy myrdd o blanedau yn gwrthdaro 
yn erbyn myrdd o blanedau ar reilffyrdd yr eangder. 
Aiff tyrfaoedd o ser, hen ac ieuanc, allan o'r golwg y 
tu draw i leni bydoedd disgynedig. Gwelir bydoedd 
o ddwfr yn myned yn byramidiau o dan. Tynir i lawr 
scaffaldiau y cread, ac ymollynga a thodda pob peth 
.gan wir wres. Berwa moroedd, hedf ana inynyddoedd, 
llewyga ynysoedd, pob peth yn myned ac yn cyfnewid, 
ond Craig dragywyddol yr iachawdwriaeth. Os ys- 
.gydwa cyfandiroedd, deil y cyfamod yn ddigryn. Os 
y ty wylla yr haul, gwena Haul y cyfiawnder. Os syrth 
19 



298 Y DDADL KHWNG MICHAEL A ? B DIAFOL 

y ser, bydd seren Bethlehem yn Uewyrchu. Os aiff yr 
adeilad ar dan, bydd ei breswylwyr yn ddiogel yn nhy 
Tad yr lesu. 



Y DDADL EHWNG MICHAEL A'E DIAFOL 
NGHYLCH COEPH MOSES. 



" Eithr Michael yr arch-angel pan oedd efe, wrth ymddadleu a 
diafol, yn ymresymu yn nghylch corph Moses, ni feiddiodd 
ddwyn barn gablaidd arno, eithr efe a ddywedodd, Cerydded yr 
Arglwydd dydi." JTTDAS 9. 

Y mae gan esbonwyr bedair ffordd i ateb yr 

YMEOLIADAU 

* 

a awgrymir yn naturiol gan ddarlleniad y geiriau hyn. 
Yr yroholiadau ydynt : Pa berthynas a allasai f odoli 
rhwng Micnael yr arch-angel, a chorph Moses ? Pa 
beth a achlysurodd yr anghydfod rhwng yr archangel 
a'r diafol ? Pa bryd, ac yn mha le, y cymerodd y 
ddadl a grybwyllir le ? 

Atebir hwy gan un dosbarth o esbonwyr drwy ddweyd 
na chymerodd y fath ymrafael le erioed yn wirionedd- 
ol, ond mai cyfeirio y mae Judas at chwedl luddewig, 
yn yr hon nis credai ei hunan, a hyny yn unig am ei 
bod yn gwasanaethu i egluro yr athrawiaeth a gym- 
ellai, sef , na ddylem " gablu y rhai sydd mewn awdur- 
dod." Yn ol Origen, Newcome, a lluaws ar en hoi 
hwy, cyfeiriad sydd yma at draddodiad disail, a anwyd 
yn nychymyg y genedl, ac a groniclwyd megys gwk- 



YN NGHYLOH COKPH MOSES. 299 

ionedd ganddynt yn un o'u llyf rau anghanonaidd ; ond 
nad ydoedd Judas wrth grybwyll y traddodiad yn can- 
iatau ei wirionedd, eithr yn unig yn tynu moeswers 
oddiwrtho. Gall y fath syniad, megys y mae, fod 
yn f oddhaol i rai meddyliau ; ond i grediniwr syml 
yn ysbrydoliaeth y Beibl, y mae y fatli syniad yn 
creu anhawsder difrifolach na'r un y proffesa ei 
symud ymaith. Yn gymaint ag fod apostol ysbrydol- 
edig yn hysbysu fod corph Moses wedi bod yn destyn 
dadl rhwng Michael a'r diafol, ac fod y ddau wedi 
gwrthsefyll eu gilydd a rhesymau, yr ydym yn cael 
ein gorfodi i gredu fod yr hanes yn wirionedd, gan 
nad pa un a fyddwn alluog neu beidio i daflu goleuni 
ar ei f anylion. 

Ffordd arall, lawn mor anfoddhaol, o geisio myned i 
guddgellau yr adnod, ydyw drwy dybio fod yma gyf- 
eiriad arallol at amgylchiad hanesiol a nodir gan y 
prophwyd Zechariah (Zech. iii. 2). Darlunia y pro- 
phwyd Josua yr archoffeiriad "yn sefyll ger bron 
angel yr Arglwydd, a Satan yn sefyll ar ei ddeheulaw 
ef i'w wrthwynebu ef," wrth yr hwn y dywedodd yr 
Angel, " Oerydded yr Arglwydd dydi, Satan." Hoair 
fod Josua yr archoffeiriad yn cynrychioli y genedl lu- 
ddewig, ac fod y genedl luddewig yn gorph Moses yn 
yr un ystyr ag y mae Paul yn galw Cristionogion yn 
gorpJi Urist, ac felly mai cyfeiriad sydd gan Judas yma 
at waith Satan yn gwrthwynebu Josua fel cynrychiol- 
ydd y genedl luddewig. Y mae y deongliad hwn mor 
ddirdyniedig, fel nas gall fod yn gredadwy. 

Yn yr ymdrech i gyrhaedd at wir achos yr anghyd- 
f od rhwng Michael a Satan, cymer trydydd dosbarth 



300 Y DDABL EHWNG MICHAEL A'E DIAFOL 

Iwybr gwahanol, sef drwy geisio ei gwneyd yn debyg 
fod y diafol yn dadleu. y dylasai Moses gael claddedig- 
aeth gyhoeddus, ac nid claddedigaeth ddirgelaidd, ond 
mai ei amcan yn hyny ydoedd, nid anrhydeddu Moses 
fel y gwag honai, eithr yn hytrach rhoddi cyfleustra 
i'r Israeliaid gyfodi ei gorph o'r bedd, er ei addoli. T 
mae llawer o ystyriaethau sydd yn gwneyd y gredin- 
iaeth hon yn un gymeradwy a phoblogaidd. T mae yn 
cydredeg ag amryw ffeithiau adnabyddus ; megys mai 
yr Arglwydd ei hunan ddarfu gladdu Moses; fod y 
gladdedigaetb yn ddirgelaidd ; ac fod tuedd gref yn y 
genedl at eilun-addoliaeth. O dan yr amgylehiadau r 
ac ar wahan i ystyriaethau eraill, nid ydyw y dybiaeth 
fod yr Arglwydd wedi gosod Michael yn warcheidwad 
corph Moses, fod Satan wedi rnyned ato yn nawlio 
rhoddiad i fyny iddo ef gorph. yr Arweinydd, ac mai ei 
amcan ydoedd dyrysu bwriadau Duw, a dwyn y genedl 
i addoli y creadur yn fwy na'r Creawdwr yn gyfryw 
ag y gellir ei thaflu ymaith, oddigerth naill ai ei bod 
yn anghyson a thonyddiaeth rhanau eraill o'r ysgryth- 
yrau, neu ynte fod tybiaeth arall ddirprwyol yn cymer- 
adwyo ei hunan yn well. Tmddengys i ni fod cywir- 
deb y farn hon yn ymddibynu ar nodwedd yr atebion 
a ellir roddi i'r cwestiynau canlynol : A ydyw yr Hen 
Destament yn ein harwain i gredu fod tuedd yn y 
genedl luddewig, yn y cyfnodau hyny i addoli cyrph 
meirwon ? A oedd syniadati y genedl am Moses, fel ar- 
weinydd, yn gyfryw ag ai gwnelai yn debyg y buasent 
yn ei addoli, ond iddynt gael golwg ar ei gorph "? A 
ydyw yr ysgrythyr yn dysgu mai er atal eilun-addol- 
iaeth yn Israel y claddwyd Moses gan yr Arglwydd ei 



YN NGHYLCH CORPH MOSES. 301 

hunan, a hyny mewn llecyn anadnabyddiis ? Yr ydym 
yn rhwym o roddi atebiad nacaol i'r tri gofyniad hyn. 
Yr ydym yn credu, gyda y Parch. S. Cox, Nottingham,. 
(Expositor, Vol. iii.,) mai y casgliad naturiolaf i'w 
dynu oddiwrth ddullwedd claddedigaeth Moses ydyw 
fod yr Arglwydd am osod arno, yn ei ei angeu, an- 
rhydedd eithriadol ac arbenig, a hyny drwy drefn nad 
ydoedd y rhai ddarfu ei brofi a'i anymwybyddu am 
gynifer o flynyddoedd i gael unrhyw ran na chyfran 
y n ei gladdedigaeth. Khagor n a hyny, nid perygl y gen- 
edl ar y pryd ydoedd anwylo gormod ar goffadwriaeth 
Moses ; yn hytrach ei anghofio ef , a gweithredoedd 
nerthol Duw drwyddo, wedi iddynt gael arweinydd 
newydd, llawer mwy cydweddol a'u chwaeth, yn mher- 
son Josua. Ac yn mhellach drachefn, nid oes genym 
gymaint ag un engraifft o duedd yn y genedl, yn y 
cyfnod hwnw, at ^or^A-addoliad. Gwir en bod yn 
eilun-addolwyr, ond nid yn ^orp^-addolwyr. Aw- 
grymai corph i luddew alar ac aflendid seremon- 
iol. Tr oedd y Gyfraith yn gosod nod o aflendid 
arno. Yr oedd beddrod Eliseus yn eu mysg, a 
daeth dyn marw i f ywyd wrth gyffwrdd a'i esgyrniaeth 
yn ei fedd ond nid addolasant ei esgyrn oblegid 
hyny. Os nad addolasant gorph fu yn gyfrwng 
gwyrth yn ei fedd, a hwnw yn gorph un ydoedd yn 
hynod boblogaidd yn ei fywyd, y mae yn rhaid credu 
nad oes sail i'r haeriad fod y genedl yn beryglus du- 
eddol i addoli meirwon. Na, ynfydrwydd diweddar- 
ach yn hanes y byd ydyw dyn-addoliad, a gweddio_ar 
seintiau ymadawedig. 
Yr ydym yn troi bellach, gyda phryder, at y bed- 



302 Y DDADL KHWNG MICHAEL A'E DIAFOL 

waredd olygddysg ar y geiriau tywyllion liyn. Y mae 
seiliau liono mewn dwy ffaith gydnabyddedig, sef yn 

1. Mai rhan o gosbedigaetJi pecJiod ydyiu llygredig- 
aeth a dadfeiliad y corpli yn y bedd. Oyflog pechod r 
hyd yn nod yn y saint, ydyw marwolaeth ; a rhan o 
farwolaeth ydyw llygredigaeth y corpli. Rywfodd, y 
mae y Duw mawr wedi caniatau a threfnu fod diafol a. 
phechod i barhau mewn awdordod dros weddillion 
marwol pawb, heb eithrio ei bobl ei hunan, o ddechreu 
y byd hyd yr adgyf odiad ; ac f el canlyniad, y mae gan 
ddiafol hawl yn nhiriogaeth angeu i falurio a llygru, 
Y rnae ganddo gymaint o hawl ar gorph marw i'w 
lygru ag sydd ganddo ar enaid byw i'w boeni, ac nid 
ydyw yn debyg ei fod yn foddlon, dan unrhyw am- 
gylchiad, i beidio ymarfer yr arwydd hwn o fuddugol- 
iaeth Eden. Un o fwriadau mawrion Duw yn y drefn 
gyfryngol ydyw dileu yr awdurdod hwn, a chyfodi 
tyrfa nas dichon neb ei rhifo yn anllygredig ar ddelw 
ei anwyl Fab. Ond hyd yr adgyfodiad diweddaf, y 
mae cyrph y saint i fod yn weiniaid, yn llygredig, ac 
yn.anmharchus. Ffaith arall a gydnabyddir ydyw 

(2.) Fod corph Moses wedi ymddangos yn ddilwgr 
ar fynydd y giveddnewidiad. Yr ydym yn ei gyfar- 
fod, yn mhen canoedd o flynyddoedd, ar fynydd gwyn 
Hermon, wedi dyfod yno yn gorphorol o dir Moab, yn 
agos i Beth Peor. Nid ei ysbryd oedd ar y mynydd, 
mwy nag ysbryd Elias, ond yr oedd cyrph y ddau yno- 
Oblegid hyny yr adnabyddwyd ef gan yr apostolion ; y 
clywsant ef yn ymddyddan a'rlesu am "yr ymadawiad 
a gyflawnai Efe yn Jerusalem ; " ac oblegid hyny 
hefyd y cynygiodd Pedr wneuthur pabell iddo gwel- 



YN NGHYLCH COBPH MOSES. 303 

ai yn ei gorph y posiblrwydd iddo arcs yn ei gym- 
deithas. Nid ydyw y ffaith ei fod yn ymddangos mewn 
gogoniant ar y mynydd yn wadiad o'i bresenoldeb 
<5orphorol, oblegid yr oedd corph y Ceidwad yn am- 
wisgedig yn yr un gogoniant ; ac eto, nid ydoedd 
wedi ymddiosg o'i ddynoliaeth ar y pryd. Ac y mae 
yn deilwng o sylw, tra yr oedd corph Elias yn dyfod i 
gyfarfod y mynydd a'r nefoedd, ac felly heb fod o dan 
ddylanwad deddf llygredigaeth, fod corph Moses yn 
dyfod yno o'r bedd, ond er hyny yn ymddangos yn 
hardd ac anllygredig. Paham hyny ? Dyfod o diriog- 
aeth llygredd yn anllygredig pa beth a all gyfrif am 
beth mor ddyeithr ? Tybed nad oes yn y fan yma all- 
wedd a egyr ddorau cauedig y testyn ? Ai nid ydyw 
y syniad ddarfod i'r Duw sanctaidd, nad all oddef 
drygibni yn ddigosb yn ei blant, drefnu angeu Moses 
i was, ond i'r un Duw trugarog sydd yn gwobrwyo 
ffyddlondeb yn ei eiddo, drefnu nad ydoedd ei was, er 
marw, i weled llygredigaeth yn taflu goleuni ar y 
cwestiwn dyrys hwn? Beth yn fwy naturiol na'r 
grediniaeth fod Duw wedi atal gweithrediadau deddf 
llygredigaeth yn achos arwr Israel oblegid ymddeng- 
ys yn ddilwgr ar fynydd Hermon ; ac os caniateir cad- 
wraeth eithriadol felly iddo, pa beth yn fwy rhesymol 
na'r syniad iddo osod archangel i wylio ei gorph ? Ac 
y mae yr un mor naturiol i gredu fod y diafol yn 
gwrthryfela yn erbyn yr ymyriad eithriadol yma a'i 
hawliau, ac iddo, yn ei ddigllonedd, fyned at y bedd- 
rod i ymddadleu a'r gwarcheidwad ? Felly dadl y 
diafol ydoedd fod cadwraeth anllygredig Moses yn af- 
reolaeth anghyfiawn ; ond dadl Michael ydoedd fod 



304 T DDABL EHWNG MOSES A : E DIAFOL, &C. 

ei Arglwydd yn meddu hawl uwchlaw ei hawliau Sa- 
tanaidd, ac felly, os ydoedd wedi bwaiadu i Moses 
gael ei wobrwyo a chyfarfyddiad a'r Prophwyd Mawr, 
mai ei ddyledswydd ef ydoedd cadw gwyliadwriaeth 
ar ei fedd, ac nad ydoedd na dyn na diafol i gael 
cyffwrdd bys ag ef. 

Y fath esiampl a rydd Michael i ni ! "Y mae yn 
sefyll yn mhlaid yr Arglwydd a'i blant hyd yn nod yn 
wyneb y diafol ei hunan. Ond er mor wrol a gonest 
ydyw, y mae yn amddiffyn ei achos a geiriau cysegr- 
edig. T mae ei ieithwedd yn profi nad oes angen 
llwon er amddiffyn y gwirionedd. A dengys ei es- 
iampl, yn ddiweddaf, y dylem feitnrin teimladau 
mawrygol ac ymddiriedol yn yr Arglwydd ; credu yn 
ei barodrwydd a'i allu i'n hamddiffyn yn mhob cyf- 
yngder yr arweinir ni iddo ef gan ddiafol. Ms gallwn 
ni ond yn unig ymddadleu ag ef, ond y mae Un a all 
ei geryddu yn effeitMol. 



DIWEDD. 



